HARRY POTTER 
OG 
LEYNIKLEFINN 


21 


EFTIR 
J. K. ROWLING 


Fyrsti kafli 


Versti afmælisdagurinn 


Við morgunverðarborðið í húsi nr. 4 við Runnaflöt upphófst 
mikið rifrildi og ekki í fyrsta sinn. Herra Vernon Dursley hafði 
eldsnemma morguns vaknað við hátt ugluvæl sem barst frá 
herbergi Harrys frænda hans. 


„Þetta er í þriðja skiptið í þessari viku!“ þrumaði hann yfir 
eldhúsborðið. „Ef þú getur ekki haft stjórn á þessari uglu 
þinni, þá verður hún látin fara!“ 


Harry reyndi, enn einu sinni, að útskýra málið. 


„Henni leiðist,“ sagði hann. „Hún er vön að fá að fljúga frjáls 
úti. Ef ég mætti hleypa henni út á næturnar...“ 


„Heldurðu að ég sé fáviti?“ urraði Vernon frændi. Ögn af 
spældu eggi dinglaði niður úr gróskumiklu yfirvaraskegginu. 
„Ég veit vel hvað gerist ef þessari uglu er hleypt út.“ 


Hann sendi konu sinni, Petuniu, þungbúið augnaráð. 


Harry reyndi að mótmæla en orðin drukknuðu í háum og 
löngum ropa sem gaus upp úr syni Dursleyhjónanna, Dudley. 


„Ég vil meira beikon.“ 

„Það er meira á pönnunni, hjartagullið mitt,“ sagði Petunia 
frænka og leit móskulegum augum á þéttvaxinn son sinn. „Við 
verðum að koma kjöti á beinin á þér á meðan færi gefst... 
maturinn í skólanum virðist hreint ekki vera til fyrirmyndar ...“ 
„Bölvuð vitleysa, Petunia. Ég var aldrei svangur þegar ég 
gekk í Smeltingskóla,“ sagði Vernon frændi glaðhlakkalega. 


„Dudley fær alveg nóg, er það ekki, sonur sæll?“ 


Dudley, sem var svo mikill að rassinn á honum lak út fyrir 
brúnirnar á eldhúskollinum, glotti og sneri sér að Harry. 


„Réttu mér pönnuna.“ 


„Þú gleymdir töfraorðinu,“ sagði Harry pirraður. 


Áhrif þessarar einföldu setningar á fjölskylduna voru ótrúleg: 
Dudley tók andköf og datt af stólnum með slíkum dynk að 
eldhúsið lék á reiðiskjálfi; frú Dursley rak upp hvellt óp og 
greip fyrir munninn; herra Dursley stökk á fætur, æðarnar á 
gagnaugunum þrútnuðu. 


„Ég meinti: „Viltu gjöra svo vel“!“ flýtti Harry sér að segja. „Ég 
meinti ekki...“ 


„Var ég ekki búinn að banna þér,“ þrumaði frændi hans svo 
að munnvatnið frussaðist yfir borðið, „að nefna t-orðið á 
þessu heimili?“ 


„En ég...“ 


„Hvernig vogarðu þér að hafa í hótunum við Dudley?“ öskraði 
Vernon frændi og lamdi hnefanum í borðið. 


„Ég var bara ...“ 


„Ég varaði þig við! Ég líð ekki að minnst sé á afbrigðilegheit 
þín í mínum húsum!“ 


Harry lét augun hvarfla frá fjólubláu andliti frænda síns yfir á 
náföla frænku sína sem bisaði við að tosa Dudley á fætur. 


„Allt í lagi,“ sagði Harry, „allt í lagi...“ 


Vernon frændi settist aftur másandi eins og lafmóður 
nashyrningur og horfði stíft á Harry með litlum, stingandi 
augum. 


Allt frá því Harry kom heim í sumarfrí hafði Vernon frændi 
látið eins og hann væri tifandi tímasprengja af því að Harry 
var ekki venjulegur drengur. Raunar var hann eins fjarri því að 


vera venjulegur og hugsast gat. 


Harry Potter var galdramaður - galdramaður sem hafði 
nýlokið fyrsta árinu sínu í Hogwart - skóla galdra og seiða. Og 
ef Dursleyfjölskyldan var óánægð með að fá hann heim í 
fríinu var það ekkert í samanburði við hvernig honum leið. 


Hann saknaði Hogwartskóla svo sárt að það var eins og hann 
væri alltaf með hnút í maganum. Hann saknaði kastalans 
með öllum leyni göngunum og draugunum, 
kennslustundanna (nema kannski Snapes, 


töfradrykkjakennarans), póstsins sem uglan færði honum og 


matar veislnanna í stóra salnum, himinsængurinnar sem 
hann svaf í á svefn loftinu í turninum, heimsóknanna til 
Hagrids í litla kofann í útjaðri forboðna skógarins en aðallega 
saknaði hann Quidditch sem var vinsælasta íþróttin í 
galdraheiminum (sex háar markstangir, fjórir fljúgandi boltar 
og fjórtán leikmenn á galdrakústum). 


Allar námsbækur Harrys, töfrasprotann, skikkjur, seiðpott og 
Nimb us 2000 galdrakústinn hafði Vernon frændi snarlega 
læst inni í kompunni undir stiganum þegar Harry hafði snúið 
heim. Eins og Dursleyhjónunum stæði ekki á sama þó að 
Harry missti stöðu sína í Quidditchliði heimavistarinnar af því 
að hann hefði ekki æft sig allt sumarið? Hvað kom það þeim 
við þó að hann færi aftur í skólann án þess að hafa unnið 
heimavinnuna sína? Dursleyhjónin voru Muggar eins og það 
kallaðist í galdraheiminum (það rann ekki dropi af galdrablóði 
um æðar þeirra) og þeim fannst það hin mesta hneisa að 
galdra maður skyldi vera í fjölskyldunni. Vernon frændi hafði 
meira að segja sett hengilás á búrið hennar Hedwig, uglu 
Harrys, til þess að koma í veg fyrir að hún bæri skilaboð til 
galdraheimsins. 


Harry var harla ólíkur hinum í fjölskyldunni. Vernon frændi var 
mikill að vexti og hálslaus með afar gróskumikið, svart 


yfirvaraskegg; Petunia frænka var horuð og með hálfgerðan 
hrosshaus; Dudley var ljóshærður, bleikur og svínfeitur. Harry 
var aftur á móti lítill og mjór með skærgræn augu og kolsvart 
hár sem var alltaf úfið. Hann gekk með kringlótt gleraugu og 
á enni hans var mjótt ör sem var eins og elding í laginu. 


Það var þetta ör sem gerði Harry svo óvenjulegan, meira að 
segja á meðal galdramanna. Örið var eina vísbendingin um 
afar dularfulla fortíð Harrys og ástæðan fyrir því að hann 
hafði verið skilinn eftir á dyraþrepi Dursleyfjölskyldunnar 
ellefu árum áður. Þegar Harry var eins árs hafði hann lifað af 
bölbænir mesta galdramanns myrku aflanna, hins mikla 
Voldemorts, en flestir galdramenn og nornir óttuðust að nefna 
hann á nafn. Foreldrar Harrys létu lífið í atlögu Voldemorts en 
Harry komst undan með örið og af einhverjum ástæðum - 
sem enginn skildi - hafði Voldemort glatað mætti sínum 
þegar honum mistókst að koma Harry fyrir kattarnef. 


Þess vegna var Harry alinn upp hjá móðursystur sinni og 
manninum hennar. Í þau tíu ár sem hann hafði búið hjá 
Dursleyfjölskyldunni hafði hann aldrei skilið hvernig hann 
óviljandi fór að því að láta hina sérkennilegustu hluti gerast 
og trúað sögu þeirra um að örið á ennið hefði hann fengið í 
bílslysinu þegar foreldrar hans létust. 


En svo, fyrir nákvæmlega einu ári, hafði Harry fengið bréf frá 
Hogwartskóla og sannleikurinn kom í ljós. Harry settist á 
skólabekk í galdraskóla þar sem hann og örið hans nutu 
frægðar ... en nú var skólaárið liðið og hann var kominn aftur 
til Dursleyfjölskyldunnar í sumarleyfi og aftur var komið fram 
við hann eins og illa lyktandi hund. Dursleyfjölskyldan mundi 
ekki einu sinni eftir því að í dag átti Harry tólf ára afmæli. 
Hann hafði svo sem ekki gert sér miklar vonir; aldrei höfðu 
þau gefið honum almennilega afmælisgjöf, hvað þá köku - en 
að hunsa afmælisdaginn algerlega ... 


Í sömu andrá ræskti Vernon frændi sig og sagði drjúgur með 
sig: „Eins og við vitum öll er þetta mikill merkisdagur.“ Harry 
leit upp, hann trúði þessu varla. 


„Í dag er ekki ólíklegt að ég skrifi undir stærsta samninginn á 
starfsferli mínum,“ sagði Vernon frændi. 


Harry sneri sér aftur að ristaða brauðinu. Auðvitað, hugsaði 
Harry biturlega, var Vernon frændi að tala um þetta ömurlega 
matarboð. Hann hafði ekki talað um annað í tvær vikur. 
Einhver ríkur byggingarverktaki og konan hans voru að koma 


í mat og Vernon frændi vonaðist til að fá stóra pöntun frá 
honum (fyrirtækið hans Vernons frænda framleiddi borvélar). 


„Mið skulum fara í gegnum áætlunina einu sinni enn,“ sagði 
Vernon frændi. „Við skulum öll vera viðbúin, hvert á sínum 


stað klukkan átta. Petunia, þú verður ...?“ 


„Í setustofunni,“ sagði Petunia frænka hiklaust, „þar býð ég 
þau kurteislega velkomin.“ 


„Gott. Og Dudley?“ 
„Ég opna dyrnar fyrir þeim.“ Dudley setti upp andstyggilegt 
upp gerðarbros. „Má ég taka við yfirhöfnunum ykkar, herra og 


frú Mason?“ 


„Þau munu dýrka hann!“ hrópaði Petunia frænka frá sér 


numin. 


„Frábært, Dudley,“ sagði Vernon frændi. Síðan sneri hann sér 
að Harry. „Og þú?“ 


„Ég verð inni í herberginu mínu, alveg hljóður og læt eins og 
ég sé ekki til,“ sagði Harry hljómlaust. 


„Einmitt,“ sagði Vernon frændi illkvittnislega. „Ég vísa þeim 
inn í setustofuna, kynni þig, Petunia, og blanda handa þeim 
drykki. 

Klukkan korter yfir átta ...“ 

„Tilkynni ég að maturinn sé tilbúinn,“ sagði Petunia frænka. 


„Og Dudley, þú segir...“ 


„Má ég vísa þér inn í borðstofu, frú Mason?“ sagði Dudley og 


bauð ósýnilegri konu feitan arminn. 


„Litli herramaðurinn minn!“ sagði Petunia frænka klökk. 


„Og þú?“ sagði Vernon frændi grimmdarlega við Harry. 


„Ég verð inni í herberginu mínu, alveg hljóður og læt eins og 
ég sé ekki til,“ sagði Harry dauflega. 


„Nákvæmlega. Jæja, þá skulum við snúa okkur að 


umræðuefnum yfir matnum, einhverjar hugmyndir, Petunia?“ 


„Vernon sagði mér að þú værir stórkostlegur golfleikari, herra 
Mason ... Hvar fékkstu þennan fallega kjól, frú Mason...“ 


„tullkomið ... Dudley?“ 


„Hvað segið þið um: Við áttum að skrifa ritgerð í skólanum 
um hetjuna okkar, herra Mason, og ég skrifaði um þig.“ 


Þetta varð bæði Petuniu frænku og Harry um megn. Petunia 
frænka tárfelldi og faðmaði son sinn en Harry beygði sig undir 
borðið svo þau sæju hann ekki hlæja. 


„Og þú, drengur?“ 


Harry reyndi að láta ekki á neinu bera þegar hann kom undan 


borðinu. 


„Ég verð inni í herberginu mínu, alveg hljóður og læt eins og 
ég sé ekki til,“ sagði hann. 


„Það skaltu svo sannarlega gera,“ sagði Vernon frændi með 
þunga. 


„Masonhjónin vita ekki af þér og þannig verður það áfram. 
Þegar við erum búin að borða býður þú frú Mason upp á kaffi 
inni í setustofu, Petunia, og ég beini samræðunum að 
borvélum. Ef allt fer vel verður samningurinn frágenginn og 
undirritaður fyrir tíufréttir. Við verðum farin að undirbúa ferð í 


sumarhús á Majorka á sama tíma á morgun.“ 


Harry var ekki yfir sig spenntur. Hann bjóst ekki við að 
Dursleyfjölskyldunni líkaði neitt betur við sig í sumarhúsi á 
Majorka en á Runnaflöt. 


„Jæja - ég ætla í bæinn að ná í smókingjakka handa okkur 
Dudley. Og þú,“ urraði hann á Harry, „þvælist ekki fyrir 
frænku þinni á meðan hún gerir hreint.“ 


Harry fór út um bakdyrnar. Þetta var dásamlegur, sólríkur 
dagur. Hann gekk þvert yfir garðinn, hlammaði sér niður á 
garðbekkinn og sönglaði í lágum hljóðum: 


„Ég á afmæli í dag ... ég á afmæli í dag ...“ 
Engin kort, engar gjafir og í kvöld átti hann að láta sem hann 


væri ekki til. Hann starði vansæll á limgerðið. Hann hafði 


aldrei verið jafn einmana. Meira en nokkurs annars í 


Hogwartskóla, meira að segja Quidditchleiks, saknaði hann 
bestu vina sinna, Rons Weasley og Hermione Granger. Þau 
virtust hins vegar ekki sakna hans hið minnsta. Hvorugt 
þeirra hafði skrifað honum allt sumarið jafnvel þótt Ron hefði 
sagst ætla að bjóða Harry að koma í heimsókn til sín. 


Margoft hafði Harry verið kominn á fremsta hlunn með að 
opna búrið hennar Hedwig með göldrum og senda hana með 
bréf til Rons og Hermione, en það var ekki áhættunnar virði. 
Yngri nemendum var ekki leyft að nota galdra utan skólans. 
Harry hafði ekki sagt Dursleyfjölskyldunni frá því; hann vissi 
að ótti þeirra við að hann breytti þeim öllum í halakörtur kom 
í veg fyrir að þau læstu hann inni í kompunni ásamt 
töfrasprotanum og kústinum. Fyrstu vikurnar eftir að Harry 
kom heim hafði hann skemmt sér við að muldra bullorð í 
barm sér og fylgjast með Dudley rjúka í burt eins hratt og 
digrir fæturnir gátu borið hann. En löng þögn Rons og 
Hermione gerði hann svo fjarlægan galdraheiminum að hann 
hafði ekki einu sinni skemmtun af því að stríða Dudley - og 
nú höfðu þau gleymt afmælisdeginum hans. 


Hvað hann þráði heitt að fá bréf frá hvaða galdrakarli og norn 


sem væri! Hann yrði næstum feginn að sjá erkióvin sinn, 


Draco Malfoy, bara til að fullvissa sig um að þetta hefði ekki 


bara verið draumur ... 


Árið í Hogwartskóla hafði þó ekki verið eintómur dans á 
rósum. Í lok skólaársins hafði Harry staðið augliti til auglitis 
við engan annan en sjálfan Voldemort. Þó að Voldemort væri 
kannski ekki nema svipur hjá sjón var hann þó enn 
ógnvekjandi, slóttugur og ákveðinn í að komast aftur til valda. 
Harry hafði enn og aftur sloppið úr klóm Voldemorts en það 
munaði litlu og meira að segja núna, mörgum vikum seinna, 
hrökk Harry upp um nætur, kaldsveittur og velti því fyrir sér 
hvar Voldemort væri nú og náfölt andlitið og uppglennt, 
brjálæðisleg augun leituðu á hann ... 


Harry settist skyndilega teinréttur upp á bekknum. Hann hafði 
starað annars hugar inn í limgerðið - og limgerðið starði á 
móti. Tvö risastór, græn augu höfðu birst á milli laufanna. 


Harry stökk á fætur í sömu mund og hæðnisleg rödd barst 
þvert yfir garðinn. 


„Ég veit hvaða dagur er í dag,“ sönglaði Dudley og kjagaði í 
áttina að Harry. 


Stóru augun blikkuðu og hurfu. 


„Ha?“ sagði Harry án þess að hafa augun af staðnum þar sem 
augun höfðu verið. 


„Ég veit hvaða dagur er í dag,“ endurtók Dudley og var alveg 
kominn til Harrys. 


„Gott hjá þér,“ sagði Harry. „Þú ert þá loksins búinn að læra 
vikudagana.“ 


„Þú átt afmæli í dag,“ sagði Dudley hæðnislega. „Af hverju 
fékkstu engin afmæliskort? Áttu ekki einu sinni vini á þessum 
viðundrastað?“ 


„Þú ættir ekki að láta mömmu þína heyra þig tala um skólann 
minn,“ sagði Harry rólega. 


Dudley hífði upp buxurnar sem voru að síga niður um feitan 


aftur endann. 


„Af hverju starirðu svona á runnann?“ spurði hann 
tortrygginn. 


„Ég er að átta mig á hvaða galdur henti best til að kveikja í 
honum,“ sagði Harry. 


Dudley hörfaði aftur á bak með skelfingarsvip á feitu 


andlitinu. 


„Þú m-mátt ekki - pabbi sagði að þú mættir ekki g-galdra - 
hann sagði að hann myndi fleygja þér út - og þú hefur engan 
annan stað að vera á - þú átt enga vini sem þú getur farið til 


4 


„Jiggerí pókerí!“ sagði Harry með miklum ákafa. „Hókus pókus 
- skvigglí vigglí ...“ 


„Maammma!“ öskraði Dudley og hrasaði um leið og hann 
þaut af stað í átt að húsinu. „Maammma! Hann er að gera, þú 


veist!“ 


Harry þurfti að gjalda þessa skemmtun sína dýru verði. Þar 
sem bæði Dudley og limgerðið voru ósködduð vissi Petunia 
frænka að hann hafði ekki galdrað eitt né neitt en Harry þurfti 
samt að víkja sér undan sápugri steikarpönnunni sem var 
sveiflað af miklu afli í áttina að höfðinu á honum. Síðan lét 


hún hann hafa verkefni með því loforði að hann fengi ekki 
matarbita fyrr en því væri lokið. 


Dudley hengslaðist um og gæddi sér á ís á meðan Harry þreif 
gluggana, þvoði bílinn, sló grasflötina, snyrti blómabeðin, 
klippti og vökvaði rósirnar og málaði garðbekkinn. Sólin 
logaði yfir höfði hans og brenndi hann aftan á hálsinum. Harry 
vissi að hann hefði ekki átt að láta Dudley egna sig en hann 
hafði einmitt orðað það sem Harry var að hugsa um; kannski 
átti hann enga vini í skólanum ... 


Bara að þau gætu séð hinn fræga Harry Potter núna, hugsaði 
hann óskureiður um leið og hann dreifði mykju yfir 
blómabeðin. Hann verkjaði í bakið og svitinn rann niður eftir 


andlitinu á honum. 


Klukkan hálfátta um kvöldið heyrði hann loks, dauðuppgefinn, 
að Petunia frænka kallaði á hann. 


„Komdu þér inn! Og stígðu á dagblöðin!“ 


Harry fór með glöðu geði inn í forsæluna í gljáfægðu 
eldhúsinu. Uppi á ísskápnum stóð eftirréttur kvöldsins: 


gríðarlegt fjall af þeyttum rjóma með sykurhúðuðum fjólum. 


Svínslæri stiknaði í ofninum. 


„Drífðu þig að borða! Masonhjónin eru alveg að koma!“ 
hreytti Petunia frænka út úr sér og benti á tvær brauðsneiðar 
og oststykki á borðinu. Hún var komin í laxableikan kvöldkjól. 


Harry þvoði sér um hendurnar og gleypti í sig þennan auma 
kvöldmat. Hann hafði varla klárað þegar Petunia frænka þreif 
diskinn af borðinu. 


„Upp! Flýttu þér!“ 


Þegar hann gekk framhjá stofudyrunum kom hann auga á 
Vernon frænda og Dudley í smókingjökkum og með slaufur. 
Hann var kominn upp á stigapallinn þegar dyrabjallan 
hljómaði og reiðilegt andlit Vernons frænda birtist fyrir neðan 
stigann. 


„Mundu, drengur - eitt smáhljóð ...“ 


Harry læddist á tánum að herberginu sínu, smeygði sér inn 
fyrir, lokaði dyrunum og sneri sér við til að fleygja sér í rúmið. 


Vandamálið var hins vegar að þar sat einhver. 


Annar kafli 


Viðvörun Dobbys 


Harry tókst að bæla niður ópið en það var með naumindum. 
Litla veran á rúminu var með stór leðurblökueyru og útstæð, 
græn augu á stærð við tennisbolta. Harry vissi samstundis að 
þetta var veran sem hafði fylgst með honum úr limgerðinu 
um morguninn. 


Á meðan þau störðu hvort á annað heyrði Harry rödd Dudleys 
berast neðan úr forstofunni. 


„Má ég taka við yfirnöfnunum ykkar, herra og frú Mason?“ 
Veran renndi sér niður úr rúminu og hneigði sig svo djúpt að 
broddurinn á löngu, mjóu nefinu snerti teppið. Harry tók eftir 
því að hún klæddist einhverju sem líktist gömlu koddaveri 
með rifum fyrir hendur og fætur. 


„um - halló,“ sagði Harry taugaóstyrkur. 


„Harry Potter!“ sagði veran með svo skerandi röddu að Harry 
var viss um að hún heyrðist alla leið niður stigann. „Dobby 
hefur svo lengi langað að hitta yður, herra minn ... hvílíkur 
heiður ...“ 


„Þ-þakka þér fyrir,“ sagði Harry, fikraði sig meðfram veggnum 
og lét sig falla ofan í skrifborðsstólinn við hliðina á Hedwig 
sem svaf í stóra búrinu sínu. Hann langaði að spyrja: „Hvað 
ertu?“ en fannst það hljóma dónalega og spurði þess í stað: 
„Hver ertu?“ 


„Dobby, herra minn. Bara Dobby. Húsálfurinn Dobby,“ sagði 


veran. 


„Ó - einmitt?“ sagði Harry. „Um - ég vil ekki vera dónalegur 
eða neitt þannig - en þetta er ekki heppilegasti tíminn til að 
vera með húsálf í herberginu mínu.“ 


Hár, falskur hlátur Petuniu frænku hljómaði úr stofunni. 


Álfurinn hengdi haus. 


„Ekki að mér finnist ekki gaman að hitta þig,“ sagði Harry 
fljótmæltur, „en er einhver sérstök ástæða fyrir því að þú ert 


hérna?“ 


„Ó, já, herra minn,“ sagði Dobby einlægur. „Dobby kom til að 
segja yður, herra minn ... þetta er ekki auðvelt fyrir mig, 
herra minn ... Dobby veit ekki hvar hann á að byrja...“ 


„Fáðu þér sæti,“ sagði Harry kurteislega og benti á rúmið. 
Honum til skelfingar brast álfurinn í grát - mjög háværan 
grát. 


„Fáðu þér sæti!“ gólaði hann. „Aldrei ... aldrei nokkurn tíma 
„.. Harry heyrðist raddirnar niðri þagna. 


„Fyrirgefðu,“ hvíslaði hann, „ég ætlaði ekki að móðga þig, 
eða neitt svoleiðis ...“ 


„Móðga Dobby!“ sagði álfurinn með ekkasogum. „Aldrei fyrr 
hefur galdramaður boðið Dobby sæti - eins og jafningja...“ 


Harry, sem reyndi að sussa á hann og hughreysta um leið, 
ýtti honum aftur að rúminu. Þar sat hann hikstandi og leit út 
eins og stór og ófrýnileg dúkka. Að lokum náði hann stjórn á 
sér og starði stórum, tárvotum aðdáunaraugum á Harry. 


„Þá hefurðu ekki hitt marga heiðvirða galdramenn,“ sagði 
Harry og reyndi að vera uppörvandi. 


Dobby hristi höfuðið. Síðan stökk hann fyrirvaralaust á fætur, 
fór að berja höfðinu á sér ofsalega í gluggarúðuna og öskra: 
„Mondi Dobby! Vondi Dobby!“ 


„Ekki - hvað ertu að gera?“ hvæsti Harry, spratt á fætur og 
dró Dobby aftur að rúminu. Hedwig hafði vaknað með óvenju 
háu væli og barði vængjunum ákaft í rimlana á búrinu. 


„Dobby varð að refsa sjálfum sér, herra minn,“ sagði álfurinn 
sem var orðinn hálfrangeygður. „Dobby talaði næstum því illa 
um fjöl skyldu sína ...“ 


„Fjölskyldu þína?“ 
„Galdrafjölskylduna sem Dobby þjónar, herra minn ... Dobby 
er húsálfur - skuldbundinn til að þjóna einu heimili og einni 


fjölskyldu um alla eilífð ...“ 


„ita þau hvar þú ert?“ spurði Harry forvitinn. Dobby hryllti 
sig. 


„Ó, nei, herra minn, nei ... Dobby á eftir að refsa sjálfum sér 
harðlega fyrir að koma hingað til yðar, herra minn. Dobby á 

eftir að skella ofnhurðinni á eyrun á sér fyrir þetta uppátæki. 
Ef þau kæmust að þessu, herra minn...“ 


„En tækju þau ekki eftir því ef þú skelltir ofnhurðinni á eyrun 
á þér?“ 


„Dobby efast um það, herra minn. Dobby er alltaf að refsa 
sjálfum sér fyrir eitthvað, herra minn. Þau láta Dobby refsa 


sjálfum sér og minna hann stundum á að bæta við refsingum 


4 


„En af hverju ferðu ekki? Strýkur?“ 


„Húsálfi verður að gefa frelsi, herra minn. Og fjölskyldan mun 
aldrei gefa Dobby frelsi ... Dobby mun þjóna fjölskyldunni þar 
til hann deyr, herra minn ...“ Harry starði á hann. 


„Og ég sem hélt að ég ætti bágt að þurfa að vera hérna í 
fjórar vikur í viðbót,“ sagði hann. „Í samanburði við þetta 
sýnist Dursleyfjölskyldan næstum mannleg. Er enginn sem 
getur hjálpað þér? Get ég hjálpað þér?“ 


Hann sá eftir þessu um leið og hann sleppti orðinu. Dobby 
veinaði hástöfum yfirkominn af þakklæti. 


„Hafðu hljótt,“ hvíslaði Harry örvæntingarfullur, „gerðu það 
fyrir mig. Ef Dursleyhjónin heyra eitthvað, ef þau komast að 
því að þú ert hérna ...“ 


„Harry Potter spyr hvort hann geti hjálpað Dobby ... Dobby 
hefur heyrt um yfirburði yðar, herra minn, en um góðvild 
yðar, Dobby vissi ekki...“ 


Harry fann að hann var orðinn ákaflega heitur í andlitinu og 
sagði: 


„Hvað sem þú hefur heyrt um yfirburði mína er algert 
kjaftæði. Ég er ekki einu sinni hæstur í mínum árgangi í 
skólanum; það er Hermione, hún ...“ 


En hann snarþagnaði því það var sársaukafullt að hugsa um 


Hermione. 


„Harry Potter er bæði hógvær og lítillátur,“ sagði Dobby með 
lotningu, hvelfd augun ljómuðu. „Harry Potter minnist ekki á 


sigur sinn á Honum-sem-ekki-má-nefna ...“ „Voldemort?“ 
spurði Harry. 

Dobby skellti höndunum yfir leðurblökueyrun og stundi: „Ó, 
nefndu ekki þetta nafn, herra minn! Nefndu hann ekki á 


nafn!“ 


„Fyrirgefðu,“ flýtti Harry sér að segja. „Ég þekki marga sem 
þola þetta ekki, vinur minn, hann Ron...“ 


Hann þagnaði aftur. Það var líka sársaukafullt að hugsa um 
Ron. Dobby hallaði sér að Harry, augun uppglennt eins og 
bílljós. 


„Dobby heyrði,“ sagði hann hásri röddu, „að Harry Potter 
hefði mætt myrkrahöfðingjanum í annað sinn fyrir fáeinum 
vikum ... og að Harry Potter hefði komist undan enn einu 


sinni.“ 


Harry kinkaði kolli og augu Dobbys glóðu skyndilega full af 
tárum. 


„Ó, herra minn,“ stundi hann og þerraði andlitið á sér með 
skítugu koddaverinu sem hann klæddist. „Harry Potter er 


hugdjarfur og áræðinn! Hann hefur nú þegar horfst í augu við 
svo margar hættur! En Dobby er kominn til að vernda Harry 
Potter og vara hann við jafnvel þó að Dobby þurfi svo að 
skella ofnhurðinni á eyrun á sér... Harry Potter má ekki snúa 
aftur til Hogwartskóla.“ 


Það eina sem rauf þögnina var glamrið í hnífapörunum niðri 
og fjarlæg rödd Vernons frænda. 


„Hv-hvað áttu við?“ stamaði Harry. „En ég verð að fara aftur - 
önnin hefst fyrsta september. Það er það eina sem gerir mér 
lífið bærilegt. Þú veist ekki hvernig það er að búa hérna. Ég á 
ekki heima hérna. Ég tilheyri þínum heimi - í Hogwartskóla.“ 


„Neil, nei, nei,“ skrækti Dobby og hristi höfuðið svo 
kröftuglega að eyrun sveifluðust til. „Harry Potter verður að 
vera þar sem hann er öruggur. Hann er of stórkostlegur og 
góður til að missa hann. Ef Harry Potter snýr aftur til 
Hogwartskóla verður líf hans í hættu.“ „Af hverju?“ spurði 
Harry undrandi. 


„Það eru áætlanir, Harry Potter. Það eru áætlanir um að láta 
skelfilega atburði gerast í ár í Hogwart - skóla galdra og 
seiða,“ hvíslaði Dobby og skalf allt í einu eins og hrísla. 


„Dobby hefur vitað um þetta í marga mánuði, herra minn. 
Harry Potter má ekki setja sig í hættu. Hann er of mikilvægur, 
herra minn!“ 


„Hvaða skelfilegu atburðir?“ sagði Harry strax. „Og hver er að 


gera áætlanir?“ 


Dobby gaf frá sér skrítið, hálfkæft hljóð og fór að lemja 
höfðinu á sér af öllu afli utan í vegginn. 


„Ég skil!“ hrópaði Harry og greip í hönd álfsins til að stöðva 
hann. 


„Þú getur ekki sagt mér það. Ég skil. En af hverju ertu að vara 
mig við?“ Skyndilega sló óþægilegri hugsun niður í kollinn á 


honum. 


„Bíddu við - þetta tengdist ekki Vol - fyrirgefðu, Þú-veist- 
hverjum á einhvern hátt? Kinkaðu bara kolli eða hristu 
hausinn,“ bætti hann við í flýti þegar höfuðið á álfinum 
hallaðist hættulega nálægt veggnum. 


Dobby hristi höfuðið hægt. 


„Nei - það er ekki Sá-sem-ekki-má-nefna, herra minn ...“ 


En augu Dobbys voru uppglennt og hann virtist vera að reyna 
að gefa Harry vísbendingu. Harry var engu nær. 


„Hann á ekki bróður, getur það verið?“ 


Dobby hristi höfuðið og augun urðu stærri en nokkru sinni 


fyrr. 


„Þá get ég ekki ímyndað mér hver annar ætti að geta valdið 
hræðilegum atburðum í Hogwartskóla,“ sagði Harry. „Ég á 
við, fyrst Dumbledore er þarna ... Þú veist hver Dumbledore 
er, er það ekki?“ Dobby hneigði höfuðið. 


„Albus Dumbledore er besti skólastjóri Hogwartskóla fyrr og 
síðar. Dobby veit það, herra minn. Dobby hefur heyrt að 
máttur Dumbled ores sé jafn mikill og Hans-sem-ekki-má- 
nefna þegar hann var sem máttugastur. En, herra minn ...“ 
Dobby lækkaði róminn og hvíslaði leyndardómsfullur: „Það 
eru öfl sem Dumbledore getur ekki ... öfl sem enginn 
heiðvirður galdramaður gæti ...“ 


Og áður en Harry náði að stöðva hann stökk hann fram úr 
rúminu, greip skrifborðslampann hans Harrys og byrjaði að 
slá sig í höfuðið með skerandi góli. 


Niðri varð skyndilega þögn. Harry fékk dynjandi hjartslátt 
þegar hann heyrði að Vernon frændi kom inn ganginn 
andartaki síðar og kallaði: „Dudley hlýtur að hafa skilið 
sjónvarpið eftir í gangi, prakkarinn sá arna!“ 


„Fljótur! Inn í skápinn með þig!“ hvæsti Harry, tróð Dobby inn 
Í skápinn, lokaði hurðinni og fleygði sér á rúmið í sömu andrá 
og hurðarhúnninn snerist. 


„Hvað - í - fjandanum - ertu - að - gera?“ hvæsti Vernon 
frændi í gegnum samanbitnar tennurnar um leið og hann rak 
fésið ógnandi ofan að Harry. „Þér tókst að eyðileggja 
brandarann minn um japanska golfleikarann ... Ef ég heyri 
svo mikið sem tíst í þér aftur, drengur, áttu eftir að óska þess 
að hafa aldrei fæðst!“ Hann þrammaði þungstígur út úr 
herberginu. 


Harry hleypti Dobby út úr skápnum skjálfandi á beinunum. 


„sérðu hvernig þetta er hérna?“ sagði hann. „Skilurðu nú 
hvers vegna ég verð að komast aftur í skólann? Ég get hvergi 
annars staðar verið, þar eru vinir mínir - eða það hélt ég.“ 


„Minir sem skrifa ekki einu sinni Harry Potter?“ sagði Dobby 
lymskulega. 


„Ætli þau hafi ekki bara ... bíddu nú við,“ sagði Harry og 
hleypti brúnum. „Hvernig veist þú að vinir mínir hafa ekki 
skrifað mér?“ Dobby tvísté. 


„Harry Potter má ekki verða reiður við Dobby. Dobby gekk 
gott eitt til...“ 


„lókst þú bréfin mín?“ 


„Dobby er með þau hérna, herra minn,“ sagði álfurinn. Hann 
færði sig fimlega utan seilingar og dró þykkan bunka af 
umslögum upp úr vasa innan á koddaverinu sem hann var í. 
Harry kom auga á snyrtilega rithönd Hermione, subbulegt 
krotið hans Rons og hrafnaspark sem hann kannaðist við frá 
skógarverði Hogwartskóla, Hagrid. 


Dobby leit bænaraugum á Harry. 


„Harry Potter má ekki vera reiður... Dobby vonaði ... ef Harry 
Potter héldi að vinir hans hefðu gleymt honum ... að Harry 
Potter vildi ekki fara aftur í skólann, herra minn ...“ 


Harry heyrði ekki orð af því sem hann sagði. Hann reyndi að 
þrífa bréfin af Dobby en hann stökk undan. 


„Harry Potter getur fengið bréfin, ef hann lofar Dobby að fara 
ekki aftur í Hogwartskóla. Ó, herra minn, þar leynast hættur 
sem þú mátt ekki lenda í! Segðu að þú farir ekki aftur, herra 


minn!“ 


„Nei,“ sagði Harry reiðilega. „Láttu mig fá bréfin frá vinum 


mínum!“ 


„Þá á Dobby engra kosta völ,“ sagði álfurinn dapur í bragði. 


Áður en Harry áttaði sig skaust Dobby að herbergisdyrunum, 
opnaði þær og þaut niður stigann. 


Þurr í munninum og með hnút í maganum hentist Harry á 
eftir honum og reyndi að fara hljóðlega. Hann hoppaði niður 
síðustu sex þrepin, lenti mjúklega eins og köttur á teppinu Í 


ganginum og skimaði eftir Dobby. Hann heyrði í Vernoni 


frænda innan úr borðstofunni: 


„... segðu Petuniu skemmtilegu söguna um amerísku 
píparana, herra Mason. Hún iðar í skinninu ...“ 


Harry hljóp eftir ganginum og inn í eldhúsið og fann blóðið 
frjósa í æðunum. 


Snilldareftirrétturinn hennar Petuniu frænku, rjómafjallið með 
sykurhúðuðu fjólunum, sveif uppi við loftið. Uppi á skáp úti í 


horni húkti Dobby. 


„Nei,“ hvíslaði Harry hálfkæfðri röddu. „Ekki gera þetta ... þau 
drepa mig ...“ 


„Harry Potter verður að segja að hann ætli ekki aftur í skólann 


4 


„Dobby ... gerðu það...“ 


„segðu það, herra minn ...“ 


„Ég get það ekki ...“ 


Dobby sendi honum dapurlegt augnaráð. 


„Þá verður Dobby að gera þetta, herra minn. Það er Harry 
Potter fyrir bestu.“ 


Eftirrétturinn féll í gólfið með miklum hávaða. Rjómi slettist á 
glugga og veggi þegar skálin splundraðist. Dobby hvarf eins 
og hendi væri veifað. Það heyrðust öskur úr borðstofunni og 
Vernon frændi kom æðandi inn í eldhúsið þar sem Harry stóð 
sem steini lostinn þakinn eftirréttinum hennar Petuniu frænku 
frá hvirfli til ilja. 


Í fyrstu leit út fyrir að Vernoni frænda tækist að gera lítið úr 
atvikinu. („Þetta er bara hann frændi okkar... á mjög bágt ... 
ókunnugir setja hann svolítið úr jafnvægi svo að við höfðum 
hann á efri hæðinni ...“) Hann rak furðu lostin Masonhjónin 
aftur inn í borðstofuna, hét Harry að hann yrði fleginn lifandi 
þegar Masonhjónin væru farin og rétti honum skrúbb. Petunia 
frænka gróf upp ís úr frystinum og Harry, sem enn skalf eins 
og hrísla, fór að þrífa eldhúsið. 


Vernon frændi hefði ef til vill getað gengið frá samningnum - 
ef uglan hefði ekki komið til sögunnar. 


Petunia frænka var að bjóða myntusúkkulaði eftir matinn 
þegar stór turnugla flögraði inn um borðstofugluggann, lét 
bréf falla á höfuðið á frú Mason og flögraði aftur út. Frú Mason 
gólaði eins og hýena og hljóp út úr húsinu æpandi um 
geðsjúklinga. Herra Mason staldraði við til að segja þeim að 
konan hans væri haldin sjúklegum ótta við fugla af öllum 
stærðum og gerðum og til að spyrja hvort þeim þætti þetta 
fyndið. 


Harry stóð í eldhúsinu og ríghélt í skrúbbinn sér til stuðnings 
þegar Vernon frændi nálgaðist hann með djöfullegt blik í 


pínulitlum augunum. 

„Lestu það!“ hvæsti hann illilega og veifaði bréfinu sem uglan 
hafði komið með. „Svona nú - lestu það!“ Harry tók við því. 
Þetta var ekki afmæliskort. 


Kæri herra Potter. 


Okkur hefur borist tilkynning um að Svif-galdri hafi verið beitt 
á heimili yðar í kvöld klukkan tólf mínútur yfir níu. 


Eins og yður er kunnugt er þeim galdramönnum sem ekki 
hafa náð tilskildum aldri óheimilt að beita göldrum utan 
skólans og frekari galdrastarfsemi af yðar hálfu getur leitt til 
brottrekstrar úr áðurnefndum skóla (skv. Tilskipun um 
takmörkun á galdrastarfsemi galdramanna sem ekki hafa náð 
tilskildum aldri, 1875, málsgrein C). 


Við viljum einnig biðja yður að minnast þess að hvers kyns 
galdrastarfsemi sem gæti vakið athygli galdralauss samfélags 
(Mugga) er alvarlegt brot á 13. grein laga Alþjóðasambands 
seilðmanna um leynd. 

Hafið það gott í fríinu! 


Yðar einlæg, 


Mafalda Hopkirk Embættisstofnun um misnotkun galdra 
Galdramálaráðuneyti 


Harry leit upp úr bréfinu og tók andköf. 


„ÞÚ minntist ekkert á að þú mættir ekki nota galdra utan 
skólans,“ sagði Vernon frændi og brjálsemisglampi tindraði í 


augunum. „Gleymdir að minnast á það... Eflaust alveg stolið 


úr þér...“ 


Hann beygði sig niður að Harry og sýndi tennurnar eins og 
stór bolabítur. „Ég skal segja þér svolítið ... Ég ætla að læsa 
þig inni ... Þú ferð aldrei aftur í þennan skóla ... aldrei... og ef 
þú reynir að galdra þig út úr herberginu - verður þú rekinn!“ 


Svo hló hann tryllingslega og dró Harry upp stigann. 


Vernoni frænda var full alvara með orðum sínum. Morguninn 
eftir réð hann mann til að setja rimla fyrir gluggann á 
herbergi Harrys. Sjálfur kom hann lúgu fyrir á hurðinni svo 
hægt væri að ýta litlum matarskömmtum inn í herbergið 
þrisvar á dag. Harry var leyft að nota klósettið á morgnana og 
kvöldin. Annars var hann læstur inni í herbergi sínu allan 
sólarhringinn. 


Þremur dögum síðar sýndu Dursleyhjónin enn engin merki um 
tilslökun og Harry eygði enga undankomuleið. Hann lá í 
rúminu sínu, horfði á sólsetrið í gegnum rimlana á glugganum 
og velti því vansæll fyrir sér hvað yrði um hann. 


Hvaða gagn gerði það svo sem að galdra sig út úr herberginu 
ef hann yrði rekinn úr Hogwartskóla fyrir vikið? Lífið á 
Runnaflöt hafði samt aldrei verið eymdarlegra. Nú vissi 
fjölskyldan að það var engin hætta á að þau vöknuðu upp 
sem leðurblökur og þar með hafði Harry misst eina vopnið úr 
höndum sér. Dobby hafði kannski bjargað Harry frá 
hörmungum í Hogwartskóla en nú stefndi allt í það að hann 
dæi úr hungri. Lúgan opnaðist og höndin á Petuniu frænku 
ýtti skál af dósas úpu inn í herbergið. Harry, sem var farið að 
verkja af hungri, stökk á fætur og greip hana. Súpan var 
ísköld en hann svolgraði helminginn af henni í einum teyg. 
Síðan gekk hann yfir að búrinu hennar Hedwig, fiskaði 
mauksoðið grænmetið upp af botninum á skálinni og lagði á 
tóman matarbakkann hennar. Hún ýfði fjaðrirnar og leit á 
hann full af vandlætingu. 


„Það þýðir ekkert að fitja upp á gogginn - þetta er það eina 
sem til er,“ sagði Harry hörkulega. 


Hann lagði tóma skálina við hliðina á lúgunni og lagðist aftur í 


rúmið, enn svengri en áður. 


Ef hann yrði enn á lífi eftir fjórar vikur, hvað ætli gerðist ef 
hann léti ekki sjá sig í skólanum? Yrði einhver sendur til að 


athuga hvers vegna hann hefði ekki mætt? Ætli þeim tækist 
að fá Dursleyhjónin til að sleppa honum? 


Það var tekið að skyggja í herberginu. Úrvinda, með 
garnagaul og óleysanlegar spurningar á fleygiferð um kollinn 


sofnaði Harry óværum svefni. 


Hann dreymdi að hann væri til sýnis í dýragarði. Á búrinu 
hans var miði sem á stóð Galdramaður sem ekki hefur náð 
tilskildum aldri. Hópur fólks góndi á hann í gegnum rimlana 
þar sem hann lá svangur og veik burða á hálmfleti. Hann kom 
auga á andlit Dobbys í mannþrönginni og kallaði á hann sér til 
hjálpar, en hann sagði: „Harry Potter er öruggur hérna, herra 
minn!“ og hvarf. Þá birtist Dursleyfjölskyldan og Dudley hristi 
rimlana á búrinu og hló. 


„Hættu þessu,“ muldraði Harry því skröltið glumdi í aumu 
höfðinu. „Látið mig í friði ... hættu, ég er að reyna að sofa...“ 


Hann opnaði augun. Tunglið skein inn um rimlana á 
glugganum. Og einhver góndi á hann í gegnum rimlana: 


einhver freknóttur og rauðhærður með langt nef. 


Ron Weasley var fyrir utan gluggann. 


Þriðji kafli 
Hreysið 


„Ron!“ stundi Harry, læddist að glugganum og opnaði hann 
svo þeir gætu talast við í gegnum rimlana. „Ron, hvernig 


tókst þér að ... Hvað í ósköpunum ...?“ 


Harry varð steini lostinn þegar hann áttaði sig á því sem bar 
fyrir augu hans. Ron hallaði sér út um aftari gluggann á 
gömlum, himinbláum bíl sem var lagt í lausu lofti. Fred og 
George, eldri tvíburabræður Rons, sátu skælbrosandi frammií. 


„Er ekki allt í lagi með þig, Harry?“ spurði George. 


„Hvað er eiginlega að?“ spurði Ron. „Af hverju hefurðu ekki 
svarað bréfunum mínum? Ég er búinn að bjóða þér svona tólf 
sinnum í heimsókn og svo kom pabbi heim í dag og sagði að 
þú hefðir fengið formlega viðvörun fyrir að beita göldrum fyrir 


framan Muggana ...“ 


„Það var ekki ég ... og hvernig vissi hann það?“ 


„Hann vinnur hjá galdramálaráðuneytinu,“ sagði Ron. „Þú 
veist að okkur er ekki leyft að beita göldrum utan skólans ...“ 
„Segir hver?“ sagði Harry og starði á svífandi bílinn. 


„O, þetta telst ekki með,“ sagði Ron. „Við fengum hann bara 
lánaðan, pabbi á hann og við settum hann ekki í álög. En að 
galdra fyrir framan nefið á þessum Muggum sem þú býrð 


4 


með ... 


„Ég sagði þér að ég hefði ekki gert það - en það er ekki tími 
til að útskýra það núna - heyrðu, geturðu útskýrt fyrir þeim í 
Hoqgwartskólanum að Dursleyhjónin eru búin að loka mig inni 
og leyfa mér ekki að snúa aftur og það liggur í augum uppi að 
ég get ekki galdrað mér leið út því galdramálaráðuneytið 
heldur þá að þetta sé annað galdraverkið sem ég frem á 
þremur dögum ...“ 


„Hættu þessu bulli,“ sagði Ron. „Við erum komnir til að taka 
þig með okkur heim.“ 


„En þið megið heldur ekki galdra mig út...“ 


„Mið þurfum þess ekki,“ sagði Ron brosandi og kinkaði kolli í 
átt að samferðamönnum sínum. „Þú sérð hverja ég tók með 
mér.“ 

„Bittu þetta utan um rimlana,“ sagði Fred og fleygði 
kaðalspotta til Harrys. 


„Ef þau vakna er ég dauðans matur,“ sagði Harry um leið og 
hann batt kaðalinn þéttingsfast utan um rimlana og Fred 
þandi vélina. 


„Hafðu engar áhyggjur,“ sagði Fred, „og færðu þig frá.“ 


Harry hörfaði inn í myrkrið til Hedwig, sem virtist gera sér 
grein fyrir alvöru málsins og sat kyrr og þögul. Drunurnar 
urðu sífellt hærri og skyndilega losnuðu rimlarnir úr 
glugganum með háværum bresti þegar Fred stýrði bílnum 
beint upp í loftið. Harry hljóp út að glugganum og sá hvar 
rimlarnir dingluðu nokkra metra fyrir ofan jörðina. Ron hífði 
þá móður og másandi upp í bílinn. Harry lagði kvíðinn við 
hlustir en ekkert heyrðist úr svefnherbergi Dursleyhjónanna. 


Þegar rimlarnir voru komnir í aftursætið til Rons bakkaði Fred 


bílnum eins nálægt glugganum hans Harrys og unnt var. 


„Hoppaðu upp í,“ sagði Ron. 


„En hvað með allt skóladótið mitt - töfrasprotann - 
galdrakústinn ...?“ 


„Hvar er það?“ 


„Læst inni í kompunni undir stiganum og ég kemst ekki út úr 
herberginu ...“ 


„Ekkert mál,“ sagði George úr framsætinu. „Færðu þig, 
Harry.“ Fred og George klifruðu gætilega inn um gluggann og 
inn í her bergið. Það er eins gott að láta þá um þetta, hugsaði 
Harry þegar George dró venjulega hárspennu upp úr 
vasanum og byrjaði að fikta við lásinn. 


„Mörgum galdramönnum finnst það tímasóun að læra svona 
Muggabrögð,“ sagði Fred, „en þau eru gagnleg þótt þau séu 


dálítið seinvirk.“ 


Lágur smellur heyrðist og dyrnar galopnuðust. 


„ið náum þá í koffortið þitt - þú tekur það sem þú þarft úr 
herberginu þínu og réttir Ron út um gluggann,“ hvíslaði 
George. 


„Varið ykkur á neðsta þrepinu - það marrar í því,“ hvíslaði 


Harry um leið og tvíburarnir hurfu fram á myrkan stigapallinn. 


Harry þeyttist um herbergið og safnaði saman eigum sínum 
sem hann rétti svo út um gluggann til Rons. Því næst fór hann 
fram og hjálpaði Fred og George með koffortið upp stigann. 
Hann heyrði Vernon frænda hósta. 


Loks komust þeir lafmóðir upp á stigapallinn og burðuðust 
með koffortið að glugganum á herbergi Harrys. Fred klifraði 
upp í bílinn og þeir Ron drógu koffortið til sín en George og 
Harry stóðu inni og ýttu. Smátt og smátt mjakaðist koffortið í 
gegnum gluggann. 


Vernon frændi hóstaði aftur. 


„Aðeins lengra,“ stundi Fred innan úr bílnum. „Og einu sinni 


enn -“ 


Harry og George köstuðu sér á koffortið og það rann út um 
gluggann og niður í aftursætið á bílnum. 


„Nú drífum við okkur,“ hvíslaði George. 


En jafnskjótt og Harry klifraði upp á gluggakistuna heyrðist 
hávært væl fyrir aftan hann og svo þrumandi rödd Vernons 
frænda. 


„Bölvuð uglan!“ 


„Ég gleymdi Hedwig!“ 


Harry þaut þvert yfir herbergið um leið og ljósið á 
stigapallinum kviknaði. Hann greip búrið, hljóp að glugganum 
og rétti það út um gluggann til Rons. Hann var að klöngrast 
aftur upp á gluggakistuna þegar Vernon frændi lamdi á 
ólæstar dyrnar - og hurðin þeyttist upp með miklu braki. 


Eitt andartak stóð hann í dyragættinni; síðan öskraði hann 
eins og tarfur í vígahug, steypti sér í áttina að Harry og greip í 


Ökklann á honum. 


Ron, Fred og George héldu í hendurnar á Harry og toguðu á 


móti eins fast og þeir gátu. 


„Petunia!“ æpti Vernon frændi. „Hann er að flýja! Hann er að 


flýja!“ 

En Weasleybræðurnir rykktu í af öllum mætti og Vernon 
frændi missti takið á fætinum. Um leið og Harry var kominn 
inn í bílinn og hafði skellt á eftir sér kallaði Ron: „Gefðu allt í 
botn, Fred!“ og bíllinn skaust í átt til himins. 


Harry átti bágt með að trúa þessu - hann var frjáls. Hann 
skrúfaði niður rúðuna, næturloftið lék um hár hans, hann leit 
um öxl yfir húsþökin á Runnaflöt sem fjarlægðust óðfluga. 
Vernon frændi, Petunia frænka og Dudley héngu öll sem 
steini lostin út um herbergisglugga Harrys. 


„Sjáumst næsta sumar!“ hrópaði Harry. 


Weasleybræðurnir skelltu upp úr og Harry hallaði sér aftur í 
sætið sitt, brosandi út að eyrum. 


„Hleyptu Hedwig út,“ sagði hann við Ron. „Hún getur flogið á 
eftir okkur. Það er óratími síðan hún fékk að teygja úr 
vængjunum.“ 


George fékk Ron hárspennuna og andartaki síðar flögraði 
Hedwig alsæl út um gluggann og sveif við hlið bílsins eins og 


vofa. 


„Jæja - hvað er um að vera?“ spurði Ron óþolinmóður. „Hvað 
gerðist eiginlega?“ 


Harry sagði þeim frá Dobby, viðvöruninni sem hann hafði 
gefið honum og tiltækinu með fjólueftirréttinn. Þegar hann 
hafði lokið máli sínu varð löng þögn. 


„Mjög einkennilegt,“ sagði Fred loks. 


„Eitthvað er grugqgugt við þetta,“ samþykkti George. „Og 
hann vildi ekki einu sinni segja þér hver stæði á bak við 
ráðabruggið.“ 


„Ég held hann hafi ekki getað það,“ sagði Harry. „Alltaf þegar 
hann var að því kominn að missa eitthvað út úr sér lamdi 


hann hausnum á sér utan í vegginn.“ 


Hann sá að Fred og George litu hvor á annan. 

„Haldið þið að hann hafi verið að ljúga að mér?“ spurði Harry. 
„Ja,“ sagði Fred, „lítum á það þannig að húsálfar búa sjálfir 
yfir miklum galdramætti en geta yfirleitt ekki notað hann 
nema með leyfi húsbónda síns. Ég held að Dobby gamli hafi 
verið sendur til þín til að koma í veg fyrir að þú færir aftur í 
Hogwartskóla. Einhver að reyna að vera fyndinn. Manstu eftir 
einhverjum í skólanum sem er illa við þig?“ 

„Já,“ sögðu Harry og Ron í kór. 


„Draco Malfoy,“ útskýrði Harry. „Hann þolir mig ekki.“ 


„Draco Malfoy?“ sagði George og sneri sér við. „Sonur 
Luciusar Malfoy?“ 


„Það hlýtur að vera, þetta er ekki mjög algengt nafn,“ sagði 
Harry. 


„Af hverju?“ 


„Ég hef heyrt pabba tala um hann,“ sagði George. „Hann var 
ákafur stuðningsmaður Þú-veist-hvers.“ 


„Og þegar Þú-veist-hver hvarf,“ sagði Fred og sneri sér að 
Harry, „kom Lucius Malfoy og sagðist ekki hafa verið nein 
alvara með þessu. Kjaftæði - pabbi er viss um að hann hafi 


verið innsti koppur í búri hjá Þú-veist-hverjum.“ 


Harry hafði áður heyrt þennan orðróm um fjölskyldu Malfoys 
og þetta kom honum ekkert á óvart. Miðað við Malfoy virtist 
Dudley góðhjartaður, hugulsamur og viðkvæmur drengur. 


„Ég veit ekki hvort Malfoyfjölskyldan á húsálf ...“ sagði Harry. 


„En hver svo sem á hann, þá er það gömul og rík 
galdrafjölskylda,“ sagði Fred. 


„Já, mamma óskar sér oft að hún hefði húsálf til að strauja 
fyrir sig,“ sagði George. „Heima hjá okkur er bara gömul og 
hallærisleg ófreskja uppi á háalofti og í garðinum er allt 
morandi af jarðdvergum. Húsálfar fylgja yfirleitt gömlum 
aðalssetrum og kastölum og þess háttar; það er alveg 
örugglega enginn húsálfur heima hjá okkur ...“ 


Harry var þögull. Í ljósi þess að Draco átti yfirleitt það 
flottasta af öllu hlaut fjölskyldan að synda í galdragulli; hann 
gat auðveldlega séð Draco spígspora í kringum stærðar 
herragarð. Það var líka dæmigert fyrir Malfoyfólkið að senda 
fjölskylduþjóninn til að hindra Harry í að snúa aftur til 
Hogwartskóla. Hafði það verið vitleysa hjá Harry að taka mark 
á Dobby? 


„Ég er í það minnsta feginn að við komum að ná í þig,“ sagði 

Ron. „Ég var orðinn svo áhyggjufullur af því þú svaraðir aldrei 
bréfunum frá mér. Fyrst hélt ég að það væri Errol að kenna -“ 
„Hver er Errol?“ 

„Uglan okkar. Hún er ævagömul. Það væri ekki í fyrsta skiptið 
sem hún hrapaði í miðri sendiferð. Þess vegna reyndi ég að fá 
Hermes lánaðan -“ 


„Hvern?“ 


„ugluna sem mamma og pabbi gáfu Percy þegar hann var 
gerður umsjónarmaður,“ sagði Fred úr framsætinu. 


„En Percy vildi ekki lána mér hann,“ sagði Ron. „Hann sagðist 
þurfa að nota hann.“ 


„Percy hefur hegðað sér mjög einkennilega í allt sumar,“ 
sagði George og yggldi sig. „Hann hefur sent ógrynni af 
bréfum og lokað sig inni í herberginu sínu tímunum saman ... 
Ég meina það, það er ekki hægt að fægja 
umsjónarmannsnæluna endalaust ... Þú ert kominn of langt í 
vestur, Fred,“ bætti hann við og benti á áttavita í mæla 


borðinu. Fred snarsneri stýrinu. 


„Veit pabbi ykkar að þið fenguð bílinn lánaðan?“ spurði Harry 
þótt hann grunaði svarið. 


„uhum, nei,“ sagði Ron. „Hann þurfti að vinna í kvöld. 
Vonandi tekst okkur að koma bílnum í bílskúrinn án þess að 


mamma komist að þessu flugi.“ 


„ið hvað vinnur pabbi ykkar eiginlega í 


galdramálaráðuneytinu?“ 


„Hann vinnur í leiðinlegustu deildinni,“ sagði Ron. „Stofnun til 


varnar misnotkun á Muggaeigum.“ 


„Ha?“ 


„Hún fjallar um hluti sem Muggar hafa búið til og eru í 
álögum, þú veist, ef þeir lenda aftur í Muggabúð - eða á 
heimili. Til dæmis dó gömul norn í fyrra og bollastellið hennar 
var selt í fornmunaverslun. Einhver Muggakona keypti það, 
fór með það heim og reyndi að bjóða vinum sínum upp á te. 
Það snerist upp í algjöra martröð - pabbi þurfti að vinna 


yfirvinnu í margar vikur.“ 


„Hvað gerðist?“ 


„lekannan gekk berserksgang og skvetti sjóðandi heitu tei út 
um allt og einn maður endaði á sjúkrahúsi af því að 
sykurtöngin læsti sig fasta á nefið á honum. Pabbi var alveg 
að verða brjálaður - þeir eru bara tveir í stofnuninni, hann og 
gamall seiðkarl sem heitir Perkins - og þeir þurftu að beita 
gleymskuálögum og alls konar brögðum til að halda þessu 
leyndu ...“ 


„En pabbi ykkar - hann á þennan bíl...“ 


Fred hló. „Já, pabbi er með algjöra dellu varðandi allt sem 
viðkemur Muggunum; skúrinn okkar er fullur af Muggahlutum. 


Hann tekur þá í sundur, galdrar þá og setur aftur saman. Ef 
hann gerði rassíu heima hjá okkur yrði hann að handtaka 
sjálfan sig. Mamma er að verða vitlaus á þessu.“ 


„Þarna er aðalgatan,“ sagði George og rýndi út um 


framrúðuna. 


„Mið verðum komnir eftir tíu mínútur... Eins gott, það er farið 
að birta ...“ 


Í austri mátti greina daufbleikan bjarma við sjónarrönd. 


Fred lækkaði flugið og Harry kom auga á trjáþyrpingar og 
akra sem mynduðu kantað mynstur. 


„Mið erum rétt utan við þorpið Sankti Ottery Catchpole,“ sagði 
George. 


Bíllinn flaug sífellt lægra og lægra. Roðagyllt morgunsólin 


skein nú í gegnum trén. 


„Nú lendum við!“ sagði Fred um leið og þeir skullu niður á 
jörðina. Þeir lentu í litlum garði við hliðina á hrörlegum bílskúr 
og heimili Rons bar í fyrsta sinn fyrir augu Harrys. 


Það hafði líklega einhvern tíma verið stór, steinhlaðin 
svínastía en herbergjum hafði verið bætt við hér og þar uns 
það var orðið nokkurra hæða hátt og svo hlykkjótt og snúið 
að það leit út fyrir að hanga uppi af göldrum einum saman 
(sem það gerði líklega, hugsaði Harry með sjálfum sér). Fjórir 
eða fimm reykháfar trónuðu uppi á rauðu þakinu. Við 
innganginn hafði verið hrófað upp skilti sem á stóð: Hreysið. 
Við útidyrnar lá hrúga af gúmmístígvélum og kolryðgaður 
seiðpottur. Nokkur feit, brún hænsni spígsporuðu um 
húsagarðinn. „Þetta er nú ekkert merkilegt,“ sagði Ron. 


„Mér finnst þetta frábært,“ sagði Harry alsæll og minntist 
Runnaflatar. 


Þeir stigu út úr bílnum. 


„Nú læðumst við mjög hljóðlega upp á loft,“ sagði Fred, „og 
bíðum eftir að mamma kalli á okkur í morgunmat. Þá kemur 
þú hlaupandi niður, Ron, og segir: „Sjáðu, mamma, hver 
birtist hérna í nótt!“ og hún verður himinlifandi að sjá Harry 
og enginn kemst að því að við tókum bílinn.“ 


„Einmitt,“ sagði Ron. „Komdu, Harry, ég sef uppi ...“ 


Skyndilega varð Ron grænn í framan og einblíndi í átt að 
húsinu. Hinir þrír snarsneru sér við. 


Frú Weasley steðjaði yfir garðinn og tvístraði hænsnunum. 
Það var ótrúlegt hversu mjög þessi hnellna og blíðlega kona 
gat líkst hvasstenntu tígrisdýri. 

„Ó,“ sagði Fred. 

„Ó, nei,“ sagði George. 

Frú Weasley nam staðar fyrir framan þá með hendur á 
mjöðmum og starði á hvert sakbitið andlitið af öðru. Hún var 
með blóms kreytta svuntu og upp úr vasanum stóð 
töfrasproti. 


„Jæja,“ sagði hún. 


„Góðan daginn, mamma,“ sagði George með rödd sem hann 
hélt greinilega að væri bæði heillandi og fjörleg. 


„Gerið þið ykkur nokkra grein fyrir því hvað ég hef verið 
áhyggjufull?“ hvíslaði frú Weasley með ógnþrunginni röddu. 


„Fyrirgefðu, mamma, en við urðum að ...“ 


Allir voru synirnir hærri í loftinu en hún en þeir lyppuðust 
niður undan reiði hennar. 


„Rúmin auð! Ekkert bréf! Bíllinn horfinn - ég hélt hann hefði 
brotlent - var orðin vitlaus af áhyggjum - skipti það ykkur 
máli? Ó, nei, það hefur aldrei skipt neinu - bíðið bara þar til 
pabbi ykkar kemur heim, aldrei lentum við í svona 
vandræðum með Bill eða Charlie eða Percy ...“ 


„Hinn fullkomni Percy,“ muldraði Fred. 


„Þú mættir alveg taka hann Percy þér til fyrirmyndar!“ æpti 
frú Weasley og potaði fingri í bringuna á Fred. „Þið hefðuð 
getað dáið, það hefði getað sést til ykkar, pabbi ykkar hefði 
getað misst vinn una...“ 


Svona héldu skammirnar áfram að því er virtist í óratíma. Frú 
Weasley var orðin hás af öskrum þegar hún sneri sér að Harry 


sem hörfaði undan. 


„Mikið er gaman að sjá þig, Harry minn,“ sagði hún. „Komdu 


inn og fáðu þér morgunmat.“ 


Hún snerist á hæli og gekk aftur inn í húsið. Harry fylgdi 
kvíðinn á hæla hennar eftir að Ron hafði sent honum 
uppörvandi augnaráð. 


Eldhúsið var lítið og þröngt. Í miðjunni stóð vel skrúbbað 
viðarborð og stólar. Harry tyllti sér á stólbrún og leit í kringum 
sig. Hann hafði aldrei fyrr komið inn á galdraheimili. Klukkan 
á veggnum andspænis honum hafði aðeins einn vísi og alls 
enga tölustafi. Meðfram úrskífunni voru skrifaðar setningar á 
borð við: Hellt upp á te, hænsnin fóðruð og þú ert orðinn of 
seinn. Á arinhillunni stóð þreföld röð af bókum með titlum 
eins og Magnaðu þinn eigin mysing, Bókunargaldrar og 
Veisluborð í einni andrá - töfrum líkast! Og ef heyrnin brást 
honum ekki var verið að kynna þáttinn Töfrastund með hinni 
sívinsælu syngjandi seiðkonu Celestinu Warbeck í gamla 
útvarpinu við hliðina á vaskinum. 


Frú Weasley bjó til morgunverð og skarkaði í pottum og 
pönnum með dálítið fálmkenndum tilburðum. Þess á milli 
sendi hún sonum sínum eitrað augnaráð um leið og hún 


fleygði pylsum á steikarpönnuna. Annað slagið tautaði hún í 


barm sér „skil ekki hvað þið voruð að hugsa,“ og „hefði aldrei 
trúað þessu upp á ykkur.“ 


„Ég er ekki að kenna þér um þetta, elskan,“ sagði hún 
hughreystandi við Harry og hrúgaði átta eða níu pylsum á 
diskinn hans. „Við Arthúr höfðum líka miklar áhyggjur af þér. 
Síðast í gær vorum við að tala um að fara sjálf og ná í þig ef 
Ron yrði ekki búinn að fá bréf frá þér á föstudaginn. Í alvöru,“ 
(hún bætti þremur spældum eggjum ofan á hrúguna á 
diskinum hans) „hvað á það að þýða að fljúga ólög legum bíl 
þvert yfir landið? Hver sem er hefði getað séð til ykkar ...“ 


Hún sveiflaði töfrasprotanum kæruleysislega í áttina að 
uppvaskinu í vaskinum og lágvært glamur heyrðist þegar 
sjálfvirka uppvaskið fór í gang. 


„Það var skýjað, mamma!“ sagði Fred. 


„Hér tölum við ekki með fullan munninn!“ hreytti frú Weasley 


út úr sér. 


„Þau sveltu hann, mamma!“ sagði George. 


„Það sama gildir um þig!“ sagði frú Weasley en svipur hennar 
varð aðeins mildari þegar hún skar brauðsneiðar handa Harry 
og smurði þær. 


Skyndilega beindist athygli allra að lítilli, rauðhærðri veru í 
síðum náttkjól sem birtist í eldhúsinu, gaf frá sér óp og hljóp 
út aftur. „Þetta var Ginny,“ hvíslaði Ron að Harry. „Systir mín. 
Hún hefur talað um þig í allt sumar.“ 


„Já, hún á eftir að biðja þig um eiginhandaráritun, Harry,“ 
sagði Fred glottandi en mætti tilliti móður sinnar og grúfði sig 
þegjandi yfir diskinn. Fleira var ekki sagt fyrr en búið var að 


hreinsa af diskunum fjórum, sem tók undraskamman tíma. 


„Rosalega er ég orðinn þreyttur,“ sagði Fred geispandi og 
lagði frá sér hnífapörin. „Ég ætla í rúmið og ...“ 


„Ég held nú síður,“ sagði frú Weasley höstugum rómi. „Þú 
getur sjálfum þér um kennt að hafa verið á fótum í alla nótt. 
Þú átt að afdverga garðinn fyrir mig; það er allt orðið krökkt 


eina ferðina enn...“ 


„O, mamma ...“ 


„Og þið hjálpið honum,“ sagði hún og horfði hvasst á Ron og 
Fred. 


„ÞÚ getur farið í rúmið, elskan mín,“ sagði hún við Harry. „Þú 
baðst þá ekki að fljúga þessu bílhræi.“ 


En Harry, sem var glaðvakandi, flýtti sér að segja: „Ég skal 
hjálpa Ron. Ég hef aldrei séð afdvergun ...“ 


„Það er fallegt af þér, hjartað mitt, en þetta er leiðindaverk,“ 
sagði frú Weasley. „Lítum nú á hvað Lockhart hefur að segja 
um þetta efni ...“ 


Hún dró fram þykka bók úr bunkanum á arinhillunni. George 
stundi. 


„Mamma, við kunnum að afdverga garðinn ...“ 


Harry leit á bókina í höndum frú Weasley. Þvert yfir kápuna 
stóð letrað með gylltum skrautstöfum: Handbók Gilderoys 
Lockhart um heimilisplágur. Framan á var stór mynd af afar 
myndarlegum galdramanni með ljóst liðað hár og skærblá 
augu. Eins og alltaf í galdraheiminum var ljósmyndin á 


hreyfingu; galdramaðurinn, sem Harry gerði ráð fyrir að væri 


Gilderoy Lockhart, blikkaði þau í sífellu kinnroðalaust. Frú 
Weasley horfði hugfangin á hann. 


„Ó, hann er dásamlegur,“ sagði hún. „Hann veit sko sitthvað 
um heimilisplágur. Þetta er yndisleg bók ...“ 


„Mamma er skotin í honum,“ sagði Fred hálfhátt. 


„Láttu ekki eins og kjáni, Fred,“ sagði frú Weasley rjóð í 
vöngum. 


„En ef þú heldur að þú vitir betur en Lockhart skaltu fara út 
og byrja á þessu og vei þér, ef ég finn svo mikið sem einn 
einasta jarðdverg þegar ég yfirfer garðinn.“ 


Bræðurnir hengsluðust út kvartandi og kveinandi. Harry fylgdi 
á hæla þeirra. Garðurinn var stór og Harry fannst hann alveg 
eins og garðar ættu að vera. Vernon og Petunia hefðu ekki 
orðið hrifin - illgresið spratt óáreitt og grasið hafði ekki verið 
slegið lengi - en meðfram veggjunum uxu kræklótt tré, í 
blómabeðunum voru jurtir sem Harry hafði aldrei augum litið 
og Í garðinum var stór græn tjörn full af froskum. 


„Það eru líka jarðdvergar í görðunum hjá Muggunum,“ sagði 
Harry við Ron þegar þeir gengu yfir garðinn. 


„Já, ég hef séð það sem þeir kalla dverga,“ sagði Ron með 
höfuðið inni í rósarunna. „Þeir eru eins og litlir feitir 


jólasveinar með veiðistangir ...“ 


Innan úr runnanum barst hljóð frá heiftúðugum áflogum, 
runninn hristist og Ron rétti úr sér. „Þetta er jarðdvergur,“ 
sagði hann hörkulega. 


„Slepptu mér! Slepptu mér!“ gargaði jarðdvergurinn. 


Hann líktist á engan hátt jólasveini. Hann var lítill og húðin 
var áþekk leðri. Höfuðið var stórt, hnúðótt og hárlaust, 
nákvæmlega eins og kartafla. Ron hélt honum í 
seilingarfjarlægð svo hann næði ekki að sparka í hann með 
litlum, sigggrónum fótunum. Hann greip um ökklana á 
dvergnum og hafði endaskipti á honum. 


„Svona gerir maður,“ sagði Ron. Hann hóf dverginn yfir höfuð 
sér („Slepptu mér!“) og sveiflaði honum í stóra hringi eins og 
snöru. Þegar Ron sá hvað Harry var brugðið bætti hann við: 


„Þeir meiða sig ekki - maður þarf bara að gera þá svo 
ringlaða að þeir rati ekki aftur í dvergaholuna sína.“ 


Hann sleppti takinu á dvergnum sem flaug sex metra upp Í 
loft og lenti með dynk á jörðinni handan við limgerðið. 


„Þetta var nú lélegt,“ sagði Fred. „Ég þori að veðja að ég get 
kastað lengra.“ 


Harry hætti fljótlega að kenna of mikið í brjósti um 
jarðdvergana. Hann ákvað að sveifla þeim yfir limgerðið en 
dvergurinn skynjaði veikleika Harrys og sökkti hárbeittum 
tönnunum í fingurinn á honum. Hann ætlaði aldrei að ná að 


hrista hann af sér - fyrr en - 


„Ná, Harry, þetta hljóta að hafa verið fimmtán metrar ...“ 
Fljótlega var mökkur af fljúgandi jarðdvergum í loftinu. 


„Þeir stíga ekki beint í vitið,“ sagði George og greip fimm eða 
sex dverga í einu. „Um leið og þeir skynja að við séum að 
afdverga þjóta þeir upp úr holunum til að forvitnast. Maður 
hefði haldið að þeir væru búnir að læra að halda kyrru fyrir.“ 


Brátt mátti sjá hópa af dvergum með litlar, kýttar axlir reika á 
brott í óskipulegri röð. 


„Þeir koma aftur,“ sagði Ron þar sem þeir stóðu og fylgdust 
með dvergunum hverfa inn í runna í fjarska. „Þeim líður svo 


vel hérna ... 


Pabbi er allt of linur við þá, honum finnst þeir sniðugir ...“ Í 


sömu mund var útidyrahurðinni skellt. 


„Hann er kominn!“ sagði George. „Pabbi er kominn heim!“ 
Þeir flýttu sér yfir grasflötina og inn í húsið. 


Herra Weasley hafði hlunkað sér niður á eldhúskoll, tekið af 
sér gleraugun og sat nú með lokuð augun. Hann var 
grannvaxinn, hárið farið að þynnast en það litla sem var eftir 
var alveg jafn rautt og hár barna hans. Hann klæddist síðri, 
grænni skikkju sem var rykug og þvæld. 


„Hvílík nótt,“ muldraði hann og greip tekönnuna um leið og 
þeir fengu sér sæti í kringum hann. „Níu rassíur. Níu! Og 
Mundungus Fletcher gamli reyndi að koma álögum yfir mig 
þegar ég sneri í hann baki...“ 


Herra Weasley fékk sér stóran sopa af tei og andvarpaði. 


„Fannstu eitthvað, pabbi?“ spurði Fred ákafur. 


„Ég hafði ekkert upp úr krafsinu nema nokkra lykla sem 
hverfa og suðuketil sem bítur,“ sagði herra Weasley og 
geispaði. „Það komu þó upp nokkur leiðindamál sem heyra 
ekki undir mitt embætti. Mortlake var yfirheyrður um nokkra 
ákaflega skrítna merði sem hann á, en sem betur fer sjá þeir í 
Tilraunagaldraráðinu um það ...“ 


„Hver hefur fyrir því að setja lykla í álög?“ spurði George. 


„Það er Muggatálbeita,“ stundi herra Weasley. „Muggum eru 
seldir lyklar sem skreppa saman þar til þeir verða að engu og 
svo finnast þeir ekki þegar á þarf að halda. Auðvitað er mjög 
erfitt að ákæra einhvern því að Muggar myndu aldrei 
viðurkenna að lyklarnir þeirra væru alltaf að minnka - þeir 
halda því fram að lyklarnir séu alltaf að týnast. Sem betur fer 
látast þeir ekki sjá galdra, jafnvel þó að þeir gerist beint fyrir 
framan nefið á þeim... En okkar fólk er farið að leggja álög á 
ótrúlegustu hluti, þið mynduð aldrei trúa ...“ 


„Eins og til dæmis bíla!“ 


Frú Weasley stóð í dyrunum og brá skörungi á loft eins og 
sverði. 


Herra Weasley rak upp stór augu. Hann starði sakbitinn á 
konu sína. „B-bíla, Molly, elskan mín?“ 


„Já, Arthúr, bíla,“ sagði frú Weasley og hvessti augun. 
„Ímyndaðu þér galdramann sem kaupir gamlan og ryðgaðan 
bíl og segir konunni sinni að hann langi bara að taka hann í 
sundur til að sjá hvernig hann virki. En í rauninni galdrar hann 
bílinn svo hann geti flogið.“ Herra Weasley deplaði augunum. 


„Já, en mín kæra, það er ekki ólöglegt, jafnvel þó að hann 
hefði betur sagt, huhum, konunni sinni frá því ... Sjáðu til, það 
er hægt að finna smugu í lögunum ... Svo lengi sem hann 
ætlaði sér ekki að fljúga bílnum, að bíllinn geti flogið af sjálfu 


4 


sér... 


„Arthúr Weasley, þú skildir þessa smugu viljandi eftir þegar 
þú skrifaðir lögin!“ æpti frú Weasley. „Bara svo þú gætir 
haldið áfram að fikta við þetta Muggadrasl úti í geymslu! Bara 
svo þú vitir það, þá kom Harry í morgun á bílnum sem þú 
ætlaðir ekki að fljúga!“ 


„Harry?“ sagði herra Weasley skilningssljór. „Hvaða Harry?“ 
Hann leit í kringum sig, kom auga á Harry og stökk á fætur. 


„Herra minn trúr, er þetta Harry Potter? Sönn ánægja að hitta 
þig, Ron hefur sagt okkur svo margt...“ 


„Synir þínir flugu bílnum heim til Harrys og aftur til baka í 
nótt!“ æpti frú Weasley. „Hvað hefurðu um það að segja?“ 


„Er það?“ sagði herra Weasley ákafur. „Gekk vel? Ég - ég á 
við,“ stamaði hann þegar augu frú Weasley skutu gneistum, 
„það - það máttuð þið alls ekki, drengir ... það er alveg 
stranglega bannað ...“ 


„ið skulum láta þau um þetta,“ hvíslaði Ron að Harry um leið 
og frú Weasley belgdi sig upp eins og froskur. „Komdu, ég 
skal sýna þér herbergið mitt.“ 


Þeir smeygðu sér út úr eldhúsinu og inn þröngan gang að 
kræklóttum stiga sem lá í kröppum hlykkjum upp í gegnum 
húsið. Á stigapallinum á þriðju hæð stóðu dyr opnar í hálfa 
gátt. Harry sá tvö skær, tindrandi brún augu sem störðu á 
hann. En svo skullu dyrnar aftur. 


„Ginny,“ sagði Ron. „Þú getur ekki ímyndað þér hvað það 
hlýtur að vera skrítið fyrir hana að vera svona feimin, hún er 


venjulega síblaðr andi ...“ 


Þeir klifu upp tvo stiga í viðbót og komu að hurð með 
flagnaðri málningu og skilti sem á stóð: Herbergi Ronalds. 


Harry steig inn og rak sig næstum upp undir aflíðandi loftið. 
Hann pírði augun. Þetta var eins og að ganga inn Í 
bræðsluofn: Næstum allt í herbergi Rons var í æpandi 
appelsínugulum lit: Rúmteppið, vegg irnir og jafnvel loftið. En 
þá tók Harry eftir því að Ron hafði hulið næstum hvern 
þumlung af snjáðu veggfóðrinu með myndum af sjö 
galdramönnum og nornum sem Öll klæddust skærum 
appelsínugulum skikkjum, héldu á galdrakústum og veifuðu 
ákaft. 


„Er þetta Quidditchliðið þitt?“ spurði Harry. 
„Já, Chudley-raketturnar,“ sagði Ron og benti á appelsínugult 


rúmteppið sem var skreytt með stóru svörtu CR og þjótandi 
rakettu. 


„Þau eru í níunda sæti í deildinni.“ 


Skólabækur Rons lágu í hrúgu úti í horni við hliðina á stöflum 
af teilknimyndablöðum sem öll virtust fjalla um Ævintýri 
Martins Migg, Muggans bandóða. Töfrasprotinn hans Rons lá 
ofan á fiskabúri í gluggakistunni sem var fullt af froskaseiðum 
og við hliðina á því lá feita, gráa rottan hans, Scabber, og 
dottaði í sólinni. 


Harry steig yfir stokk af sjálfstokkandi spilum sem lá á gólfinu 
og leit út um örsmáan gluggann. Á jörðinni langt fyrir neðan 
hann sá hann hóp af jarðdvergum sem laumuðust einn af 
öðrum í gegnum limgerðið og inn í garð 
Weasleyfjölskyldunnar á nýjan leik. Síðan sneri hann sér við 
og leit á Ron sem horfði allt að því órólegur á hann eins og 
hann biði eftir áliti hans. 


„Það er dálítið lítið,“ sagði Ron óðamála. „Ekki eins og 
herbergið sem þú hafðir hjá Muggunum. Og það er beint 
undir háaloftinu þar sem ófreskjan er alltaf að berja í rörin og 


rymja ...“ 


En Harry brosti út að eyrum og sagði: „Þetta er besta hús 
sem ég hef komið í.“ 


Ron roðnaði upp í hársrætur. 


Fjórði kafli 


Verslunarferðin 


Lífið í Hreysinu var eins ólíkt lífinu á Runnaflöt og hugsast gat. 
Dursleyhjónin vildu hafa allt í röð og reglu; heimili 
Weasleyfjölskyldunnar iðaði af hinu undarlega og óvænta. 
Harry dauðbrá í fyrsta skipti sem hann leit í spegilinn fyrir 
ofan arinhilluna og hann öskraði: „Girtu þig, sóði!“ Ófreskjan 
á háaloftinu gólaði og grýtti rörum í gólfið ef henni þótti orðið 
of hljótt og sprengingar úr herbergi Freds og Georges voru 
daglegt brauð. Það sem kom Harry mest á óvart heima hjá 
Ron var hvorki spegillinn talandi né hávaðasama ófreskjan 
heldur að öllum virtist líka vel við hann. 


Frú Weasley fussaði yfir ástandinu á sokkunum hans og 
reyndi að neyða hann til að fá sér fjórum sinnum á diskinn í 
hvert mál. Herra Weasley vildi setja Harry við hliðina á sér við 
matarborðið svo hann gæti látið spurningum um lífið hjá 
Muggunum rigna yfir hann. Hann vildi til dæmis fá 


útskýringar á því hvernig innstungur og póst þjónusta 


virkuðu. 


„Heillandi!“ endurtók hann í sífellu þegar Harry útskýrði fyrir 
honum hvernig maður notar síma. „Snilldarlegt hvað 
Muggunum hefur tekist að bjarga sér án galdra.“ 


Harry barst bréf frá Hogwartskóla einn sólbjartan morgun um 
það bil viku eftir að hann kom til Rons. Þegar þeir Ron komu 
niður Í morgunmat sátu Weasleyhjónin og Ginny við 
eldhúsborðið. Þegar Ginny sá Harry rak hún sig í 
grautarskálina sína svo hún datt í gólfið með miklum hvelli. 
Ginny virtist missa eitthvað í hvert sinn sem Harry birtist. Hún 
beygði sig undir borðið til að ná í skálina og reis upp 
rauðglóandi í framan eins og logandi sól. Harry þóttist ekki 
taka eftir neinu, fékk sér sæti og tók við brauðinu sem frú 
Weasley bauð honum. 


„Það eru komin bréf frá skólanum,“ sagði herra Weasley og 
rétti Harry og Ron samskonar umslög úr gulleitu pergamernti, 
árituð með grænu bleki. „Dumbledore veit nú þegar að þú ert 
hérna, Harry - það fer ekkert framhjá þeim manni. Þið fenguð 
líka bréf,“ bætti hann við þegar Fred og George lötruðu inn, 


enn í náttfötunum. 


Í nokkrar mínútur var þögn á meðan þeir lásu bréfin. Í bréfinu 
til Harrys stóð að hann þyrfti að taka lestina til Hogwartskóla 
frá King's Cross-lestarstöðinni hinn fyrsta september eins og 
venjulega. Með bréfinu fylgdi líka listi yfir nýjar bækur sem 
hann þyrfti fyrir næsta vetur. 

Annars árs nemar lesa eftirtaldar bækur: 

Almenna álagabókin (2. stig) eftir Miröndu Goshawk 

Vikufrí hjá vofu eftir Gilderoy Lockhart 

Á flakki með forynjum eftir Gilderoy Lockhart 

Veiðiferð með vörgum eftir Gilderoy Lockhart 

Trítlað með tröllum eftir Gilderoy Lockhart 

Í vist hjá vampírum eftir Gilderoy Lockhart 


Á vergangi með varúlfum eftir Gilderoy Lockhart 


Sumardvöl hjá snjómanninum eftir Gilderoy Lockhart 


Fred var búinn að fara yfir sinn lista og leit á Harry. 


„Þið eigið líka að kaupa allar bækur Lockharts!“ sagði hann. 
„Sá sem kennir varnir gegn myrku öflunum í vetur hlýtur að 
vera mikill aðdáandi - ég þori að veðja að það er galdranorn.“ 


Á þessu augnabliki fann Fred fyrir augnatilliti móður sinnar og 
varð skyndilega önnum kafinn við að smyrja marmelaði á 
brauðið sitt. 


„Þetta verður ekki ódýrt,“ sagði George og skotraði augunum 
til foreldra sinna. „Bækurnar hans Lockharts eru rosalega 
dýrar...“ 


„ið ráðum fram úr því,“ sagði frú Weasley en hún virtist 
áhyggjufull. „Ætli við getum ekki fundið einhverja notaða 
hluti handa Ginny.“ „Ó, ert þú að byrja í Hogwartskóla núna?“ 
spurði Harry Ginny. 


Hún kinkaði kolli, roðnaði upp í sínar rauðu hársrætur og lagði 
olnbogann ofan í smjördiskinn. Sem betur fer sá þetta enginn 
nema Harry því í sömu andrá gekk Percy, eldri bróðir Rons, 


inn. Hann var klæddur og gljáandi umsjónarmannsnælan frá 


Hogwartskóla var næld í prjónaða vestispeysuna hans. 


„Góðan daginn, öllsömul,“ sagði hann hressilega. „Aldeilis 
fallegur dagur.“ 


Hann settist á eina lausa stólinn en spratt samstundis aftur á 
fætur og dró undan sér gráan fjaðrakúst - eða það hélt Harry 
að minnsta kosti í fyrstu þar til hann sá að kústurinn andaði. 


„Errol!“ hrópaði Ron, tók veiklulegan fuglinn í fangið og dró 
bréf undan vængnum. „Loksins - hann er með svar frá 
Hermione. Ég skrifaði henni til að segja henni að við ætluðum 
að reyna að bjarga þér frá Dursleyfjölskyldunni.“ 


Hann bar Errol að fuglapriki sem var við bakdyrnar og reyndi 
að láta hann tolla á því. Errol hrundi samstundis af því svo að 
Ron lagði hann á eldhúsborðið og muldraði: „En 
aumingjalegt.“ Því næst opnaði hann bréfið frá Hermione og 
las það upphátt: 


„Kæri Ron, og Harry ef þú ert þarna. 


Ég vona að allt hafi gengið vel og Harry hafi það gott og þú 
hafir ekki gert neitt ólöglegt til að ná honum út, Ron, því þá 
gæti Harry líka lent í vandræðum. Ég hef haft miklar áhyggjur 
af þessu og ef Harry er heill á húfi viltu þá láta mig vita 
undireins. Það væri kannski betra að senda aðra uglu af því 
að ég held að önnur sendiferð gæti riðið þessari að fullu. 


Ég er auðvitað mjög önnum kafin við lærdóminn - hvernig 
getur það staðist?“ sagði Ron og hryllti sig. „Við erum í fríi! - 
Og við ætlum til London á miðvikudaginn til að kaupa nýjar 
bækur fyrir skólann. Eigum við að hittast í Skástræti? 


Láttu heyra frá þér sem allra fyrst. 


Ástarkveðjur, Hermione.“ 


„Já, það hentar vel. Við getum þá farið og keypt það sem 
ykkur vantar,“ sagði frú Weasley og fór að taka af borðinu. 
„Hvað stendur til hjá ykkur í dag?“ 


Harry, Ron, Fred og George ætluðu að fara upp á hæðina, þar 
sem var dálítið rjóður í eigu Weasleyfjölskyldunnar. Allt um 
kring uxu há tré sem huldu svæðið augum fólksins í 
borpunum fyrir neðan svo vel var hægt að æfa Quidditch ef 


ekki var flogið of hátt. Þeir gátu þó ekki notað alvöru 
Quidditchbolta því það hefði getað reynst erfitt að finna 
sennilega útskýringu ef boltarnir hefðu sloppið og flogið niður 
í þorpið. Þess í stað köstuðu þeir eplum til að æfa gripið. Þeir 
skiptust á um að fljúga Nimbus 2000 galdrakústinum hans 
Harrys því hann var án efa besti kústurinn; gamli kústurinn 
hans Rons, Halastjarnan, fór stundum hægar en fiðrildin sem 
flögruðu um. 


Fimm mínútum síðar þrömmuðu þeir upp á hæðina með 
galdrakústana á öxlunum. Þeir höfðu spurt Percy hvort hann 
vildi koma með en hann hafði sagst vera upptekinn. Harry 
hafði bara séð Percy á matmálstímum; annars lokaði hann sig 
inni í herberginu sínu. 


„Ég vildi að ég vissi hvað hann er að bauka,“ sagði Fred og 
gretti sig. „Hann er svo ólíkur sjálfum sér. Niðurstöðurnar úr 
prófunum bárust daginn áður en þú komst; tólf Ú.G.L.ur og 
hann montaði sig eiginlega ekki neitt.“ 


„uUndraverð Galdraleikni,“ útskýrði George þegar hann sá 
undrunarsvipinn á Harry. „Bill fékk líka tólf. Fyrr en varir 
verðum við komin með annan nemendaformann í 


fjölskylduna. Ég er ekki viss um að ég afberi slíka skömm.“ 


Bill var elstur Weasleybræðranna. Hann og Charlie, næstelsti 
bróðirinn, höfðu lokið námi við Hogwartskóla. Harry hafði 
aldrei hitt þá, en hann vissi að Charlie var í Rúmeníu að 
rannsaka dreka og að Bill vann fyrir Gringottbankann í 
Egyptalandi. 


„Ég skil ekki hvernig mamma og pabbi ætla að skrapa saman 
peningum fyrir skólabókunum okkar í ár,“ sagði George eftir 
nokkra stund. „Fimm sett af bókunum hans Lockharts! Og 
Ginny þarf að fá skikkjur, töfrasprota og allt...“ 


Harry þagði. Hann var dálítið vandræðalegur. Í 
neðanjarðarhvelfingu Gringottbanka undir London var 
geymdur álitlegur sjóður sem Harry hafði erft eftir foreldra 
sína. Auðvitað var það þó aðeins í galdra heiminum sem hann 
átti peninga; engin leið var að nota galleon, sikkur og knúta í 
Muggabúðunum. Hann hafði aldrei minnst á bankareikning í 
Gringottbaka við Dursleyfjölskylduna; hann var ekki viss um 
að hryllingur þeirra á öllu því sem viðkom göldrum næði yfir 
gildan gullsjóð. 


Frú Weasley vakti þau snemma næsta miðvikudag. Þegar þau 
höfðu hvert um sig gleypt í sig nokkrar beikonsamlokur 


klæddu þau sig í jakkana og frú Weasley sótti blómapott ofan 
af arinhillunni og gægðist ofan í hann. 


„Það er lítið eftir, Arthúr,“ andvarpaði hún. „Við verðum að 

kaupa meira í dag ... Jæja, gestirnir hafa forgang! Fáðu þér, 
Harry, elskan!“ Hún rétti honum blómapottinn. Harry starði 
forviða á þau. 


„Hv-hvað á ég að gera?“ stamaði hann. 


„Hann hefur aldrei ferðast með flugdufti,“ sagði Ron allt í 
einu. „Fyrirgefðu, Harry, ég var búinn að gleyma því.“ 


„Aldrei?“ sagði herra Weasley. „En hvernig komstu niður í 
Skástræti til að kaupa skóladótið í fyrra?“ 


„Ég fór með neðanjarðarlestinni ...“ 


„Í alvöru?“ sagði herra Weasley ákafur. „Voru ekki rúllustigar? 


Hvernig virka ...“ 


„Ekki núna, Arthúr,“ sagði frú Weasley. „Flugduft er mun 
fljótvirkara, elskan, en hjálpi mér, ef þú hefur aldrei prófað 
það áður...“ 


„Þetta verður allt í lagi, mamma,“ sagði Fred. „Harry, fylgstu 
með okkur.“ 


Hann tók smáskammt af glitrandi dufti upp úr 
blómapottinum, gekk að eldinum og fleygði duftinu inn í 
logana. 


Eldurinn varð smaragðsgrænn með miklum gný, logarnir 
mögnuðust svo að þeir gnæfðu yfir Fred sem gekk beint inn í 
þá og æpti: 


„Skástræti!“ og hvarf. 
„Þú verður að tala skýrt, elskan mín,“ sagði frú Weasley um 
leið og George stakk hendinni ofan í blómapottinn. „Og 


passaðu þig á að fara út á réttu eldstæði ...“ 


„Réttu hvað?“ spurði Harry taugaóstyrkur um leið og eldurinn 
magnaðist og hreif George á braut. 


„Ja, það er ógrynni af galdraeldstæðum sem hægt er að velja 
um ... en ef þú talar skýrt...“ 


„Það verður allt í lagi með hann, Molly, slakaðu nú á,“ sagði 
herra Weasley og seildist ofan í blómapottinn eftir flugdufti. 


„En ef hann nú týnist, minn kæri. Hvernig eigum við að 
útskýra það fyrir frændfólki hans?“ 


„Þeim er alveg sama,“ sagði Harry ákveðinn. „Dudley myndi 
hlæja sig máttlausan ef ég gufaði upp í gegnum reykháf, 


hafðu ekki áhyggjur af því ...“ 


„Jæja, allt í lagi, þú ferð á eftir Arthúri,“ sagði frú Weasley. 
„Þegar þú stígur inn í eldinn skaltu segja hvert þú ætlar...“ 


„Og haltu olnbogunum þétt að þér,“ ráðlagði Ron honum. 


„Og hafðu augun lokuð,“ sagði frú Weasley. „Sótið ...“ 


„Og vertu kyrr,“ sagði Ron. „Annars gætirðu auðveldlega 
dottið út úr röngu eldstæði ...“ 


„Og ekki verða hræddur og fara út of snemma; bíddu þar til 
þú kemur auga á Fred og George.“ 


Harry reyndi að hafa þetta allt í huga, tók handfylli af flugdufti 
og gekk að eldinum. Hann dró djúpt að sér andann, sáldraði 
duftinu inn í logana og steig inn; eldurinn var eins og heit 
gola; hann opnaði munninn og gleypti samstundis heilmikið 
af heitri ösku. 


„Sk-skástræti,“ hóstaði hann. 


Það var eins og hann sogaðist niður um gríðarstórt niðurfall. 
Honum fannst hann hringsnúast mjög hratt - drunurnar í 
eyrum hans voru ærandi - hann reyndi að hafa augun opin en 
grænir logar snarsnerust í kringum hann svo honum varð 
ómótt - eitthvað hart rakst í olnbogana á honum svo hann 
flytti sér að halda þeim að sér - áfram hringsnerist hann - nú 
var sem kaldar hendur löðrunguðu hann - hann rýndi í 
gegnum gleraugun og sá óljósar raðir af eldstæðum og þar 
fyrir aftan voru herbergi - beikonsamlokurnar ólguðu í 
maganum á honum - hann lokaði augunum og óskaði þess að 
þetta hætti, og skyndilega - datt hann fram fyrir sig á kaldan 
stein og fann að gleraugun hans brotnuðu. 


Þakinn sóti reis hann gætilega á fætur, ringlaður og 
skrámaður og bar brotin gleraugun upp að augunum. Hann 
var aleinn, en hann hafði ekki hugmynd um hvar hann var. 


Hann stóð í steinlögðu eldstæði í einhverju sem líktist helst 
stórri og rökkvaðri galdrabúð, svo mikið var víst - en ekkert 
hér í hillunum virtist líklegt til að lenda nokkurn tíma á 
innkaupalista frá Hogwartskóla. 


Í glerkassa skammt undan lá skorpin hönd á púða, 
spilastokkur með blóðslettum og starandi auga úr gleri. 
Grimmdarlegar grímur héngu með lymskulegum svip á 
veggjunum, á afgreiðsluborðinu var hrúga af ýmiss konar 
mannabeinum og ryðöguð verkfæri með göddum dingluðu 
niður úr loftinu. En það sem verra var; dimma og þrönga 
gatan sem blasti við Harry út um kámugan búðargluggann 
var sannarlega ekki Skástræti. 


Því fyrr sem hann kæmist héðan út, þeim mun betra. Nefið á 
Harry var enn helaumt eftir fallið ofan í eldstæðið en hann 
vatt sér hratt og hljóðlega í átt til dyra. Hann var ekki kominn 
hálfa leið að dyrunum þegar tvær verur birtust handan við 
gluggann - og aðra þeirra vildi Harry síst af öllum hitta þegar 
hann var týndur, sótugur upp fyrir haus og með brotin 
gleraugu; Draco Malfoy. Harry skimaði í hraði í kringum sig og 
kom auga á stóran, svartan skáp á vinstri hönd; hann skaust 
inn í hann og lokaði á eftir sér, en hafði litla rifu á dyrunum 


svo hann gæti gægst út. Andartaki síðar klingdi bjalla og 
Draco gekk inn í búðina. 


Maðurinn, sem fylgdi á hæla Dracos, hlaut að vera faðir hans. 
Hann var með sama föla húðlitinn, hörkulegt andlit og augun 
voru köld og grá eins og augu Dracos. Herra Malfoy gekk 
þvert yfir búðargólfið, leit áhugalaus á verslunarvarninginn og 
hringdi bjöllu á afgreiðsluborðinu áður en hann sneri sér að 
syni sínum og sagði: „Ekki snerta neitt, Draco.“ 


Draco hafði teygt sig í gleraugað og sagði: „Ég hélt að þú 
ætlaðir að kaupa gjöf handa mér.“ 


„Ég sagðist ætla að gefa þér keppniskúst,“ sagði faðir hans 
og trommaði með fingrunum á afgreiðsluborðið. 


„Ég er ekki í heimavistarliðinu svo að hann er óþarfur,“ sagði 
Draco fýldur og pirraður. „Harry Potter fékk Nimbus 2000 í 
fyrra. Hann fékk sérstakt leyfi frá Dumbledore svo hann gæti 
spilað með Gryffin dorliðinu. Hann er samt ekkert sérlega 
góður, það er bara af því hann er frægur ... frægur fyrir að 
hafa asnalegt ör á enninu ...“ 


Draco beygði sig niður til að skoða nánar hillu sem var hlaðin 
höfuðkúpum. 


„... Öllum finnst hann svo klár, þessi yndislegi Harry Potter 
með Örið sitt og galdrakústinn ...“ 


„Þú hefur sagt mér þetta hundrað sinnum,“ sagði herra 
Malfoy og hvessti augun á son sinn. „Og ég vil minna þig á að 
það er ekki - skynsamlegt - að láta í það skína að þú sért ekki 
hrifinn af Harry Potter þegar flest okkar fólk virðir hann sem 
hetjuna sem lét hinn Myrka herra hverfa - aha, herra Borgin.“ 


Lotinn maður stóð nú fyrir aftan afgreiðsluborðið og mjakaði 
fitugu hárinu frá andlitinu. 


„Herra Malfoy, það gleður mig að sjá þig aftur,“ sagði herra 
Borgin með raddblæ sem var eins olíuborinn og hárið á 
honum. „Ánægjulegt - og líka ungi meistarinn, Draco - 
yndislegt. Hvað get ég gert fyrir ykkur? Ég má til með að sýna 
ykkur, var að koma inn, mjög gott verð ...“ 


„Ég ætla ekki að kaupa neitt í dag, herra Borgin, heldur 
selja,“ sagði herra Malfoy. 


„Selja?“ Brosið dofnaði örlítið á vörum herra Borgins. 


„Það hefur auðvitað ekki farið framhjá þér að ráðuneytið er 
að gera rassíur,“ sagði herra Malfoy, dró rúllu af pergamenti 
upp úr innri vasa sínum og slétti úr henni fyrir framan herra 
Borgin. „Ég er með nokkra - humm - hluti heima sem gætu 
komið sér illa fyrir mig ef ráðuneytið kæmi í heimsókn ...“ 


Herra Borgin kom lonníettum fyrir á nefinu á sér og renndi 


augunum yfir listann. 


„Ráðuneytið færi þó aldrei að ónáða þig, herra?“ Herra Malfoy 


geiflaði varirnar. 


„Ég hef ekki verið heimsóttur enn. Nafnið Malfoy vekur enn 
nokkra virðingu en ráðuneytið verður sífellt afskiptasamara. 
Ég hef heyrt orðróm um að setja eigi ný lög til að vernda 
Muggana - ég efast ekki um að flóabitni Muggavinurinn og 
bjáninn hann Arthúr Weasley stendur á bak við það ... 


“ Harry fann reiðina gjósa upp Í sér. 


„... Og eins og þú skilur gætu sum þessara eiturefna virst ...“ 


„Ég skil, herra, auðvitað,“ sagði herra Borgin. „Látum okkur 


sjá ...“ 
„Má ég fá þetta?“ gall í Draco og hann benti á skorpnu 
höndina á púðanum. 


„Ó, Sigurhöndin!“ sagði herra Borgin, hætti að hugsa um lista 
herra Malfoys og hraðaði sér til Dracos. „Ef sett er kerti í greip 
hennar lýsir hún eigandanum en engum öðrum! Besti vinur 
þjófa og ræningja! Sonur þinn hefur fágaðan smekk, herra!“ 


„Ég ætla rétt að vona að sonur minn verði eitthvað annað og 
meira en þjófur og ræningi, Borgin,“ sagði herra Malfoy 
kuldalega og herra Borgin flýtti sér að segja: „Þetta var ekki 
la meint, herra, þetta var alls ekki illa meint.“ 


„En ef hann fer ekki að fá betri einkunnir,“ sagði herra Malfoy 
Ískaldri röddu, „gæti sú iðja einmitt verið við hans ...“ 


„Það er ekki mér að kenna,“ svaraði Draco um hæl. 
„Kennararnir halda allir upp á Hermione Granger ...“ 


„Þú ættir að skammast þín fyrir að stúlka úr Muggafjölskyldu 
skuli vera hærri en þú á öllum prófum,“ hreytti herra Malfoy 
út úr sér. 


„Hah!“ sagði Harry í hálfum hljóðum og gladdist mjög þegar 
hann sá að Draco varð bæði sneyptur og reiður. 


„Það er alls staðar sama sagan,“ sagði herra Borgin sinni 
fitumjúku röddu. „Galdrablóð hefur sífellt minna vægi ...“ 


„Ekki í mínum huga,“ sagði herra Malfoy og þandi 
nhasavængina. 


„Nei, herra minn, ekki heldur í mínum,“ sagði herra Borgin og 
hneigði sig djúpt. 


„Fyrst svo er, þá ættum við kannski að líta aftur á listann 
minn,“ sagði herra Malfoy stuttur í spuna. „Ég er á hálfgerðri 
hraðferð, Borgin, ég þarf að sinna fleiri mikilvægum erindum í 
daq...“ 


Þeir byrjuðu að prútta. Harry fylgdist kvíðinn með Draco sem 
ráfaði um búðina og skoðaði búðarvarninginn og nálgaðist 
felustaðinn stöðugt. Hann staldraði við til að handfjatla langa 


hengingaról og lesa glottandi á miða sem var hjá 
stórfenglegu hálsmeni úr skrautsteinum: Varúð: Snertið ekki. Í 
álagaham - hefur svipt nítján Muggaeigendur lífi. 


Draco sneri sér við og sá svarta skápinn beint fyrir framan 
sig. Hann gekk að honum - hann rétti fram höndina og tók 
um handfangið - 


„Afgreitt,“ sagði herra Malfoy við búðarborðið. „Komdu, Draco 
„.. Harry þurrkaði sér um ennið með erminni þegar Draco 
sneri við. 


„ertu sæll, herra Borgin. Ég býst þá við að þú sækir vörurnar 
á herragarðinn á morgun.“ 


Um leið og dyrnar lokuðust hvarf smeðjulegur svipurinn af 
andliti Borgins. 


„Vertu sæll sjálfur, herra Malfoy, og ef það er satt sem fólk 
segir, þá er þetta ekki brot af því sem þú felur á 
herragarðinum þínum ...“ 


Herra Borgin tuldraði fyrir munni sér myrkum rómi og hvarf 


inn í bakherbergi. Harry beið nokkra stund til öryggis en 


smeygði sér svo eins hljóðlega og hann gat út úr skápnum, 
framhjá glerskápnum og út um búðardyrnar. 


Harry bar brotin gleraugun upp að augunum og svipaðist um. 
Hann hafði lent inni í skuggalegu öngstræti þar sem eingöngu 
var að finna búðir sem helguðu sig svartagaldursvarningi. 
Verslunin sem hann hafði heimsótt, Borgin og Burkes, virtist 
þeirra stærst. En beint á móti blasti við viðbjóðslegur 
búðargluggi þar sem uppþornuðum hausum var stillt upp, en 
tveim húsum neðar í götunni stóð stórt búr iðandi af svörtum 
risaköngulóm. Tveir sóðalegir galdramenn fylgdust með 
honum úr dimmri dyragætt og hvísluðust eitthvað á. Harry 
lagði hálfskelkaður af stað, reyndi að láta gleraugun tolla á 
nefinu og telja sér trú um að hann gæti ratað héðan burt. 


Á gömlu tréskilti, sem hékk yfir sérverslun með eitruð kerti, 
stóð skrifað: „Hlykkjasund“. Harry hafði aldrei heyrt þeirrar 
götu getið svo að það kom að litlum notum. Hann hafði 
sennilega ekki verið nægilega skýrmæltur þegar hann sagði 
götunafnið með munninn fullan af ösku í eldstæði 
Weasleyfjölskyldunnar. Hann reyndi að halda ró sinni og velti 
fyrir sér hvað hann gæti tekið til bragðs. 


„Þú ert þó ekki villtur, litli minn?“ sagði rödd í eyrað á honum 
svo hann hrökk í kút. 


Öldruð norn stóð fyrir framan hann og hélt á bakka með 
einhverju sem helst líktist heilum fingurnöglum. Hún glotti 


svo skein í mosavaxnar tennurnar. Harry hörfaði undan. 


„Nei, það er allt í lagi með mig, þakka þér fyrir,“ sagði hann. 
„Ég er bara...“ 


„Harry! Hvað í áranum ertu eiginlega að gera hérna?“ 


Hjartað í Harry hoppaði og það gerði nornin líka; hrúga af 
nöglum hrundi niður á fæturna á henni svo hún stóð 
sótbölvandi þegar Hagrid, skógarvörðurinn í Hogwartskóla, 
kom stikandi í öllu sínu veldi og kolsvört augun ofan við mikið 
og úfið skeggið skutu gneistum. 


„Hagrid!“ stundi Harry af feginleika. „Ég villtist ... flugduftið 


4 


Hagrid greip í hnakkadrambið á Harry og kippti honum frá 
norninni og sló um leið bakkann úr höndunum á henni. 
Skrækirnir í henni fylgdu þeim alla leið eftir hlykkjóttu 


strætinu og út í skjannabjart sólskinið. Harry kom auga á 
kunnuglega, snjóhvíta marmarabyggingu í fjarska - 
Gringottbankann. Hagrid hafði leitt hann beint inn á 
Skástræti. 


„Þú ert drulluskítugur,“ sagði Hagrid höstuglega og dustaði 
sótið svo kröftuglega að engu munaði að hann bankaði Harry 
ofan í tunnu fulla af drekaskít sem stóð fyrir utan apótekið. 
„Hvað á það að þýða að þvælast um í Hlykkjasundi ... það er 
vafasamur staður, Harry ... þú mátt ekki láta sjá þig þar...“ 


„Ég er búinn að komast að því,“ sagði Harry og skaut sér 
undan þegar Hagrid gerði sig líklegan til að halda áfram að 
berja af honum sótið. „Ég sagði þér að ég hefði villst - hvað 
varst þú þá að gera þarna?“ 


„Ég var að leita að fælu fyrir kjötætusnigla,“ drundi í Hagrid. 
„Þeir eru að eyðileggja allt kálið í matjurtagarðinum. Ertu 


einn?“ 


„Ég bý hjá Weasleyfjölskyldunni núna, en við urðum viðskila,“ 
útskýrði Harry. „Ég verð að finna þau ...“ 


Þeir gengu saman af stað niður Skástræti. 


„Af hverju svaraðirðu aldrei bréfunum frá mér?“ sagði Hagrid 
við Harry sem skokkaði við hlið hans (Harry tók þrjú skref fyrir 
hvert risaskref sem Hagrid tók á tröllastígvélunum). Harry 
sagði honum frá Dobby og Dursleyhjónunum. 


„Fjárans Muggarnir,“ hvæsti Hagrid. „Hefði ég vitað þetta ...“ 


„Harry! Harry! Ég er hérna!“ Harry leit upp og sá Hermione 
standa efst í hvítu tröppunum á Gringottbankanum. Hún hljóp 
til þeirra og þykkur, brúnn hármakkinn stóð aftur af henni. 


„Hvað kom fyrir gleraugun þín? Hæ, Hagrid - ó, það er 
frábært að sjá ykkur aftur - ertu að fara í bankann, Harry?“ 


„um leið og ég hef fundið Weasleyfjölskylduna,“ sagði Harry. 


„Þú þarft ekki að bíða lengi eftir því,“ sagði Hagrid og glotti. 
Harry og Hermione litu við: Ron, Fred, George, Percy og herra 
Weasley komu á harðahlaupum í gegnum mannþröngina á 


götunni. 


„Harry,“ másaði herra Weasley. „Við vorum að vona að þú 
hefðir bara farið einu eldstæði of langt...“ Hann þerraði 


gljáandi skallann. „Molly er alveg dauðhrædd ... þarna kemur 


hún ...“ „Hvar lentirðu?“ spurði Ron. 


„Í Hlykkjasundi,“ sagði Hagrid hörkulega. 


„Ótrúlegt!“ sögðu Fred og George báðir í kór. 


„Mið höfum aldrei fengið að fara þangað,“ sagði Ron og það 
gætti öfundar í röddinni. 


„Það er eins gott,“ urraði Hagrid. 


Frú Weasley birtist á harðastökki, handtaskan sveiflaðist í 
annarri hendinni og Ginny hélt sér dauðahaldi í hina. 


„Ó, Harry - elskan mín - þú hefðir getað lent hvar sem var ...“ 


Hún stóð á öndinni af mæði en dró stóran fatabursta upp úr 
töskunni og fór að dusta leifarnar af sótinu af Harry. Herra 
Weasley tók gleraugun hans, sló létt á þau með sprotanum 
sínum og rétti honum þau aftur, eins og ný. 


„Jæja, verð að drífa mig,“ sagði Hagrid um leið og frú 
Weasley kreisti á honum höndina. („Hlykkjasund! Ef þú hefðir 


nú ekki fundið hann, Hagrid!“) „Sjáumst í skólanum!“ Svo 
skálmaði hann á brott, og bar höfuð og herðar yfir alla í 
mannþrönginni. 


„Hverja haldið þið að ég hafi séð í búðinni?“ sagði Harry við 
Ron og Hermione um leið og þau gengu upp þrepin á 
Gringottbanka. „Draco og pabba hans.“ 


„Keypti Lucius Malfoy eitthvað?“ spurði herra Weasley hvasst 
fyrir aftan þau. 


„Nei, hann var að selja ...“ 


„Nú, hann er þá áhyggjufullur,“ sagði herra Weasley með 
illkvittnislegri velþóknun. „Ó, hvað ég vildi koma upp um 


Lucius ...“ 


„Farðu varlega, Arthúr,“ sagði frú Weasley hvasst um leið og 
þeim var vísað inn í bankann af bugtandi svartálfi. „Vandræði 
þeirrar fjölskyldu, gleyptu nú ekki stærri bita en þú getur 
kyngt.“ 


„Þú heldur kannski að ég sé ekki jafnoki Luciusar Malfoy?“ 
sagði herra Weasley hálfspældur en gleymdi sér strax því 


hann kom auga á foreldra Hermione. Þau stóðu taugaóðstyrk 
við afgreiðsluborðið sem náði þvert yfir hvítan marmarasalinn 
og biðu eftir því að Hermione kynnti þau. 


„En þið eruð Muggar!“ sagði herra Weasley ánægjulega. „Við 
verðum að fá okkur í glas saman! Hvað eruð þið með þarna? 
Ó, þið eruð að skipta Muggapeningum. Molly, sjáðu!“ Hann 
benti spenntur á tíu punda seðlana í hendi herra Grangers. 


„ið sjáumst hérna á eftir,“ sagði Ron við Hermione þegar 
Harry og Weasleyfjölskyldan voru leidd af stað niður í 
neðanjarðarfjárhirslurnar. Að fjárhirslunum í 
neðanjarðargöngunum lágu örmjóir brautar teinar sem 
svartálfar fóru um á pínulitlum vögnum. Harry naut 
háskalegrar ökuferðarinnar en varð alveg miður sín, meira 
miður sín en í Hlykkjasundi, þegar fjárhirslu 
Weasleyfjölskyldunnar var lokið upp. Inni í henni var lítil 
hrúga af silfursikkum og aðeins eitt gullgalleon. Frú Weasley 
þreifaði vandlega út í öll horn áður en hún sópaði allri 
hrúgunni ofan í töskuna sína. Harry leið enn verr þegar þau 
komu að fjárhirslunni hans. Hann reyndi að koma í veg fyrir 
að þau sæju inn í hirsluna og skóflaði í flýti handfylli af mynt 


ofan í leðurtuðru. 


Þegar þau komu aftur út á marmaraþrepin skildust leiðir. 
Percy muldraði eitthvað um að hann vantaði nýjan fjaðurstaf. 
Fred og George höfðu komið auga á Lee Jordan sem var vinur 
þeirra úr skólanum. Frú Weasley og Ginny ætluðu í búð sem 
seldi notaðar skikkjur. Herra Weasley vildi endilega bjóða 
Grangerhjónunum upp á drykk á Leka seiðpottinum. 


„Mið skulum hittast í Flourish é£. Blotts eftir klukkutíma til að 
kaupa skólabækurnar,“ sagði frú Weasley og hélt af stað með 
Ginny. „Og þið stígið ekki fæti inn í Hlykkjasund!“ kallaði hún 


á eftir tvíburunum. 


Harry, Ron og Hermione röltu af stað eftir hlykkjóttu, 
steinlögðu strætinu. Í leðurtuðru Harrys glamraði glaðlega 
hálfgerður eyðslusöngur í gulli, silfri og bronsi svo hann 
keypti þrjá stóra íspinna með jarðarberja- og 
hnetusmjörsbragði. Þau sleiktu ísinn sæl á göngu sinni upp 
eftir götunni og skoðuðu stórfenglega búðargluggana. Ron 
starði löngunaraugum á glæsilegar liðsskikkjur 
Chudleyrakettnanna í glugganum á verslun sem nefndist 
Quidditchgæðavörur þar til Hermione dró þá í burt til að 
kaupa blek og pergament í næstu búð. Þau hittu Fred, George 
og Lee Jordan í Grín- og glensvöruverslun fyrir galdramenn 
þar sem þeir voru í óðaönn að birgja sig upp af hinum 


mögnuðu flugeldum Doktors Filibusters (enginn hiti og enginn 
þráður) og í lítilli skranbúð sem var full af brotnum 
töfrasprotum, skökkum látúnsvogum og gömlum skikkjum 
fundu þau Percy niður sokk inn í litla og afar leiðinlega bók 
sem nefndist Umsjónarmenn sem komist hafa til valda. 


„Athugun á umsjónarmönnum Hogwartskóla og starfsferli 
þeirra,“ las Ron upphátt af baksíðunni. „Þetta virðist 
stórfenglegt ...“ „Farðu,“ hreytti Percy út úr sér. 


„Auðvitað, hann er mjög metnaðargjarn, Percy, þetta er allt 
baulhugsað hjá honum ... Hann langar að verða 
galdramálaráðherra ...“ hvíslaði Ron að Harry og Hermione 
begar þau yfirgáfu Percy. 


Klukkustund síðar tóku þau stefnuna á Flourish á: Blotts. Þau 
voru langt frá því að vera þau einu á leið í bókabúðina. Þegar 
þau nálguðust sáu þau sér til mikillar undrunar að fjölmargt 
fólk tróðst og stimpaðist fyrir utan og reyndi að komast inn. 
Ástæðuna fyrir þessu mátti lesa á stórum borða sem 
strengdur var yfir búðargluggana: 


GILDEROY LOCKHART 


mun árita eintök af sjálfsævisögu sinni 


Hinn göldrum líki Gilderoy 


í dag frá klukkan 12:30-16:30. 


„ið fáum að sjá hann með eigin augum!“ skrækti Hermione. 
„Ég meina, hann skrifaði eiginlega allar bækurnar á 
bókalistanum!“ 


Í hópnum fyrir utan búðina virtust nær eingöngu vera nornir á 
aldur við frú Weasley. Í dyrunum stóð skelkaður galdramaður 
sem sagði: „Rólegar, dömur mínar ... ekki troðast ... passið 


bækurnar ...“ 


Harry, Ron og Hermione þröngvuðu sér inn fyrir. Löng röð 
hlykkjaðist út í hinn enda búðarinnar þar sem Gilderoy 
Lockhart áritaði bækurnar sínar. Þau gripu hvert sitt eintakið 
af Trítlað með tröllum og laumuðu sér í röðina þar sem hinir 
meðlimir Weasleyfjölskyldunnar stóðu ásamt 


Grangerhjónunum. 


„Jæja, þarna eruð þið, það var fínt,“ sagði frú Weasley. Hún 
var dálítið andstutt og lagaði í sífellu á sér hárið. „Bráðum 
sjáum við hann...“ 


Gilderoy Lockhart sat við borð umkringdur myndum af 
sjálfum sér sem allar blikkuðu mannfjöldann og brostu svo 
glampaði á skjannahvítar tennurnar. Lockhart sjálfur bar 
gleym-mér-ei-bláa skikkju sem passaði fullkomlega við 
augun; uppmjór galdrahatturinn sat skáhallt á liðuðu hárinu. 


Lítill og skapvondur maður hoppaði um og tók myndir á stóra, 
svarta myndavél svo fjólubláir reykjarbólstrar stóðu upp af 


henni og blindandi leiftur lýstu upp salinn. 


„Færðu þig frá,“ urraði hann á Ron og bakkaði til að ná betri 
mynd. 


„Ég er frá Spámannstíðindum ...“ 


„Og hvað með það?“ sagði Ron og nuddaði fótinn sem 
ljósmyndarinn hafði stigið ofan á. 


Gilderoy Lockhart heyrði til hans. Hann leit upp. Hann sá Ron 
- og svo sá hann Harry. Hann glápti. Því næst stökk hann á 
fætur og hrópaði upp yfir sig: „Þetta er þó ekki Harry Potter!“ 


Mannfjöldinn tvístraðist og hvískraði spenntur; Lockhart 
stakksér fram á við, greip í handlegginn á Harry og dró hann 
til sín. Allir klöppuðu. Harry stokkroðnaði þegar Lockhart tók í 
höndina á honum fyrir ljósmyndarann sem smellti af eins og 
óður væri svo að þykkur reykur lagðist yfir 
Weasleyfjölskylduna. 


„Brostu breitt, Harry,“ sagði Lockhart í gegnum skínandi 


tennurnar. „Saman erum við forsíðunnar virði.“ 


Harry var orðinn dofinn í fingrunum þegar Lockhart sleppti 
loks takinu á hönd hans. Hann reyndi að laumast aftur til 
Weasleyfjölskyldunnar en Lockhart slengdi handleggnum utan 
um hann og dró hann fast upp að sér. 


„Dömur mínar og herrar,“ sagði hann hárri röddu og gaf 
handarmerki um hljóð. „Þetta er stórbrotin stund! Þetta er hin 
fullkomna stund til að gefa út löngu tímabæra yfirlýsingu! 
Þegar Harry litli Potter gekk inn í þessa búð í dag langaði 


hann bara að kaupa sjálfsævisögu mína - sem ég færi honum 


með mikilli ánægju, ókeypis ...“ Mannfjöldinn fagnaði aftur. 
„Hann hafði ekki hugmynd um,“ hélt Lockhart áfram og 
kreisti Harry svo að gleraugun runnu fram á nefbroddinn á 
honum, „að fljótlega fengi hann svo miklu, miklu meira en 
bara bókina mína, Hinn göldrum líki Gilderoy. Hann og 
skólafélagar hans munu raunar fá hinn eina sanna göldrum 
líka Gilderoy. Já, dömur mínar og herrar, það er mér heiður að 
tilkynna að í september mun ég taka við stöðu kennara í 
vörnum gegn myrku öflunum í Hogwart - skóla galdra og 
seiða!“ 


Mannfjöldinn blístraði og klappaði. Áður en Harry vissi af hafði 
Gilderoy gefið honum heildarútgáfu bóka sinna. Hann riðaði 
dálítið undan þyngdinni en tókst að láta sig hverfa úr 
sviðsljósinu og út í enda búðarinnar þar sem Ginny stóð við 
hliðina á nýja seiðpottinum sínum. 


„Eigðu þær,“ muldraði hann og lét bækurnar detta ofan í 
seiðpottinn. „Ég kaupi mínar eigin ...“ 


„Þetta var eitthvað fyrir þig, Harry!“ sagði rödd sem Harry átti 
ekki í neinum erfiðleikum með að þekkja aftur. Hann rétti úr 
sér og stóð þá augliti til auglitis við Draco Malfoy sem hafði 
sett upp sitt vanalega hæðnisglott. 


„Hinn frægi Harry Potter,“ sagði Draco. „Getur ekki einu sinni 
farið í bókabúð öðruvísi en að lenda á forsíðu.“ 


„Láttu hann í friði, hann bað ekki um þetta!“ sagði Ginny. 
Þetta var í fyrsta skipti sem hún talaði fyrir framan Harry. Hún 
hvessti augun á Draco. 


„Þú ert bara búinn að ná þér í kærustu, Harry!“ drafaði Draco. 
Ginny varð kafrjóð. Ron og Hermione brutu sér leið til þeirra 
með fangið fullt af bókunum hans Lockharts. 


„Ó, ert þetta þú,“ sagði Ron og leit á Draco eins og hann væri 
einhver viðbjóður undir skósólanum hans. „Þú ert líklega 
hissa á að sjá Harry hérna, ha?“ 


„Ekki jafn hissa og á að sjá þig inni í verslun, Weasley,“ 
svaraði Draco um hæl. „Foreldrar þínir hljóta að þurfa að 
svelta sig í mánuð til að geta borgað fyrir allt dótið.“ 


Ron varð jafn rauður og Ginny. Hann lét bækurnar líka detta 
ofan í seiðpottinn og gekk ógnandi til Dracos. Harry og 
Hermione flýttu sér að grípa í jakkann hans. 


„Ron!“ sagði herra Weasley sem smeygði sér áfram með Fred 
og George á hælunum. „Hvað gengur á? Það er allt að verða 
vitlaust hérna, komum okkur út.“ 


„Nei, nei, nei - Arthúr Weasley.“ 


Þetta var herra Malfoy. Hann stóð með handlegginn um 
herðar Dracos, hæðnissvipurinn sá sami. 


„Lucius,“ sagði herra Weasley og kinkaði kuldalega kolli. 


„Ég frétti að það væri mikið að gera í ráðuneytinu,“ sagði 
herra Malfoy. „Allar þessar rassíur ... ég vona að þeir borgi 
þér yfirvinnu?“ 


Hann teygði sig ofan í pottinn hennar Ginnyar og upp úr 
hrúgu af glansandi bókum Lockharts veiddi hann mjög gamalt 
og mjög velkt eintak af Leiðarvísi í ummyndun fyrir byrjendur. 


„Greinilega ekki,“ sagði herra Malfoy. „Hamingjan sanna, til 
hvers að ata nafn galdramanns auri ef ekki er greitt 
almennilega fyrir það?“ Herra Weasley varð enn rauðari en 
bæði Ron og Ginny. 


„ið höfum mjög ólíkar skoðanir á því hvað saurgar nafn 


galdramanns, Malfoy,“ sagði hann. 


„Augljóslega,“ sagði herra Malfoy og gaut augunum á 
Grangerhjónin sem stóðu og fylgdust kvíðin með. 
„Félagsskapurinn sem þú velur þér, Weasley ... og ég sem 
hélt að fjölskyldan þín gæti ekki sokkið dýpra ...“ 


Það heyrðist málmkenndur dynkur þegar seiðpottur Ginnyar 
hófst á loft; herra Weasley hafði kastað sér á herra Malfoy svo 
hann féll aftur fyrir sig á bókahillu. Þungar galdrabækur 
hrundu ofan á þá; Fred og George æptu: „Áfram pabbi!“; frú 
Weasley æpti: „Nei, Arthúr, nei!“; þyrpingin hörfaði aftur á 
bak og felldi enn fleiri bókahillur. „Herrar mínir, viljið þið gjöra 
svo vel!“ kallaði búðarmaðurinn en svo heyrðist þrumuraust 


sem yfirgnæfði allt - 
„Hættið þessu, svona, hættið þessu ...“ 


Hagrid kom askvaðandi til þeirra í gegnum hafsjó af bókum. Í 
einni svipan hafði hann skilið herra Weasley og herra Malfoy í 
sundur. Herra Weasley var með sprungna vör og herra Malfoy 
hafði fengið Alfræðiorðabók hattsveppa í augað. Hann hélt 


enn á gömlu ummyndunarbókinni hennar Ginnyar í hendinni. 


Hann skellti henni í fang hennar, illskan logaði í augunum. 


„Hérna, stelpa - taktu bókina þína - þetta er greinilega það 
skásta sem faðir þinn getur gefið þér ...“ 


Hann sleit sig úr hendi Hagrids, gaf Draco bendingu og 
geystist út úr búðinni. 


„Þú hefðir átt að láta eins og þú sæir hann ekki, Arthúr,“ 
sagði Hagrid og hóf herra Weasley næstum á loft um leið og 
hann sléttaði úr skikkjunni hans. „Öll fjölskyldan er rotin í 
gegn, það vita það allir - maður á ekki að hlusta á hann. lllt 
blóð, annað er ekki hægt að segja - komdu nú - förum 
héðan.“ 


Af svipnum á búðarmanninum að dæma virtist hann helst 
vilja meina þeim útgöngu en hugsaði sig greinilega tvisvar 
um þar sem hann náði Hagrid varla í mitti. Þau flýttu sér upp 
götuna, Grangerhjónin skjálfandi af ótta og frú Weasley logaði 
af reiði. 


„Þetta var aldeilis gott fordæmi sem þú gafst börnunum ... 
slást á almannafæri ... ég veit ekki hvað Gilderoy Lockhart 
hefur haldið ...“ 


„Hann var ánægður,“ sagði Fred. „Heyrðirðu ekki hvað hann 
sagði þegar við gengum út? Hann var að spyrja náungann frá 
Spámannstíðindum hvort hann gæti komið slagsmálunum inn 
í greinina - hann sagði að þetta væri góð auglýsing ...“ 


En það var niðurlútur hópur sem hélt til eldstæðisins á Leka 
seið pottinum en þaðan ætluðu Weasleyfjölskyldan og Harry 
með allan varni nginn aftur heim í Hreysið með hjálp 
flugduftsins. Þau kvöddu Grangerfjölskylduna sem ætlaði í 
gegnum Leka seiðpottinn út á Mugga götuna fyrir framan 
krána. Herra Weasley tók að spyrja hvernig biðstöðvar 
strætisvagna virkuðu en þagnaði snögglega þegar hann sá 
svipinn á andliti frú Weasley. 


Harry tók af sér gleraugun og stakk þeim djúpt ofan í vasann 
áður en hann náði sér í handfylli af flugdufti. Þetta var víst 
áreiðanlega ekki uppáhaldsferðamátinn hans. 


Fimmti kafli 


Eikin armalanga 


Harry fannst sumarleyfinu ljúka allt of fljótt. Hann hlakkaði til 
að fara aftur í Hoqwartskólann en hann hafði aldrei verið 
hamingjusamari en þennan mánuð í Hreysinu. Hann þurfti að 
herða sig upp til að fara ekki að öfunda Ron þegar honum 
varð hugsað til Dursleyfjölskyldunnar og um þær móttökur 
sem hann gæti átt von á næst þegar hann birtist á Runnaflöt. 


Síðasta kvöldið þeirra töfraði frú Weasley fram mikilfenglega 
kvöld máltíð, hún bar fram alla uppáhaldsrétti Harrys og setti 
punktinn yfir i-ið með girnilegum sírópsbúðingi. 


Fred og George fullkomnuðu kvöldið með 
Fililbusterflugeldasýningu, sem fyllti eldhúsið af rauðum og 
bláum stjörnum sem þutu milli lofts og veggja í að minnsta 
kosti hálfa klukkustund. 


Þá var komið að síðasta kakóbollanum áður en þau lögðust til 
hvílu. Þau voru lengi að koma sér af stað næsta morgun. Þau 
voru komin á fætur við fyrsta hanagal en af einhverjum 
ástæðum virtist vera í nógu að snúast. Frú Weasley flengdist 
um húsið í vondu skapi og leitaði að aukasokkum og 
fjaðurstöfum. Hver rakst á annan í stiganum, allir hálfklæddir, 
með hálfétnar ristaðar brauðsneiðar í höndunum og herra 
Weasley var nærri búinn að hálsbrjóta sig þegar hann hrasaði 
um rammvillta hænu þegar hann þaut yfir húsagarðinn að 
bílnum með koffort Ginnyar í fanginu. 


Harry gat ekki skilið hvernig átta manns, sex stór koffort, 
tvær uglur og rotta ættu að komast fyrir í einum litlum Ford 
Anglia. En það var auðvitað áður en hann áttaði sig á því að 
herra Weasley hafði gætt bílinn sérstökum eiginleikum. 


„Ekki segja Molly,“ hvíslaði hann að Harry um leið og hann 
opnaði skottið og sýndi honum hvernig það hafði á 
undraverðan hátt þanist út svo að farangurinn komst nú 


auðveldlega fyrir. 


Seint og um síðir sátu þau öll í bílnum. Frú Weasley leit aftur í 
- þar sem Harry, Ron, Fred, George og Percy sátu í mestu 


makindum hlið við hlið - og sagði: „Muggunum er nú ekki alls 
varnað - eða hvað?“ 


Þær Ginny settust í framsætið sem hafði verið breikkað svo 
nú líktist það helst bekk í almenningsgarði - „Ég meina, 
manni dytti aldrei í hug að bíllinn væri svona rúmgóður utan 
frá séð, er það nokkuð?“ 


Herra Weasley ræsti bílinn og þau renndu úr hlaði. 


Harry sneri sér við til að líta húsið í síðasta sinn. Hann hafði 
varla komist svo langt að velta því fyrir sér hvenær hann sæi 
það aftur þegar þau voru komin til baka - George hafði 
gleymt kassanum með Filibusterflugeldunum. Fimm mínútum 
síðar renndu þau enn á ný inn heimreiðina svo Fred gæti 
hlaupið inn eftir töfrasprotanum sínum. Þau voru næstum 
komin upp á hraðbrautina þegar Ginny æpti að hún hefði 
gleymt dagbókinni sinni. Þegar hún var komin aftur inn í 
bílinn voru þau orðin alltof sein og allir orðnir heldur 


skapstirðir. 


Herra Weasley leit á úrið sitt og svo á konuna sína: „Molly mín 
a. „Nei, Arthúr...“ 


„Það tæki enginn eftir því. Þessi litli huliðshnappur sem ég er 
bú inn að koma fyrir hérna sendir okkur upp í loftið - og síðan 
fljúgum við ofar skýjum. Við yrðum komin eftir tíu mínútur og 
engan myndi gruna neitt.“ 


„Ég sagði nei, Arthúr - ekki um hábjartan dag ...“ 


Þau voru komin á King's Cross brautarstöðina þegar klukkuna 
vantaði korter í ellefu. Herra Weasley þeyttist yfir götuna til 
að ná í kerru undir koffortin þeirra og þau hröðuðu sér inn á 
stöðina. 


Harry hafði tekið Hoqgwarthraðlestina árið áður. Erfiðast var að 
komast á brautarpall níu og þrjá fjórðu, sem var Muggunum 
ósýnilegur. Maður varð að ganga í gegnum sterkbyggðan 
vegg sem skildi að brautarpall númer níu og tíu. Það var 
sársaukalaust en varð að gerast mjög gætilega svo að 
Muggarnir sæju mann ekki hverfa. 


„Percy fer fyrstur,“ sagði frú Weasley og horfði áhyggjufull á 
klukkuna fyrir ofan þau, sem sýndi að þau hefðu aðeins fimm 
mínútur til að láta sig hverfa kæruleysislega í gegnum 


vegginn. 


Percy gekk rösklega áfram og hvarf, herra Weasley fór 
næstur, Fred og George komu þar á eftir. 


„Ég tek Ginny með mér og þið tveir komið á hæla okkur,“ 
sagði frú Weasley við Ron og Harry, greip í höndina á Ginny 
og lagði af stað. Á augabragði voru þær horfnar. 


„ið skulum fara saman, við höfum bara eina mínútu,“ sagði 


Ron við Harry. 


Harry fullvissaði sig um að búr Hedwigar væri örugglega 
skorðað ofan á koffortinu og ýtti kerrunni sinni að veggnum. 
Hann var hvergi banginn; þetta var ekki nærri því eins 
óþægilegt og að nota flugduftið. Þeir hölluðu sér báðir yfir 
handföngin á kerrunum sínum, gengu einbeittir í áttina að 
veggnum og greikkuðu sporið. Þegar þeir áttu nokkra metra 
ófarna að veggnum tóku þeir á rás og ... 


KRASS ... 
Báðar kerrurnar rákust á vegginn og köstuðust aftur á bak. 


Koffort Rons hrundi með háum skelli og Harry datt kylliflatur. 
Búrið hennar Hedwigar kastaðist á gljáfægt gólfið og hún 


rúllaði af stað og skrækti sármóðguð. Fólk í kring starði á þá 


og nærstaddur vörður kallaði: 

„Hvað í ósköpunum þykist þið vera að gera?“ 

„Missti stjórn á kerrunni,“ stundi Harry og hélt um síðuna um 
leið og hann stóð á fætur. Ron hljóp af stað til að ná í Hedwig, 
sem varð alveg vitlaus svo að fólk hópaðist í kringum þá og 
fór að tauta eitthvað um slæma meðferð á dýrum. 

„Af hverju komumst við ekki í gegn?“ hvæsti Harry að Ron. 


„eit ekki ...“ 


Ron horfði æstur í kringum sig. Hópur af forvitnu fólki fylgdist 


enn með þeim. 


Mið missum af lestinni,“ hvíslaði Ron. „Ég skil ekki af hverju 
hliðið innsiglaðist af sjálfu sér.“ 


Harry leit upp á risastóra klukkuna og fékk hnút í magann. Tíu 
sekúndur ... níu sekúndur ... 


Hann mjakaði kerrunni sinni varlega áfram þar til hún nam 
alveg við vegginn og ýtti svo af öllum kröftum. Veggurinn 
bifaðist ekki. 


Þrjár sekúndur ... tvær sekúndur... ein sekúnda. 
„Hún er farin,“ sagði Ron agndofa. „Lestin er farin. Hvað ef 
pabbi og mamma komast ekki til baka til okkar? Ertu með 


einhverja Muggapeninga?“ 


Harry hló hljómlaust. „Dursleyfjölskyldan hefur ekki látið mig 
hafa vasapeninga í um það bil sex ár.“ 


Ron þrýsti eyranu að köldum veggnum. 
„Ég heyri ekkert,“ sagði hann kvíðinn. „Hvað eigum við að 
gera? Ég veit ekki hvað það tekur pabba og mömmu langan 


tíma að komast aftur til okkar.“ 


Þeir lituðust um. Fólk gaf þeim enn auga, aðallega vegna 
þess að Hedwig skrækti án afláts. 


„Ég held að við ættum að fara og bíða við bílinn,“ sagði Harry. 
„Mið vekjum of mikla athygl ...“ 


„Harry!“ sagði Ron og augun ljómuðu. „Bíllinn!“ 

„Hvað með hann?“ 

„Mið getum flogið á bílnum í skólann!“ 

„En ég hélt...“ 

„Mið erum strand, er það ekki? Og verðum við ekki að komast 
í skólann? Jafnvel galdramönnum undir aldri leyfist að nota 
galdra í algerri neyð - nítjánda grein eða eitthvað í reglum um 
takmörkun á einhverju ...“ 

Harry fann hvernig kvíðinn vék fyrir tilhlökkun. 

„Kannt þú að fljúga honum?“ 

„Ekkert mál,“ sagði Ron og sneri kerrunni sinni í átt að 


útganginum. „Komdu, við skulum drífa okkur. Ef við flýtum 
Okkur getum við elt Hoqwartlestina ...“ 


Og þeir örkuðu af stað, í gegnum hóp af forvitnum Muggum, 
út úr lestarstöðinni og inn í hliðargötuna þar sem gamla Ford 
Angliabílnum hafði verið lagt. 


Ron opnaði gríðarstórt farangursrýmið með nokkrum léttum 
höggum með töfrasprotanum sínum. Þeir settu farangurinn í 


skottið, Hedwig í aftursætið og fóru sjálfir frammií. 


„Gáðu hvort einhver er að horfa á okkur,“ sagði Ron og ræsti 
bílinn með nýrri töfrasprotasveiflu. Harry rak höfuðið út um 
gluggann, um ferðin var þung á aðalbrautinni en enginn átti 
leið um götuna þeirra. 


„Allt í lagi,“ sagði hann. 


Ron þrýsti á lítinn silfurhnapp í mælaborðinu. Bíllinn hvarf - 
og þeir líka. Harry fann titring í sætinu, heyrði í vélinni, fann 
fyrir höndunum á hnjánum og gleraugunum á nefinu, en hann 
gat ekki betur séð en hann væri bara augu á flugi yfir 
óhrjálegri götu þar sem bílum var lagt á báðar hendur. 


„Þá leggjum við í ann,“ sagði rödd Rons hægra megin við 
hann. 


Og jörðin og skítugar byggingarnar fjarlægðust, hurfu sjónum 
þegar bíllinn hækkaði sig. Örstuttu síðar var London í 
reykmettaðri ljósadyýrð fyrir neðan þá. 


Þá heyrðist smellur og bíllinn, Harry og Ron birtust á ný. 


„Æ, æ,“ sagði Ron og ýtti á huliðshnappinn. „Hann er 
bilaður.“ 


Þeir hömuðust báðir á hnappnum. Bíllinn hvarf. Síðan birtist 
hann aftur eins og flöktandi ljós. 


„Haltu þér!“ kallaði Ron og skellti fætinum á bensíngjöfina 
svo þeir skutust beint inn í bómullarskýin og allt varð litlaust 


og þokuslungið. 


„Hvað nú?“ spurði Harry og pírði augun þegar hann sá þétt 
skýja þykknið þrengja að þeim á alla vegu. 


„Mið verðum að sjá lestina til að vita í hvaða átt við eigumað 
fara,“ sagði Ron. 


„Dýfðu þér aftur - fljótur ...“ 


Þeir þutu aftur niður gegnum skýin og skimuðu í allar áttir 


niður á jörðina. 


„Ég sé hana!“ æpti Harry. „Beint fram undan - þarna!“ 
Hogwarthraðlestin brunaði áfram fyrir neðan þá eins og 
skarlats rauður ormur. „Beint í norður,“ sagði Ron og leit á 


áttavitann í mælaborðinu. 


„Allt í lagi, við verðum bara að gá að henni á svona hálftíma 
fresti - haltu þér -“ Og þeir skutust upp gegnum skýin. 
Andartaki síðar voru þeir baðaðir skæru sólarljósi. 


Þetta var annar heimur. Bílhjólin sleiktu skýjahnoðrana og yfir 
þeim og allt um kring var skjannabjört sólin og óravíður 
himinbláminn. 


„ið þurfum bara að hafa áhyggjur af flugvélum núna,“ sagði 
Ron. 


Þeir litu hvor á annan og fóru að hlæja og ætluðu aldrei að 
geta hætt. 


Það var eins og þeim hefði verið varpað inn í stórkostlegan 


draum. 


Svona átti sko að ferðast, hugsaði Harry; yfir snjóhvíta 
skýjatoppa, í bíl sem var fullur af hlýju, björtu sólskini, með 
troðfulla poka af karamellum í hanskahólfinu og eiga í 
vændum að sjá öfundarsvipinn á Fred og George þegar þeir 
lentu mjúklega og virðulega á sléttri grasflötinni fyrir framan 
Hoqwartkastala. 


Þeir athuguðu ferðir lestarinnar við og við á leið sinni í norður, 
í hverri dýfu niður úr skýjunum hafði landslagið tekið 
breytingum. London var þegar langt að baki, í staðinn tóku 
við snyrtilegir, grænir akrar og rauðleitar mýrar, lítil þorp með 
örsmáum þorpskirkjum, stórborg með brunandi bílum sem 


voru eins og litríkir maurar. 


Harry varð samt sem áður að viðurkenna nokkrum 
tíðindalausum klukkutímum síðar að honum var farið að 
leiðast. Þeir voru orðnir ofboðslega þyrstir af karamelluátinu 
og áttu ekkert að drekka. Þeir Ron höfðu farið úr peysunum, 
en bolurinn hans Harrys límdist við sætisbakið og gleraugun 
runnu alltaf fram á sveitt nefið. Hann var hættur að taka eftir 
fallegri lögun skýjanna og farið að langa til að komast í lestina 
mörgum kílómetrum fyrir neðan þar sem hægt var að kaupa 


Ískaldan graskerjasafa úr söluvagni sem bústin norn dró. Af 


hverju höfðu þeir ekki komist inn á brautarpall níu og þrjá 
fjórðu? 


„ið hljótum að fara að verða komnir,“ stundi Ron, mörgum 
klukkustundum síðar þegar sólin var að hníga ofan í 
skýjabreiðuna og léði henni ljósrauðan blæ. „Eigum við að 
kíkja aftur á lestina?“ 


Hún var enn beint fyrir neðan þá, hlykkjaðist leiðar sinnar 
framhjá fjalli með snæviþöktum tindum. Það var mun meira 
myrkur undir skýjahvelfingunni. 


Ron steig á bensínið og keyrði þá upp aftur, en um leið 
byrjaði vélin að stynja. 


Harry og Ron litu taugaóstyrkir hvor á annan. 


„Hann er sennilega bara orðinn þreyttur,“ sagði Ron. „Hann 
hefur aldrei farið svona langt fyrr.“ 


Þeir þóttust hvorugur taka eftir því að vélarýlfrið varð æ 
háværara og það dimmdi stöðugt í lofti. Stjörnur tindruðu í 
svartnættinu. Harry fór aftur Í peysuna og reyndi að láta sem 


hann sæi ekki hvernig rúðuþurrkurnar gengu dauflega eins og 


í mótmælaskyni. 


„Ekki langt eftir,“ sagði Ron, frekar við bílinn en Harry. „Ekki 
svo langt eftir,“ og hann klappaði órólegur á mælaborðið. 


Þegar þeir flugu aftur neðar skýjum stuttu síðar urðu þeir að 
rýna Í gegnum myrkrið eftir kunnuglegum kennileitum. 


„Þarna!“ kallaði Harry svo að Ron og Hedwig hrukku í kút. 
„Beint fram undan!“ 


Hátt uppi á kletti fyrir ofan vatnið reis Hogwartkastali með 
turnum og virkisveggjum eins og skuggamynd við dökkan 
sjóndeildarhringinn. 


En bíllinn var farinn að skjálfa og missa ferðina. 


„Svona nú,“ sagði Ron lokkandi og danglaði létt í stýrið. „Við 


erum að verða komnir - áfram nú.“ 


Vélin emjaði. Mjóir gufustrókar liðuðust undan vélarlokinu. 
Harry greip ósjálfrátt krampataki um sætisbrúnina báðum 
höndum þegar þeir stefndu að vatninu. 


Bíllinn nötraði. Út um gluggann sá Harry mjúkt, svart og 
spegilslétt yfirborð vatnsins rétt fyrir neðan. Ron kreppti 
hnefana utanum stýrið svo hnúarnir hvítnuðu. Bíllinn hristist 


og skalf. 


„Áfram með þig,“ muldraði Ron. 


Þeir voru yfir vatninu - kastalinn var beint fram undan - Ron 


steig á bensíngjöfina. 


Þá heyrðist hár dynkur, fruss og vélin gaf algjörlega upp 


öndina. 


„Ó, nei,“ hrópaði Ron inn í þögnina. 


Bíllinn stakkst með nefið niður. Þeir hröpuðu, flughraðinn jókst 
og þeir stefndu beint á kastalavegginn. 


„Neeeeeeeeeeeiii!“ æpti Ron og sneri stýrinu. Þeir sluppu 
með naumindum framhjá dökkum steinveggnum þegar bíllinn 
tók stóran sveig og sveif hátt yfir myrkvuðum 
gróðurhúsunum, yfir grænmetisgarðinn, yfir dimmsvartar 


grasflatirnar og alltaf lækkaði hann flugið. 


Ron sleppti alveg takinu á stýrinu og dró töfrasprotann sinn 


upp úr rassvasanum - 


„Stopp! Stopp!“ æpti hann og sló fast í mælaborðið og 
framrúðuna, en þeir steyptust áfram niður og jörðin kom 


fljúgandi á móti þeim - 


„Naraðu þig á trénu!“ öskraði Harry um leið og hann kastaði 
sér á stýrið - en of seint. 


KRASS! 


Með ærandi hvelli skullu þeir á gildum trjábol og féllu á 
jörðina með þungum dynk. Gufustrókur stóð undan beyglaðri 
vélarhlífinni; Hedwig skrækti af skelfingu; Harry hafði rekið sig 
í framrúðuna og kúla á stærð við tennisbolta var að myndast 
á enni hans. Hægra megin við hann heyrðist Ron gefa frá sér 
lága, örvæntingarfulla stunu. „Er allt í lagi með þig?“ spurði 
Harry óttasleginn. 


„löfrasprotinn minn,“ sagði Ron titrandi röddu. „Sjáðu 


töfrasprotann minn ...“ 


Hann hafði brotnað - næstum í tvennt. Oddurinn hékk 


máttleysislega á nokkrum flísum. 


Harry opnaði munninn og ætlaði að fara að segja að hann 
væri viss um að hægt væri að laga hann í skólanum en hann 
komst ekki lengra. Í sömu andrá slóst eitthvað utan í bílinn 
farbegamegin af slíku ofurafli að hann kastaðist til hliðar og 
lenti á Ron og um leið kom annað jafnþungt högg á þakið. 


„Hvað er að ger...?“ 


Ron greip andann á lofti og starði út um framrúðuna og Harry 
sneri sér við um leið og trjágrein á stærð við kyrkislöngu 
lamdi í rúðuna. Tréð sem þeir höfðu rekist á réðst á þá. 
Trjábolurinn sveigðist næstum niður að jörð og kræklóttar 


greinarnar börðu allan bílinn að utan. 


A 


bílinn allan í örmum sínum. Framrúðan titraði undan 
stöðugum höggum frá hnúðóttum kvistum og trjágrein á 
stærð við múrbrjót barði af mikilli heift á þakið sem virtist 
vera að leggjast saman - 


„Forðaðu þér!“ hrópaði Ron og fleygði sér af öllum sínum 
þunga á dyrnar, en á næsta andartaki hentist hann í kjöltuna 
á Harry undan þungu höggi frá annarri trjágrein. 


„Mið erum búnir að vera!“ vældi hann þegar bílþakið svignaði 
undan þunganum. Allt í einu kom titringur í bílgólfið - vélin 


var aftur komin í gang. 


„Bakka!“ æpti Harry og bíllinn þaut aftur á bak. Tréð var enn 
að berja þá; þeir heyrðu bresti í jörðinni þegar nærri lá að það 
rifi sjálft sig upp með rótum til að ná til þeirra á flóttanum. 


„Þarna,“ sagði Ron móður og másandi, „munaði litlu. Fínt hjá 
þér, bíll...“ 


En nú var bíllinn hins vegar búinn að vera. Tveir háir smellir, 
dyrnar flugu upp og Harry fann að sætið hans hallaðist til 
hliðar. Næst vissi hann af sér þar sem hann lá endilangur á 
rakri jörðinni. Hann merkti af háværu skröltinu að bíllinn var 
að fleygja farangrinum þeirra út úr skottinu. Búrið hennar 
Hedwigar sveif í gegnum loftið og opnaðist; hún tók flugið 
með reiðilegum skræk og hraðaði sér til kastalans án þess að 
líta um öxl. Það rauk úr beygluðum og illa rispuðum bílnum 
sem hökti út í nóttina og afturljósin blikkuðu reiðilega. 


„Komdu til baka!“ hrópaði Ron á eftir honum og sveiflaði 
brotnum töfrasprotanum. „Pabbi drepur mig!“ 


En bíllinn hvarf úr augsýn og gaf frá sér eitt örmagna hnuss í 
kveðjuskyni. 


„Rosalega erum við heppnir,“ sagði Ron vesældarlega og 
beygði sig eftir Scabber, rottunni sinni. „Að við skyldum lenda 
á eina trénu sem ræðst á mann!“ 


Hann leit um öxl á ævafornt tréð sem enn sveiflaði 


greinunum ógnandi. 


„Komdu,“ sagði Harry þreytulega, „það er best að við förum 
að koma okkur í skólann.“ 


Koman í skólann var langt frá því að vera jafn glæsileg og þeir 
höfðu ímyndað sér. Stirðir, kaldir og skrámaðir seildust þeir 
eftir handföngunum á koffortunum sínum og drógu þau upp 
grösuga brekkuna heim að stóru eikardyrunum. 


„Ég held að hátíðahöldin séu byrjuð,“ sagði Ron, sleppti 
koffortinu sínu fyrir neðan aðaltröppurnar og læddist 
hljóðlega til að gægjast inn um uppljómaðan glugga. 


„Harry, komdu og sjáðu - það er verið að raða niður á 


heimavistirnar!“ 


Harry flýtti sér til hans og þeir gægðust báðir inn í Stóra 


salinn. 


Yfir fjórum þéttsetnum borðum svifu óteljandi kerti í lausu 
lofti svo það glampaði á bikara og gulldiska. Uppi yfir þeim 
tindruðu stjörnurnar á hvelfdu álagaloftinu sem alltaf 
samsvaraði himninum fyrir utan. 


Inni í skógi af uppmjóum Hogwarthöttum sá Harry langa röð 
af óttaslegnum nýnemum fylkja sér inn í salinn. Ginny var á 
meðal þeirra, auðþekkt á líflegu Weasleyhárinu. Á meðan var 
McGonagall prófessor, norn með gleraugu og hárið í þéttum 
hnút, að koma hinum fræga flokkunarhatti Hogwartskóla fyrir 
á stól andspænis nýja fólkinu. 


Á hverju ári raðaði þessi gamli, fornfálegi hattur - óhreinn og 


bættur - nýjum nemendum í heimavistirnar fjórar (Gryffindor, 


Huffle puff, Ravenclaw og Slytherin). Harry mundi vel eftir því 
þegar hann setti hattinn upp fyrir nákvæmlega einu ári og 
beið skelfingu lostinn eftir að heyra hvað hann muldraði í 
eyra hans. Nokkur hræðileg augnablik óttaðist hann að 
hatturinn myndi setja hann á Slytherinheimavistina, sem 
hafði alið af sér meira af illum galdramönnum og nornum en 
nokkur önnur heimavist. En hann hafði lent á 
Gryffindorvistinni með Ron, Hermione og hinum 
Weasleybræðrunum. Á síðustu önn höfðu hann og Ron 
hjálpað Gryffindor til sigurs í keppni heimavistanna, þegar 
Gryffindor vann Slytherin sem ekki hafði beðið ósigur í sjö ár. 


Agnarsmár drengur með músarlitt hár hafði verið kallaður 
fram til að setja á sig hattinn. Augu Harrys hvörfluðu frá 
honum að skólameistaranum, prófessor Dumbledore, sem sat 
og fylgdist með röðuninni frá háborðinu. Sítt, silfurlitt skeggið 
og hálfmánalöguð gleraugun glömpuðu í skini kertaljósanna. 
Nokkrum sætum fjær sat Gilderoy Lockhart klæddur 
sægrænni skikkju. Og við borðendann var Hagrid, risavaxinn 


og loðinn og svalg stórum úr bikarnum sínum. 


„Bíddu við ...“ hvíslaði Harry að Ron. „Það er autt sæti við 
háborð ið ... Hvar er Snape?“ 


Severus Snape prófessor var sá kennari sem var í minnstu 
uppáhaldi hjá Harry, Harry var líka sá nemandi sem var í 
minnstu uppáhaldi hjá Snape. Snape var grimmlyndur, 
kaldhæðinn og illa liðinn af öllum, nema nemendum á sinni 
eigin heimavist (Slytherin). 


„Kannski er hann veikur!“ sagði Ron vongóður. 


„Kannski er hann hættur,“ sagði Harry. „Af því að hann fékk 
ekki að kenna varnir gegn myrku öflunum.“ 


„Eða rekinn!“ sagði Ron upprifinn. „Ég meina, það þolir hann 


enginn...“ 


„Eða ef til vill,“ heyrðist sagt ískaldri röddu að baki þeim, ,er 
hann að bíða eftir útskýringum ykkar á því hvers vegna þið 
komuð ekki með skólalestinni.“ 


Harry snarsneri sér við. Þarna stóð Severus Snape í köldum 
andvaranum, klæddur svartri skikkju. Hann var grannvaxinn 
með gráföla húð, arnarnef og fitugt, svart axlasítt hár. Úr 
brosi hans mátti lesa að Harry og Ron væru í miklum 


vandræðum. 


„Fylgið mér,“ sagði Snape. 


Harry og Ron þorðu ekki einu sinni að líta hvor á annan þegar 
þeir fylgdu Snape upp tröppurnar inn í gríðarstóran, 
bergmálandi forsalinn sem var uppljómaður af logandi 
kyndlum. Unaðslegur matarilmur barst frá Stóra salnum, en 
Snape leiddi þá burt úr hlýjunni og birtunni niður þröngan, 
steinlagðan stiga að kjallarahvelfingunum. 


„Inn með ykkur!“ sagði hann og vísaði þeim inn um opnar dyr 


á miðjum svölum kjallaraganginum. 


Þeir stigu inn í skrifstofu Snapes, skjálfandi á beinunum. Á 
dimmum veggjunum voru raðir af hillum með glerkrúsum þar 
sem ýmsir ógeðfelldir hlutir, sem Harry kærði sig ekki um að 
vita hvað hétu, möruðu í hálfu kafi. 


Eldstæðið var svart og tómt. Snape lokaði dyrunum og sneri 
sér að þeim. 


„Jæja,“ sagði hann mjúkmáll. „Lestin er ekki nógu fín fyrir 
hinn fræga Harry Potter og hans trygga fylginaut, Ron. 
Langaði ykkur að mæta með stæl, piltar mínir?“ 


„Nei, herra, veggurinn á aðaljárnbrautarstöðinni, hann ...“ 


„Þögn!“ skipaði Snape kuldalega. „Hvað gerðuð þið við 
bílinn?“ 


Ron kyngdi. Þetta var ekki í fyrsta sinn sem Harry fékk það á 
tilfinninguna að Snape gæti lesið hugsanir. En andartaki síðar 
fékk hann skýringuna þegar hann sá Snape vinda ofan af 
eintaki af nýjustu Spámannstíðindum. 


„Það sást til ykkar,“ hvæsti hann og sýndi þeim fyrirsögnina: 
Fljúgandi Ford Anglia veldur Muggum heilabrotum. Hann las 
upphátt: „Tveir Muggar í London eru sannfærðir um að hafa 
séð gamlan bíl fljúga yfir pósthústurninn ... frú Hetty Bayliss í 
Norfolk var að hengja út þvottinn sinn ... Herra Angus Fleet 
frá Peebles tilkynnti lögreglunni ... Sex eða sjö Muggar 
samtals. Mér skilst að faðir þinn starfi á skrifstofu þar sem er 
unnið að því að slá ryki í augun á Muggunum?“ sagði hann og 
leit á Ron og brosti kvikindislega. „Hvaða vandræði - hans 


eigin sonur...“ 


Harry leið eins og hann hefði fengið högg í magann frá einni 
af stærstu trjágreinum brjálaða trésins. Ef einhver kæmist nú 


að því að herra Weasley hefði beitt bílinn göldrum ... hann 
hafði ekki hugsað út í það ... 


„Ég tók eftir því í rannsókn minni á garðinum að armalanga 
eikin okkar hefur orðið fyrir umtalsverðum skemmdum,“ hélt 


Snape áfram. 


„lréð meiddi okkur meira en við ...“ glopraði Ron út úr sér. 


„Þögn!“ hreytti Snape út úr sér. „Því miður eruð þið ekki á 
minni heimavist og það er því ekki á mínu valdi að reka ykkur. 
Það eru aðrir, sem ég mun sækja núna, sem hafa það 
ánægjulega vald. Þið bíðið hér.“ Harry og Ron horfðu fölir 
hvor á annan. Harry var ekki lengur svangur. Honum var 
hræðilega óglatt. Hann reyndi að komast hjá því að horfa á 
stórt, slímugt fyrirbrigði sem flaut um í grænum vökva í 
krukku á hillu fyrir aftan skrifborð Snapes. Ef Snape hafði farið 
að sækja McGonagall prófessor, yfirmann 
Gryffindorvistarinnar, væru þeir varla mikið betur settir. Hún 
yrði hugsanlega réttlátari en Snape en hún var samt 
hrikalega ströng. 


Tíu mínútum síðar kom Snape til baka og McGonagall 
prófessor var sannarlega í fylgd með honum. Harry hafði séð 


McGonagall prófessor reiða en annaðhvort hafði hann gleymt 
því hvað varirnar gátu orðið samanherptar eða aldrei séð 
hana svona reiða fyrr. Hún hóf upp töfrasprotann sinn um leið 
og hún kom inn. Harry og Ron viku sér undan en hún var 
aðeins að beina honum að tómu eldstæðinu, og þar byrjaði 
skyndilega að skíðloga. 


„Setjist,“ sagði hún og þeir hörfuðu og settust í stóla við 


eldinn. 


„Útskýrið mál ykkar,“ sagði hún og gleraugun leiftruðu 
óheillavænlega. 


Ron hóf að segja frá og byrjaði á veggnum á 
járnbrautarstöðinni sem hleypti þeim ekki í gegn. 


„ið áttum engra kosta völ, prófessor. Við komumst ekki um 
borð í lestina.“ 


„Hvers vegna senduð þið okkur ekki bréf með uglu? Mér skilst 
að þú eigir uglu,“ sagði McGonagall prófessor kuldalega við 
Harry. 


Harry góndi á hana. Þegar hún sagði þetta virtist augljóst að 
þetta hefðu þeir átt að gera. 


„Ég - ég hugsaði ekki -“ 


„Það,“ sagði McGonagall, „... er augljóst.“ 


Barið var á skrifstofudyrnar og Snape, sem virtist 
hamingjusamari en nokkru sinni, opnaði. Þarna stóð prófessor 


Dumbledore skólameistari. 


Harry stóð sem lamaður. Dumbledore var óvenju alvarlegur í 
bragði. Hann horfði á þá niður eftir krókbognu nefinu og Harry 
óskaði þess allt í einu að eikin armalanga væri að berja þá 
Ron. 


Það var löng þögn. Svo sagði Dumbledore prófessor: „iljið 
þið vera svo góðir að útskýra af hverju þið gerðuð þetta?“ 


Það hefði verið betra ef öskrað hefði verið á þá. Harry þoldi 
ekki að heyra vonbrigðahreiminn í röddinni. Af einhverjum 
ástæðum gat hann ekki horfst í augu við Dumbledore en 
einblíndi þess í stað á hnén á sér meðan hann talaði. Hann 
sagði Dumbledore allt nema að herra Weasley ætti 


galdrabílinn og lét það hljóma eins og þeir Ron hefðu fyrir 
tilviljun fundið flugfæran bíl í stæði fyrir utan brautarstöðina. 
Hann vissi að Dumbledore sæi strax í gegnum það, en 
Dumbledore spurði einskis varðandi bílinn. Þegar Harry hafði 
lokið máli sínu hélt hann bara áfram að rýna á þá í gegnum 


gleraugun. 


„ið förum og sækjum dótið okkar,“ sagði Ron með vonleysi í 


röddinni. 


„um hvað ertu að tala, Ron?“ gelti McGonagall prófessor. 


„Nú, eruð þið ekki að reka okkur?“ sagði Ron. Harry leit 
snöggt á Dumbledore. 


„Ekki í dag, Ron Weasley,“ sagði Dumbledore. „En ég vil að 
þið skiljið hvað málið er alvarlegt. Ég ætla að skrifa 
fjölskyldum ykkar beggja í kvöld. Ég ætla líka að vara ykkur 
við því að komi eitthvað þessu líkt fyrir aftur á ég engra 


annarra kosta völ en að víkja ykkur úr skólanum.“ 


Af svipnum á Snape mátti helst ráða að jólunum hefði verið 
aflýst. 


Hann ræskti sig og sagði: „Dumbledore prófessor - þessir 
piltar hafa virt að vettugi tilskipun um takmörkun á 
galdrastarfsemi galdramanna sem ekki hafa náð tilskildum 
aldri og stórskemmt gamalt, dýrmætt tré - það er ljóst að 
verknaður af þessu tagi...“ 


„McGonagall prófessor ákveður refsingu þessara drengja, 
Severus,“ sagði Dumbledore rólega. „Þeir eru á heimavistinni 
hennar og þar af leiðandi á hennar ábyrgð.“ Hann sneri sér 
að McGonagall prófessor. „Ég verð að snúa aftur til 
hátíðarinnar, Mínerva. Það eru nokkur atriði sem ég ætla að 
koma á framfæri. Komdu, Severus, það er afar girnileg 
eggjabúðingsbaka sem mig langar að bragða á...“ 


Snape sendi Harry og Ron eitrað augnaráð áður en hann lét 
teyma sig út úr skrifstofunni. Nú voru þeir einir með 
McGonagall prófessor sem einblíndi ennþá á þá eins og reiður 


örn. 
„Þú ættir að fara yfir í sjúkraálmuna, Ron, þér blæðir.“ 
„Ekki mikið,“ sagði Ron og flýtti sér að þurrka skurðinn yfir 


auganu með erminni. „Prófessor, mig langaði til að sjá í hvaða 


heimavist systir mín lendir ...“ 


„Flokkunarathöfninni er lokið,“ sagði McGonagall prófessor. 
„Systir þín er líka í Gryffindorvistinni.“ „Ó, gott,“ sagði Ron. 


„Og talandi um Gryffindor ...“ sagði McGonagall prófessor 
hvasst, en Harry greip fram í fyrir henni: „Prófessor, þegar við 
tókum bílinn var önnin ekki byrjuð, svo að .... svo að Í rauninni 
ætti Gryffindor ekki að missa stig - eða hvað?“ sagði hann að 
síðustu og horfði áhyggju fullur á hana. 


McGonagall pírði augun en Harry var viss um að hún gat varla 
varist brosi. Munnurinn var að minnsta kosti ekki eins 


samanherptur. 


„Ég mun ekki taka nein stig af Gryffindor,“ sagði hún og Harry 
var létt. „En þið verðið báðir látnir sæta refsingu.“ 


Þetta var betra en Harry hafði búist við. Það skipti engu máli 
þó að Dumbledore skrifaði Dursleyfjölskyldunni. Harry vissi 
það mætavel að þau yrðu bara vonsvikin þegar þau læsu að 
eikin armalanga hefði ekki lamið hann í spað. 


McGonagall prófessor hóf sprotann sinn aftur á loft og beindi 
honum að skrifborði Snapes. Stórt fat með samlokum, tveir 


silfurbikarar og kanna af ísköldum graskerjasafa birtist með 
hvelli. 


„Þið borðið hér og farið síðan beint upp í svefnsalinn ykkar,“ 
sagði hún. „Ég verð að snúa aftur til hátíðahaldanna.“ 


Þegar dyrnar höfðu lokast að baki henni blístraði Ron lágt og 
langdregið. 


„Ég hélt að við værum búnir að vera,“ sagði hann og nældi 
sér Í samloku. 


„Það hélt ég líka,“ sagði Harry og fékk sér líka eina. 


„Mið erum ótrúlega heppnir, eða hitt þó heldur?“ sagði Ron 
með munninn fullan af kjúklingi og skinku. „Fred og George 
hafa áreiðanlega flogið þessum bíl fimm eða sex sinnum og 
enginn Muggi sá þá.“ Hann kyngdi og fékk sér annan 
risastóran bita. „Af hverju komumst við ekki gegnum 


vegginn?“ 


Harry yppti öxlum. „Við verðum að gæta okkar,“ sagði hann 
og fékk sér langþráðan sopa af graskerjasafa. „Ég vildi óska 
að við hefðum getað farið í veisluna ...“ 


„Hún vildi ekki að við værum eitthvað að sýna okkur,“ sagði 
Ron spekingslega. „Hún vill ekki að fólk haldi að það sé 
sniðugt að koma í fljúgandi bíl.“ 


Þegar þeir voru búnir að borða eins margar samlokur og þeir 
gátu í sig látið (fatið fylltist jafnóðum og tekið var af því) 
stóðu þeir á fætur og fóru út úr skrifstofunni og fylgdu hinni 
gamalkunnu leið upp í Gryffindorturn. Í kastalanum var allt 
hljótt. Hátíðinni virtist vera lokið. Þeir fóru framhjá hvíslandi 
málverkum og brakandi herklæðum og þrömmuðu upp 
þrönga steinlagða stiga þar til þeir komu loks að ganginum 
þar sem leynidyrnar að Gryffindorturni voru faldar - á bak við 
olíumálverk af akfeitri konu í bleikum silkikjól. 


„Leyniorð?“ sagði hún þegar þeir nálguðust. 


„Umm ...“ sagði Harry. Þeir þekktu ekki nýja leyniorðið á 
þessu skólaári, því þeir höfðu ekki enn hitt umsjónarmann 
Gryffindorvistar, en þeim var strax komið til hjálpar. Að baki 
beim heyrðist hratt fótatak og þegar þeir sneru sér við sáu 
þeir Hermione koma þjótandi í áttina til þeirra. 


„Þarna eruð þið! Hvar hafið þið verið? Það ganga um ykkur 
fáránlegar sögur - einhver sagði að þið hefðuð verið reknir 
fyrir að brotlenda fljúgandi bíl ...“ 


„Ja, það er ekki búið að reka okkur,“ fullvissaði Harry hana 


um. 


„Þið ætlið þó ekki að segja mér að þið hafið flogið hingað?“ 
sagði Hermione, næstum jafn ströng og McGonagall 
prófessor. 


„Vertu ekki að nöldra í okkur,“ sagði Ron óþolinmóður, „segðu 
okkur nýja aðgangsorðið.“ 


„Spæta,“ sagði Hermione óþolinmóð, „en það er ekki málið 


4 


Hún komst samt ekki lengra, því málverkið af feitu konunni 
laukst upp og mikil fagnaðarlæti brutust út. Það var engu 
líkara en allir á Gryffindorheimavistinni væru enn á fótum, öll 
í einum hnapp inni í hringlaga setustofunni. Sumir stóðu uppi 
á skökkum borðum og þröngum hægindastólum og biðu 
komu þeirra. Hendur teygðu sig gegnum opið á málverkinu til 


að draga Harry og Ron inn fyrir og Hermione varð að 
klöngrast hjálparlaust inn á eftir þeim. 


„Frábært!“ hrópaði Lee Jordan. „Frábær hugmynd! Hvílík 
innkoma! Að fljúga bíl beint á eikina armalöngu. Það verður 


ekki talað um annað næstu árin ...“ 


„Gott hjá ykkur,“ sagði fimmta árs nemi sem Harry hafði 
aldrei talað við; einhver klappaði honum á bakið eins og hann 
hefði unnið maraþonhlaup; Fred og George tróðu sér fremst í 
hópinn og sögðu í kór: „Af hverju kölluðuð þið ekki á okkur?“ 
Ron var eldrauður í framan og hló vandræðalega en Harry tók 
eftir einum sem virtist hreint ekki ánægður. Percy gnæfði yfir 
hóp nokkurra fyrsta árs nema og virtist vera að reyna að 
komast nær þeim til að hella sér yfir þá. Harry hnippti í Ron 
og kinkaði kolli til Percys. Ron áttaði sig um leið. 


„Mið verðum að drífa okkur upp - við erum dálítið þreyttir,“ 
sagði hann og þeir tróðust í átt að dyrum í hinum enda 
setustofunnar þar sem hringstigi lá upp til svefnsalarins. 


„Góða nótt,“ kallaði Harry til Hermione sem var yggld á svip 
eins og Percy. 


Þeim tókst að olnboga sig í gegnum fagnandi hópinn að 
hringstiganum þar sem var örlítið rólegra. Þeir flýttu sér alla 
leið upp og komu á endanum að dyrunum þar sem á hékk 
skjöldur með áletruninni „Annars árs nemar“. Þeir stigu inn í 
kunnuglegt, hringlaga herbergið þar sem voru fimm 
himinsængur með rauðum flauelstjöldum og háir, þröngir 
gluggar. Koffortin þeirra höfðu verið borin upp fyrir þá og 
stóðu við rúmgaflana. 


Ron glotti sakbitinn til Harrys. 

„Ég veit að ég hefði ekki átt að hafa gaman af þessu, en...“ 
Dyrunum á svefnsalnum var hrundið upp og inn komu hinir 
annars árs nemarnir á Gryffindor, Seamus Finnigan, Dean 
Thomas og Neville Longbottom. 

„Ótrúlegt,“ sagði Seamus og ljómaði. 


„Glæsilegt,“ sagði Dean. 


„Geggjað,“ sagði Neville, fullur lotningar. Harry gat ekki að 
því gert. Hann glotti líka. 


Sjótti kafli 
Gilderoy Lockhart 


Daginn eftir stökk Harry þó varla bros. Strax við 
morgunverðarborðið í Stóra salnum fór að halla undan fæti. 
Langborðin fjögur svignuðu undan kræsingum; skálar fullar af 
hafragraut, diskar með saltaðri og reyktri síld, heil fjöll af 
ristuðu brauði og egg og beikon eins og hver gat í sig látið. 
Yfir öllu grúfði álagaloftið í Stóra salnum (í dag leiðinlega 
bokugrátt). Harry og Ron fengu sér sæti við Gryffindorborðið 
við hliðina á Hermione sem hafði stillt eintaki af Á vergangi 
með varúlfum upp við mjólkurkrús. Það örlaði á stífni í 
málrómnum þegar hún bauð þeim „góðan daginn“ svo Harry 
skynjaði að henni mislíkaði enn hvernig þeir höfðu komið til 
skólans. Neville Longbottom heilsaði þeim aftur á móti 
glaðlega. Neville var búlduleitur hrakfallabálkur og Harry 


þekkti engan jafn illa minnugan. 


„Pósturinn ætti að fara að koma - ég held að amma sendi 
mér það sem ég gleymdi.“ 


Harry var rétt byrjaður á hafragrautnum þegar þytur heyrðist 
fyrir ofan þau og um það bil hundrað uglur streymdu inn, 
hringsóluðu um salinn og létu bréf og pakka falla niður í 
skvaldrandi þvöguna. Stór, krumpaður pakki skall á höfði 
Nevilles og andartaki síðar féll eitthvað stórt og grátt ofan í 
krúsina hennar Hermione og mjólkurskvettur og fjaðrir 
gusuðust yfir þau. 


„Errol!“ sagði Ron og dró óhrjálega ugluna upp á fótunum. 
Errol, sem var með rautt umslag í gogginum, valt 
meðvitundarlaus á bakið. 


„Ó, nei ...“ andvarpaði Ron. 


„Þetta er allt í lagi, hann er enn á lífi,“ sagði Hermione og 
potaði varlega í Errol. 


„Það er ekki það... það er þetta.“ 


Ron benti á rauða umslagið. Harry fannst það ósköp 
venjulegt, en Ron og Neville horfðu á það eins og þeir 
byggjust við að það spryngi í loft upp. 


„Hvað er að?“ spurði Harry. 


„Hún - hún sendi mér öskrara,“ sagði Ron vonleysislega. 


„Þú ættir að opna það, Ron,“ hvíslaði Neville óttasleginn. „Þú 
gerir bara illt verra ef þú geymir það. Amma sendi mér einu 
sinni Ööskrara og ég opnaði hann ekki,“ - hann tók andköf - 
„það var hræðilegt.“ Harry leit af steinrunnum andlitum 
þeirra á rauða umslagið. 


„Hvað er Öskrari?“ spurði hann. 


En öll athygli Rons beindist að umslaginu þegar tók að rjúka 
úr hornunum á því. 


„Opnaðu það,“ sagði Neville uppörvandi. „Þetta tekur fljótt af 
.. RON rétti fram skjálfandi höndina, losaði umslagið úr 
gogginum á Errol og reif það upp. Neville tróð fingrunum í 
eyrun. Sekúndubroti síðar skildi Harry ástæðuna. Eitt 


augnablik hélt hann að umslagið hefði sprungið; þrumugnyýr 
fyllti Stóra salinn svo að ryk sáldraðist niður úr loftinu. 


„- Svo stelurðu bílnum! Það hefði ekki undrað mig þótt þau 
hefðu rekið þig, bíddu bara þangað til ég næ þér, þú hefur 
líklega ekki staldrað augnablik við til að íhuga hvernig okkur 
föður þínum leið þegar við sáum að hann var horfinn -“ 


Hrópin í frú Weasley hljómuðu á hundraðföldum styrk svo að 
diskar og skeiðar dönsuðu á borðinu og ærandi bergmál 
endurkastaðist af veggjunum. Allir í salnum sneru sér við í 
sætunum til að sjá hver hefði fengið sendan öskrara og Ron 
sökk svo djúpt ofan í stólinn að ekkert sást af honum nema 
eldrautt ennið. 


„- svo kom bréf frá Dumbledore í gær, ég hélt að faðir þinn 
myndi deyja af skömm, okkur hefur greinilega mistekist 
eitthvað í uppeldinu, þið Harry hefðuð auðveldlega getað dáið 


4 


Harry hafði verið að velta því fyrir sér hvenær nafnið hans 
bæri á góma. Hann gerði sitt besta til að láta eins og hann 
heyrði ekki röddina sem var að sprengja í honum 


hljóðhimnurnar. 


„... þetta er svívirðilegt - faðir þinn á yfir höfði sér rannsókn 
vegna bílsins og það er þér að kenna. Ef þú ferð með svo 
mikið sem eina tá yfir strikið verður þú sendur beinustu leið 
heim.“ 


Það varð dauðaþögn. Rauða umslagið, sem Ron hafði misst út 
úr höndunum, stóð allt í einu í ljósum logum, rúllaðist upp og 
varð að ösku. Harry og Ron sátu dolfallnir eins og brotsjór 
hefði gengið yfir þá. Nokkrir hlógu og smám saman braust út 
skvaldur á ný. 


Hermione lokaði bókinni og horfði ofan á kollinn á Ron. „Ja, ég 
veit ekki við hverju þú bjóst, Ron, en þú...“ „Ekki segja að ég 
hafi átt þetta skilið,“ hvæsti Ron. 


Harry ýtti hafragrautnum frá sér. Hann logaði af skömm. 
Herra Weasley átti rannsókn yfir höfði sér. Eftir allt sem þau 
hjónin höfðu gert fyrir hann um sumarið ... 


En hann hafði engan tíma til að velta sér upp úr þessu; 
McGonagall prófessor var komin að Gryffindorborðinu og 
afhenti stundaskrár. Harry tók við sinni og sá að fyrsta 


kennslustundin var tvöfaldur jurtafræðitími með þeim á 
Hufflepuff. 


Þau Harry, Ron og Hermione yfirgáfu kastalann, gengu yfir 
mat jurtagarðinn og stefndu í átt að gróðurhúsunum þar sem 
töfrajurtirnar voru geymdar. Öskrarinn hafði þó komið einu til 
leiðar; Hermione fannst greinilega að þeir hefðu tekið út sína 
refsingu og var aftur orðin jafn vinsamleg og fyrr. 


Þegar þau nálguðust gróðurhúsin sáu þau að 
bekkjarfélagarnir stóðu fyrir utan og biðu eftir Spíru prófessor. 
Harry, Ron og Hermione voru nýkomin þegar þau sáu hana 
koma askvaðandi yfir grasflötina í fylgd Gilderoys Lockhart. 
Hún var með fangið fullt af sáraumbúðum og Harry fann aftur 
fyrir nagandi samviskubiti þegar hann sá í fjarska að nokkrar 
greinar á eikinni armalöngu voru í fatla. Spíra prófessor var 
lítil og bústin norn sem bar bættan hatt ofan á óstýrilátu 
hárinu. Fötin hennar voru ötuð mold og skíturinn undir 
fingurnöglunum hefði nægt til að liði yfir Petuniu. Gilderoy 
Lockhart var hins vegar óaðfinnanlegur í skósíðri, túrkísblárri 
skikkju sem bylgjaðist þegar hann gekk; það lýsti á gullið 
hárið undir túrkísbláum hatti með gylltu hattbandi sem hafði 
verið komið vandlega fyrir á höfðinu. 


„Ó, halló öllsömul!“ kallaði hann og sendi hópnum geislandi 
bros. 


„Ég var að sýna Spíru prófessor hvernig best er að 
meðhöndla eikina armalöngu! En ég vil ekki að þið fáið þá 
flugu í höfuðið að ég sé henni færari í jurtafræði! Það vill bara 
svo til að ég hef rekist á nokkrar framandi plöntur á ferðum 


mínum ...“ 


„Gróðurhús þrjú í dag, krakkar!“ sagði Spíra, augljóslega önug 
Í skapi, fjarri því að vera jafn glaðvær og hún átti að sér. 


Það fór ánægjukliður um hópinn. Áður höfðu þau alltaf unnið í 
gróðurhúsi eitt - í gróðurhúsi þrjú voru miklu hættulegri og 
meira spennandi plöntur. Spíra prófessor dró upp stóran lykil 
úr belti sínu og opnaði dyrnar. Harry fann daufa lykt af rakri 
jörð og áburði sem blandaðist þungum ilmi af einhverjum 
risavöxnum blómum á stærð við regnhlífar sem héngu niður 
úr loftinu. Hann var í þann veginn að ganga inn í humátt á 


eftir Ron og Hermione þegar höndin á Lockhart skaust út. 


„Harry! Mig langar að eiga við þig orð - er þér ekki sama þótt 
hann komi aðeins of seint, Spíra prófessor?“ 


Af reiðisvipnum á andliti hennar að dæma var henni alls ekki 
sama en Lockhart sagði: „Það var lagið,“ og lokaði dyrum 
gróðurhússins á nefið á henni. 


„Harry,“ sagði Lockhart og það glampaði á stórar, hvítar 
tennurnar í sólskininu þegar hann hristi höfuðið. „Harry, 
Harry, Harry.“ Harry vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið og 
þagði. 


„Þegar ég frétti þetta - jæja, þetta er auðvitað allt mér að 
kenna. Ég hefði getað sparkað í sjálfan mig.“ 


Harry hafði ekki minnstu hugmynd um hvað hann átti við. 
Hann var kominn á fremsta hlunn með að segja honum það 
þegar Lockhart hélt áfram: „Það er langt síðan mér hefur 
verið svona brugðið. Að fljúga bíl til Hogwartskóla! En 
auðvitað vissi ég strax hvers vegna þú gerðir það. Það var 
svo augljóst. Harry, Harry, Harry.“ 


Það var ótrúlegt hvernig honum tókst að sýna hverja einustu 
skínandi tönn jafnvel þegar hann þagði. 


„Ég kom þér á bragðið, er það ekki?“ sagði Lockhart. „Þú ert 
kominn með bakteríuna. Þú gast ekki beðið eftir að komast 
aftur á forsíðuna á blaðinu eftir að þú birtist þar með mér.“ 


„Nei, alls ekki, prófessor, ég ...“ 


„Harry, Harry, Harry,“ sagði Lockhart, teygði sig fram og tók 
um öxlina á honum. „Ég skil þig vel. Það er bara eðlilegt að 
vilja meira þegar þú ert einu sinni kominn á bragðið - og ég 
álasa sjálfum mér fyrir að hafa gefið þér nasasjón af 
frægðinni, auðvitað hlaut frægðin að stíga þér til höfuðs - en 
sjáðu til, ungi maður, þú mátt ekki fara að leggja það í vana 
þinn að fljúga bílum til að reyna að vekja athygli á sjálfum 
þér. Taktu því bara rólega. Þú hefur nægan tíma til slíkra hluta 
þegar þú verður eldri. Já, já, ég veit hvað þú ert að hugsa! Þú 
ert að hugsa: „Hann getur trútt um talað, hann er orðinn 
heimsfrægur galdramaður!“ En þegar ég var tólf ára var ég 
alveg jafn lítilvægur og þú. Í rauninni var ég jafnvel enn 
lítilvægari! Einhverjir hafa heyrt þín getið? Eftir allt þetta 
vesen með Hann-sem-ekki-má-nefna!“ Hann gaut augunum á 
eldingarlagað örið á enni Harrys. „Ég veit, ég veit - það er þó 
ekki jafn merkilegt og að vera kosinn fimm sinnum í röð 
Töfrabros vikunnar hjá Nýju nornalífi eins og ég - en þetta er 
þó byrjun hjá þér, Harry, þetta er byrjun.“ 


Hann blikkaði Harry glaðlega og skálmaði á brott. Harry stóð 
agndofa nokkra stund en mundi svo allt í einu að hann átti að 
vera í gróðurhúsinu; hann opnaði dyrnar og laumaði sér inn 


fyrir. 


Spíra prófessor stóð við vinnuborð í miðju gróðurhúsinu. Um 
það bil tuttugu heyrnarhlífar í allskonar litum lágu á borðinu. 
Þegar Harry hafði komið sér fyrir á milli Rons og Hermione 
sagði hún: „Í dag ætlum við að umpotta Alrúnum. Getur 
einhver sagt mér hverjir eru eiginleikar Alrúna?“ 


Það kom engum á óvart að höndin á Hermione var fyrst á loft. 


„Alrún eða Mandragora er kröftug lækningajurt,“ sagði 
Hermione sem hljómaði að venju eins og hún hefði gleypt 
kennslubókina. „Hún er notuð til að breyta fólki, sem er í 
álögum eða hefur verið ummyndað, aftur í upprunalega 
mynd.“ 


„Frábært. Fyrir þetta fær Gryffindor tíu stig,“ sagði Spíra 
prófessor. 


„Alrúnin er þar að auki uppistaðan í flestum tegundum 
móteiturs. Hún er þó líka mjög hættuleg. Getur einhver sagt 
mér hvers vegna?“ 


Höndin á Hermione smaug naumlega framhjá gleraugunum 


hans Harrys þegar hún skaust aftur á loft. 


„Öskur Alrúnar er banvænt hverjum sem það heyrir,“ sagði 
hún hiklaust. 


„Einmitt. Þar fenguð þið önnur tíu stig,“ sagði Spíra. 
„Alrúnirnar, sem við erum með hérna, eru enn mjög ungar.“ 


Máli sínu til stuðnings benti hún á röð af djúpum bökkum og 
hópurinn þokaðist nær til að kíkja ofan í þá. Um hundrað litlar 
plöntur, brúskóttar og fjólugrænar á litinn, uxu þar í röð. 
Harry fannst þær frekar ómerkilegar að sjá og hafði ekki 
hugmynd um hvað Hermione átti við með „öskri“ 
Alrúnarinnar. 


„lakið ykkur heyrnarhlífar,“ sagði Spíra prófessor. 


Það varð handagangur í öskjunni því allir reyndu að ná sér í 
heyrnarhlífar sem ekki voru loðnar og bleikar. 


„Þegar ég segi ykkur að setja þær upp, passið þá að eyrun 
séu alveg hulin,“ sagði Spíra. „Ég gef ykkur merki þegar 
óhætt er að taka þær niður aftur. Jæja - upp með 
heyrnarhlífarnar!“ 


Harry skellti heyrnarhlífunum á sig. Þær útilokuðu algerlega 
öll hljóð. Spíra setti upp bleikar og loðnar heyrnarhlífar, bretti 
upp ermarnar á skikkjunni sinni, greip í einn plöntubrúskinn 


og rykkti í. 


Harry varð svo undrandi að hann tók andköf sem að 
sjálfsögðu enginn heyrði. 


Í staðinn fyrir rætur birtist lítið, skítugt og ófrýnilegt barn upp 
úr moldinni. Á höfðinu uxu laufblöð og húðin var ljósgræn og 
flekkótt. Það orgaði auðsjáanlega af öllum lífs- og 
sálarkröftum. 


Spíra prófessor tók stóran blómapott undan borðinu, stakk 
Alrúninni ofan í og gróf hana djúpt ofan í dökkan og rakan 
safnhauginn þar til ekkert sást nema laufbrúskurinn. Spíra 
dustaði af höndunum, gaf þeim merki og tók af sér 
heyrnarhlífarnar. 


„Öskrin í Alrúnum eru enn ekki orðin banvæn þar sem þær 
eru enn aðeins ungar fræplöntur,“ sagði hún rólega eins og 
hún hefði ekki verið að gera neitt merkilegra en að vökva 
begóníur. „Öskrin í þeim nægja þó til að slá ykkur í rot í 
nokkra klukkutíma og þar sem ég er viss um að ekkert ykkar 
vill missa úr fyrsta skóladeginum er eins gott að hafa 
heyrnarhlífarnar á sínum stað á meðan þið vinnið. Ég gef 
ykkur merki þegar tími er kominn til að pakka saman. 


Fjórir um hvern bakka - hérna eru birgðir af blómapottum - 
þarna er safnhaugurinn - og varið ykkur á eitruðu griparma 


plöntunni, hún er að taka tennur.“ 


Hún sló fast á oddhvassa, dökkrauða plöntu á meðan hún gaf 
skipanir svo að fálmararnir, sem höfðu þumlungað sig 
laumulega upp á öxlina á henni, drógu sig til baka. 


Hrokkinhærður strákur úr Hufflepuff sem Harry þekkti í sjón 
en hafði aldrei talað við slóst í hóp með Harry, Ron og 
Hermione. 


„Ég heiti Justin Finch-Fletchley,“ sagði hann hressilega og tók 
í höndina á Harry. „Ég veit auðvitað hver þú ert, hinn frægi 


Harry Potter ... Og þú ert Hermione Granger - alltaf hæst í 
öllu ...“ (Hermione ljómaði þegar hann tók í höndina á henni 
líka) „... og Ron Weasley. Áttir þú ekki bílinn fljúgandi?“ 


Ron brosti ekki. Öskrarinn var honum greinilega ennþá 
ofarlega í huga. 


„Þessi Lockhart er alveg ótrúlegur!“ sagði Justin glaðlega um 
leið og þau byrjuðu að moka drekamykjunni ofan í 
blómapottana. „Alveg rosalega hugrakkur. Hafið þið lesið 
bækurnar hans? Ég hefði dáið úr hræðslu ef varúlfur hefði 
króað mig af inni í símaklefa, en hann var alveg pollrólegur og 


- vúmm - alveg frábært. 


Ég átti að fara í einkaskólann í Eton. Þið getið ekki ímyndað 
ykkur hvað ég var feginn að komast hingað í staðinn. Mamma 
varð auðvitað fyrir dálitlum vonbrigðum en ég lét hana lesa 
allar bækurnar hans Lockharts og þá fór hún að skilja hversu 
mikilvægt það er að hafa fullnuma galdramann í fjölskyldunni 


4 


En nú gafst ekki meiri tími til að spjalla. Þau skelltu á sig 
heyrnarhlífunum og einbeittu sér að Alrúnunum. Þær voru 


ekki jafn auðveldar viðfangs og virtist í höndum Spíru. 


Alrúnunum var ekkert um það gefið að koma upp úr moldinni 
en þær voru heldur alls ekki viljugar að fara ofan í hana aftur. 
Þær börðust um, spörkuðu, slógu með litlum krepptum 
hnefunum og gnístu tönnum; Harry var heilar tíu mínútur að 
troða einni sérstaklega pattaralegri ofan í pott. 


Í lok tímans voru þau öll sveitt, helaum og skítug upp fyrir 
haus. Þau þrömmuðu til baka í kastalann til að þvo sér og 
aðþví loknu flýttu Gryffindornemendurnir sér í kennslustund í 
ummyndun. 


Tímarnir hjá McGonagall prófessor voru alltaf heilmikið púl en 
þessi var óvenju strembinn. Allt sem Harry hafði lært veturinn 
áður virtist hafa lekið úr höfðinu á honum um sumarið. Hann 
átti víst að breyta bjöllu í hnapp, en það eina sem gerðist var 
að bjallan hans fékk heilmikla þjálfun í því að skjótast fram og 
aftur um borðið hans á flótta undan töfrasprotanum. 


Ron átti þó í mun meiri vandræðum. Hann hafði fengið lánað 
lím band til að líma saman sprotann sinn en hann var of illa 
farinn til að hægt væri að laga hann. Það gnast og brast í 
sprotanum á ólíklegustu stundum og þegar Ron reyndi að 
ummynda bjöllunni sinni gaus upp grár reykur sem lyktaði af 
fúleggjum. Blindaður af reyk kramdi Ron bjölluna óvart undir 


olnboganum og varð að biðja um nýja. McGonagall prófessor 
var ekki ánægð. 


Harry varð feginn þegar hringt var út. Heilinn í honum var 
eins og undin tuska. Allir gengu í röð út úr kennslustofunni 
nema þeir Ron. Ron stóð og barði sprotanum sínum reiðilega í 
borðið. 


„Óþolandi - gagnslausa - drasl -“ 


„Skrifaðu heim og biddu um annan,“ stakk Harry upp á þegar 
sprotinn sendi frá sér hryðju af hvellum eins og flugeldur. 


„Einmitt, og fá sendan annan öskrara,“ sagði Ron og tróð 
sprotanum, sem nú var farinn að hvæsa, ofan í töskuna sína. 
„ÞÚ getur sjálfum þér um kennt að sprotinn brotnaði ...“ 


Skapið í Ron lagaðist ekki þegar þeir fóru niður í mat og 
Hermione sýndi þeim handfylli af fullkomnum jakkahnöppum 


sem hún hafði búið til í ummyndunartímanum. 


„Hvað er seinni partinn?“ spurði Harry til að skipta um 


umræðuefni sem fyrst. 


„Marnir gegn myrku öflunum,“ svaraði Hermione að bragði. 


„Af hverju,“ spurði Ron og teygði sig í stundatöfluna hennar, 
„ertu búin að teikna hjörtu utan um allar kennslustundirnar 
hjá Lockhart?“ 


Hermione þreif harkalega af honum stundatöfluna, kafrjóð í 
framan. 


Þau gengu út í þokuhulinn kastalagarðinn að lokinni 
máltíðinni. Hermione settist á steinþrep og sökkti sér aftur 
ofan í Á vergangi með varúlfum. Harry og Ron höfðu staðið 
nokkra stund og spjallað um Quidditch þegar Harry varð þess 
áskynja að einhver fylgdist grannt með honum. Hann leit upp 
og kom auga á mjög lágvaxinn strák með músarlitt hár - 
þetta var sá sem hann hafði séð máta flokkunarhattinn 
kvöldið áður - sem starði á Harry eins og hann væri 
dáleiddur. Hann hélt fast um eitthvað sem líktist venjulegri 
Muggamyndavél. Um leið og Harry kom auga á hann roðnaði 


hann upp í hársrætur. 


„Hvað segirðu, Harry? Ég - ég heiti Colin Creevey,“ sagði 
hann andstuttur og kom hikandi nær. „Ég er líka í Gryffindor. 


Heldurðu ... væri í lagi ... má ég taka mynd?“ spurði hann og 


lyfti myndavélinni vongóður. 
„Mynd?“ endurtók Harry skilningsvana. 


„Svo ég geti sannað að ég hafi hitt þig,“ sagði Colin Creevey 
ákafur og fikraði sig enn nær. „Ég veit allt um þig. Um það 
hvernig þú lifðir af þegar Þú-veist-hver reyndi að drepa þig og 
þegar hann hvarf og allt það og að þú ert ennþá með 
eldingarlaga ör á enninu,“ (hann skotraði augunum á ennið á 
Harry) „og strákur, sem er í sama svefnsal og ég, sagði að ef 
ég framkallaði filmuna í réttri blöndu þá gætu myndirnar 
hreyfst.“ Colin gaf frá sér spennuþrungið, titrandi andvarp og 
sagði: 


„Finnst þér ekki frábært að vera hérna? Mig grunaði aldrei að 
allir þessir skrítnu hlutir sem ég gat gert væru galdrar fyrr en 
ég fékk bréfið frá Hogwartskóla. Pabbi er mjólkurpóstur og 
hann trúði þessu heldur ekki. Þess vegna ætla ég að taka fullt 
af myndum og senda honum. Og það væri óskaplega gott ef 
ég mætti taka eina af þér,“ - hann horfði bænaraugum á 
Harry - „kannski gæti vinur þinn tekið myndina svo ég gæti 


verið með á henni? Og myndirðu svo vilja árita myndina?“ 


„Árita myndir? Ert þú farinn að árita myndir, Harry?“ 


Rödd Dracos Malfoy bergmálaði há og skerandi um 
kastalagarðinn. Hann hafði tekið sér stöðu fyrir aftan Colin og 
eins og venjulega var hann í fylgd stórra og ruddalegra 
náunga, Crabbe og Goyle. 


„Allir í röð!“ öskraði hann yfir þéttskipaðan garðinn. „Harry 
Potter áritar myndir!“ 


„Nei, það er ekki rétt,“ sagði Harry reiðilega og kreppti 
hnefana. 


„Þegiðu, Draco!“ 


„Þú ert bara öfundsjúkur,“ gall í Colin sem var svo lítill að 
líkaminn var álíka sver og hálsinn á Crabbe. 


„Öfundsjúkur?“ sagði Draco, hann þurfti ekki að æpa lengur; 
helmingurinn af þeim sem voru í kastalagarðinum fylgdist 
með. „Út í hvað? Ekki vildi ég hafa ógeðslegt ör á enninu, 
takk fyrir. Og persónulega finnst mér það ekki gera menn 
neitt merkilega að hafa látið skera hausinn á sér í tvennt.“ 


Crabbe og Goyle flissuðu heimskulega. 


„Éttu skít, Draco,“ sagði Ron reiðilega. Crabbe hætti að hlæja 
og sýndi honum hnefana. 


„Passaðu þig, Ron,“ sagði Draco hæðnislega. „Þú ættir ekki 
að koma þér í vandræði, annars kemur mamma þín og tekur 
þig úr skólanum.“ Hann gerði röddina hvella og skerandi. „Ef 
þú svo mikið sem setur eina tá yfir strikið ...“ 


Hópur fimmta árs Slytherinnema hló dátt. 


„Ron myndi þiggja áritaða mynd, Harry,“ sagði Draco 
glottandi. „Hún væri meira virði en allt húsið hans ...“ Ron 
sveiflaði samanlímdum töfrasprotanum en áður en hann 
komst lengra skellti Hermione aftur Á vergangi með varúlfum 
og hvíslaði: 


„Passaðu þig!“ 
„Hvað gengur hér á, hvað gengur hér á?“ Gilderoy Lockhart 


stikaði til þeirra, túrkísblá skikkjan flaksaðist aftur af honum. 
„Hver er að árita myndir?“ 


Harry opnaði munninn til að segja eitthvað en komst ekki 
lengra því Lockhart sveiflaði handleggnum utan um hann og 
þrumaði glettnislega: „Hefði mátt segja mér það sjálfur! Við 
erum alltaf að rekast hvor á annan, Harry!“ 


Harry, klemmdur upp að síðunni á Lockhart og logandi af 


skömm, sá Draco lauma sér glottandi inn í þvöguna. 


„Drífðu þá í því, Colin Creevey,“ sagði Lockhart og sendi Colin 
geislandi bros. „Nú slærðu tvær flugur í einu höggi, það gerist 
ekki betra og við áritum hana báðir handa þér.“ 


Colin fálmaði eftir myndavélinni og tók myndina um leið og 
bjallan hringdi inn í síðdegistímana. 


„Áfram með ykkur, af stað nú!“ kallaði Lockhart yfir garðinn 
og hélt heim að kastalanum, enn með handlegginn þétt utan 
um Harry sem óskaði einskis frekar en að hann kynni 
einhvern góðan galdur til að láta sig hverfa. 


„Ég ætla að gefa þér heillaráð, Harry,“ sagði Lockhart 
föðurlega þegar þeir gengu inn um hliðardyr 
skólabyggingarinnar. „Ég tók þátt í þessu áðan til að redda 
þér - ég lét Colin litla taka mynd af mér líka svo 


skólafélögunum fyndist þú kannski síður vera að setja þig á 
háan hest...“ 


Lockhart skellti skollaeyrum við staminu í Harry, sópaði 
honum með sér inn ganginn, þar sem fjöldi nemenda góndi á 


þá, og áfram upp stiga. 


„Þú ert kominn svo skammt á framabrautinni að það virkar 
eins og mont að árita myndir, Harry, ef ég á að vera 
hreinskilinn. Það getur vel verið að sú stund renni upp, eins 
og hjá mér, að það komi sér vel að hafa bunka af myndum við 
höndina, en“ - hann flissaði - „ég held að það sé ekki alveg 
komið að því.“ 


Það var ekki fyrr en þeir voru komnir að kennslustofunni hans 
Lockharts að hann sleppti loks hendinni af Harry. Harry slétti 
úr brotunum á skikkjunni og fann sér sæti aftast í 
kennslustofunni þar sem hann raðaði öllum sjö bókunum hans 
Lockharts upp í stafla fyrir framan sig til að komast hjá því að 
horfa á Lockhart sjálfan. 


Hinir bekkjarfélagarnir komu blaðskellandi inn og Ron og 


Hermione settust hvort sínum megin við Harry. 


„Það hefði verið hægt að spæla egg á andlitinu á þér,“ sagði 
Ron. 


„Mið skulum bara vona að Colin og Ginny hittist ekki. Þau 
myndu örugglega stofna aðdáendaklúbb Harrys Potter“. 


„Þegiðu nú,“ hreytti Harry út úr sér. Síst af öllu vildi hann að 
Lockhart heyrði orðin „aðdáendaklúbbur Harrys Potter“. 


Þegar allir voru sestir ræskti Lockhart sig hátt og bekkurinn 
bagnaði. Hann beygði sig fram, tók upp eintakið hans Nevilles 
Longbottom af Trítlað með tröllum og hélt henni á lofti til að 
sýna kápumyndina af sér sem blikkaði þau. 


„Ég,“ sagði hann, benti á myndina og blikkaði þau líka sjálfur. 


„Gilderoy Lockhart, Merlinreglan, þriðju deild, 
heiðursmeðlimur í félaginu Vörn gegn myrku öflunum og hef 
fimm sinnum í röð verið valinn Töfrabros vikunnar hjá Nýju 
nornalífi - en ég tala aldrei um það. Ég losaði mig ekki við 
Hvítu vofuna með því að brosa til hennar!“ Hann beið eftir 
hlátri, nokkrir brostu dauflega. 


„Ég sé að þið hafið öll keypt heildarútgáfu verka minna - fínt. 
Mér datt í hug að hefja daginn á smáprófi. Það er ekkert til að 
hafa áhyggjur af - bara til að athuga hvað þið eruð vel lesin, 
hversu mikið þið hafið lært...“ 

Þegar hann hafði lokið við að dreifa prófblöðunum gekk hann 
aftur að kennaraborðinu og sagði: „Þið fáið þrjátíu mínútur ... 


byrjið ... núna!“ 


Harry leit niður á blaðið og las: 


1. Hver er uppáhaldslitur Gilderoys Lockhart? 


2. Hvert er leynilegt takmark Gilderoys Lockhart? 


3. Hvert er að þínu mati mesta afrek Gilderoys Lockhart? 


Og svona hélt þetta áfram næstu þrjár blaðsíðurnar og endaði 
á: 


54. Hvenær á Gilderoy Lockhart afmæli og hvers óskar hann 
sér helst af öllu í afmælisgjöf? 


Hálfri klukkustund síðar safnaði Lockhart saman prófunum og 
fletti í gegnum þau fyrir framan bekkinn. 


„Uss, uss - það mundi næstum enginn að uppáhaldsliturinn 
minn er lillablár. Það kemur fram í Sumardvöl hjá 
snjómanninum. Og nokkur ykkar þurfa að lesa Á vergangi 
með varúlfum mun betur - það kemur skýrt fram í 12. kafla 
að hin fullkomna afmælisgjöf, að mínu mati, er friður á milli 
galdrafólks og þeirra sem ekki kunna á galdra - þó myndi ég 
nú ekki slá hendinni á móti stórri flösku af Gamla eldviskíinu 
hans Ogdens!“ 


Hann leit prakkaralega á þau. Ron starði vantrúaður á 
Lockhart; Seamus Finnigan og Dean Thomas, sem sátu 
fremst, hristust af niðurbældum hlátri. Hermione sat og 
hlustaði hugfangin en dauðbrá þegar hann nefndi hana á 
nafn. 


„... en ungfrú Hermione Granger vissi að leynilegt takmark 
mitt er að frelsa heiminn undan öllu illu og setja á markað 
mína eigin línu af hársnyrtivörum - gott hjá stelpunni! 
Raunar,“ - hann fletti prófinu hennar - „er hún með allt rétt! 


Hvar er ungfrú Hermione Granger?“ 


Hermione rétti upp skjálfandi höndina. 


„Frábært!“ sagði hann og ljómaði. „Alveg frábært! Gryffindor 
fær tíu stig! Og nú tekur alvaran við ...“ 


Hann beygði sig niður og tók stórt búr með ábreiðu undan 
kennaraborðinu. 


„Nokkur varnaðarorð! Það er hlutverk mitt að kenna ykkur 
varnir gegn andstyggilegustu skepnum galdraheimsins! Þið 
eigið líklega eftir að standa andspænis hræðilegum ógnum 
hér innan þessara veggja. En örvæntið ei því á meðan ég er á 
meðal ykkar getur ekkert skaðað ykkur. Ég bið ykkur aðeins 
um að vera róleg.“ 


Þrátt fyrir allt gat Harry ekki stillt sig um að gægjast til hliðar 
við bókastaflann til að fylgjast með. Lockhart lagði höndina 
ofan á ábreiðuna. Dean og Seamus voru hættir að hlæja. 


Neville hnipraði sig saman í sætinu sínu í fremstu röð. 


„Ég bið ykkur um að æpa ekki,“ sagði Lockhart lágmæltur. 
„Það gæti espað þá upp.“ 


Bekkurinn hélt niðri í sér andanum þegar Lockhart svipti 


ábreiðunni af búrinu. 


„Já,“ sagði hann grafalvarlegur. „Þetta eru nýveiddir smáálfar 
frá Cornwall.“ 


Seamus Finnigan gat ekki hamið sig. Hann rak upp hláturgusu 
og jafnvel Lockhart gat ekki villst á henni og hræðsluópi. 


„Já? sagði hann brosandi við Seamus. 


„Ja, þeir eru ekki - þeir eru ekki mjög - hættulegir, eða 
hvað?“ spurði Seamus hálfkæfðri röddu. 


„Mertu ekki of viss!“ sagði Lockhart og otaði fingrinum 
gremjulega framan í Seamus. „Þeir geta svo sannarlega verið 
tllkvittnir, litlir prakkarar!“ 


Smáálfarnir voru rafbláir og um það bil 20 sentímetrar á hæð, 
hvassleitir og skrækar raddirnar minntu helst á rifrildi 
páfagauka. Jafnskjótt og ábreiðan hafði verið fjarlægð byrjuðu 
þeir að þvaðra og skjótast um búrið, skekja rimlana og gretta 
sig framan í nemendurna sem sátu næst þeim. 


„Jæja,“ kallaði Lockhart út yfir bekkinn. „Við skulum sjá hvort 
þið ráðið við þá.“ Og hann opnaði búrið. 


Í nokkra stund ríkti algjör ringulreið. Smáálfarnir skutust í allar 
áttir eins og rakettur. Tveir þeirra gripu hvor í sitt eyrað á 
Neville og hófu hann á loft. Nokkrir skutust beint í gegnum 
gluggann svo að glerbrotunum rigndi yfir öftustu sætaröðina. 
Hinir héldu áfram að leggja kennslustofuna í rúst á skemmri 
tíma en brjálaður nashyrningur. Þeir gripu blekbyttur og 
skvettu úr þeim yfir bekkinn, tættu bækur og blöð, rifu 
myndir niður af veggjunum, hvolfdu úr rusla körfunum, gripu 
töskur og bækur og hentu þeim út um brotinn gluggann; 
fljótlega höfðu flestir nemendurnir leitað skjóls undir borðum 
en Neville hékk niður úr járnkertastjaka í loftinu. 


„Svona nú - safnið þeim saman, safnið þeim saman, þetta 
eru bara smáálfar,“ hrópaði Lockhart. 


Hann bretti upp ermarnar, sveiflaði töfrasprotanum og 
þrumaði: 


„Peskipiksi Pesternomi!“ 


Það hafði ekki nokkur áhrif; einn smáálfanna tók af honum 
sprotann og fleygði honum líka út um gluggann. Lockhart tók 
andköf, stakk sér undir kennaraborðið og slapp með 
naumindum undan Neville sem hrundi niður í sama mund og 


kertastjakinn brotnaði. 


Bjallan hringdi og allir þutu að dyrunum. Allt varð kyrrara 
miðað við það sem á undan var gengið, Lockhart tók á sig 
rögg, kom auga á Harry, Ron og Hermione sem voru á leiðinni 
út og sagði: „Jæja, ég vil biðja ykkur um að skella þeim bara 
aftur í búrið.“ Hann geystist framhjá þeim og var fljótur að 
loka dyrunum á eftir sér. 


„Hann er ótrúlegur!“ hrópaði Ron um leið og einn smáálfanna 


beit hann fast í eyrað. 


„Hann vill bara sýna okkur hvernig hlutirnir eru í 
framkvæmd,“ sagði Hermione, festi tvo smáálfa með 
sniðugum frystigaldri og stakk þeim aftur ofan í búrið. 


„Í framkvæmd?“ sagði Harry um leið og hann reyndi að grípa 
smáálf sem dansaði um og ullaði á hann. „Hermione, hann 
hafði ekki hugmynd um hvað hann var að gera...“ 


„itleysa,“ sagði Hermione. „Þú hefur lesið bækurnar hans - 
hugsaðu þér bara alla þessa ótrúlegu hluti sem hann hefur 
gert...“ 


„sem hann segist hafa gert,“ muldraði Ron. 


Sjöundi kafli 


Blóðníðingar og muldur 


Næstu daga átti Harry fullt í fangi með að forðast Lockhart á 
skólagöngunum. Það var erfiðara með Colin Creevey sem 
virtist hafa lært stundaskrána hans Harrys utanbókar. Ekkert 
virtist gleðja hann meira en að segja: „Hvað segirðu, Harry?“ 
sex eða sjö sinnum á dag og heyra svarið: „Hæ, Colin,“ þótt 
Harry hljómaði ekki glaðlega þegar hann svaraði. 


Hedwig var ennþá reið út í Harry vegna hinnar hörmulegu 
bílferðar og sprotinn hans Rons var enn í ólagi, en verst var 
þegar hann skaust úr hendinni á Ron í töfrabragðatíma á 
föstudagsmorgni og lenti beint á milli augnanna á Flitwick 
gamla prófessor svo að þrútið, grænt graftarkýli spratt þar 
fram. Þegar öllu var á botninn hvolft var Harry mjög feginn að 
helgin var á næsta leiti. Hann, Ron og Hermione höfðu 
ráðgert að heimsækja Hagrid á sunnudagsmorguninn. Harry 
var vakinn með látum, löngu áður en hann hafði ætlað að 
vakna, af Oliver Wood, fyrirliða Quidditchliðs Gryffindor. 


„Hvað er um að vera?“ spurði Harry ringlaður. 


„Quidditchæfing!“ sagði Wood. „Drífðu þig!“ 


Harry leit út um gluggann og pírði augun. Á roðagylltum 
himninum var þokumóða. Nú, þegar hann var vaknaður, 
botnaði hann ekkert í hvernig hann hafði getað sofið fyrir 
fuglakvakinu. 


„Oliver,“ sagði Harry í nöldurtón. „Það er varla farið að birta.“ 
„Einmitt,“ sagði Wood. Hann var stór og þrekvaxinn sjötta árs 
nemi og augu hans loguðu af ákafa. „Þetta er hluti af nýju 
æfingaáætluninni okkar. Svona, náðu í kústinn þinn og svo 
förum við,“ sagði Wood ákafur. „Ekkert hinna liðanna er 
byrjað að æfa ennþá; við skulum sigra í ár...“ 


Harry skreiddist geispandi með hálfgerðan kuldahroll fram úr 
rúminu og leitaði að Quidditchskikkjunni sinni. 


„Það var lagið,“ sagði Wood. „Hitti þig niðri á velli eftir 
fimmtán mínútur.“ 


Þegar hann hafði fundið skarlatsrauðu Quidditchskikkjuna 
sína hripaði hann á miða skilaboð til Rons til að skýra hvert 
hann hefði farið og gekk svo niður hringstigann í setustofuna 
með Nimbus 2000 um öxl. Hann var rétt kominn að 
málverkinu þegar hann heyrði skarkala að baki sér og Colin 
Creevey kom rjúkandi niður stigann. Myndavélin sveiflaðist 
með miklum látum um hálsinn á honum og hann hélt fast á 
einhverju í hendinni. 


„Ég heyrði einhvern nefna nafnið þitt í stiganum, Harry! Sjáðu 
hvað ég er með! Ég framkallaði hana, mig langaði að sýna 


4 


þér ... 


Harry leit annars hugar á myndina sem Colin veifaði fyrir 


framan nefið á honum. 


Svarthvít mynd af Lockhart var á mikilli hreyfingu og togaði af 
öllum kröftum í handlegg sem Harry kannaðist við sem sinn 
eigin. Hann varð glaður við að sjá að myndin af honum 
sjálfum streittist af öllum mætti á móti því að láta draga sig 
inn á ljósmyndina. Á meðan Harry horfði á myndina gafst 
Lockhart upp og hallaði sér móður upp að hvítum rammanum 


á ljósmyndinni. 


„iltu árita hana?“ spurði Colin ákafur. 


„Nei,“ sagði Harry ákveðinn og leit í kringum sig til að athuga 
hvort setustofan væri ekki örugglega mannlaus. „Því miður, 
Colin, ég er að flýta mér - Quidditchæfing ...“ 


Hann klifraði í gegnum gatið á bak við málverkið. 


„Heyrðu, vá! Bíddu eftir mér! Ég hef aldrei horft á 
Quidditchleik!“ Colin klöngraðist í gegnum opið á eftir honum. 


„Það verður rosalega leiðinlegt,“ flýtti Harry sér að segja, en 
Colin hlustaði ekki á hann, andlitið geislaði af spenningi. 


„Ert þú ekki yngsti leikmaðurinn í hundrað ár, Harry? Er það 
ekki?“ sagði Colin og trítlaði af stað við hlið hans. „Þú hlýtur 
að vera alveg frábær. Ég hef aldrei flogið. Er það auðvelt? Er 
þetta þinn eigin galdrakústur? Er þetta ekki sá besti?“ 


Harry vissi ekki hvernig hann átti að losna við hann. Honum 
leið eins og honum fylgdi ákaflega málgefinn skuggi. 


„Ég skil ekki alveg reglurnar í Quidditch,“ sagði Colin 
andstuttur. 


„Er það satt að þið notið fjóra bolta? Og að tveir þeirra fljúgi 
um og reyni að slá leikmennina af kústunum?“ 


„Já, sagði Harry þunglega og hóf að útskýra hinar flóknu 
reglur Quidditchleiksins. „Þeir kallast rotarar. Það eru tveir 
varnarmenn í hverju liði sem bera kylfur til að slá rotarana af 
sínum vallarhelmingi. Fred og George Weasley eru 


varnarmenn hjá Gryffindorliðinu.“ 


„Og til hvers eru hinir boltarnir?“ spurði Colin um leið og hann 
hrasaði niður nokkrar tröppur því hann hafði starað 


opinmynntur á Harry. 


„lromlan - það er stóri rauði boltinn - gefur mörkin. Þrír 
sóknarmenn úr hvoru liði kasta henni á milli sín og reyna að 
koma henni gegnum eitt af mörkunum þremur sem eru fyrir 
endanum á vellinum - það eru þrjár háar stangir með 
hringjum efst.“ 


„Og fjórði boltinn ...“ 


„Er gullna eldingin,“ sagði Harry, „hún er mjög lítil og 
hraðfleyg og henni er mjög erfitt að ná. En leitarinn verður að 


handsama gullnu eldinguna því að Quidditchleik lýkur ekki 
fyrr en hún hefur náðst. Og sá leitari sem grípur hana ávinnur 
liðinu sínu hundrað og fimmtíu stig aukalega.“ 


„Og ert þú ekki leitari Gryffindorliðsins?“ sagði Colin með 
lotningu. 


„Jú, sagði Harry þegar þeir yfirgáfu kastalann og héldu af 
stað yfir döggvott grasið. „Og svo er það líka gæslumaðurinn. 
Hann stendur vörð um markstangirnar. Þá held ég að allt sé 
upptalið.“ 


En Colin lét spurningaflóðið hellast yfir hann alla leið niður 
aflíðandi grasflatirnar og að Quidditchvellinum. Harry tókst 
ekki að hrista hann af sér fyrr en þeir voru komnir að 
búningsklefunum. Colin kallaði á eftir honum hvellri röddu: 
„Ég fer og finn mér gott sæti, Harry!“ og flýtti sér að 
áhorfendapöllunum. 


Hinir leikmenn Gryffindorliðsins voru þegar mættir í 
búningsklefann. Oliver Wood var sá eini sem leit út fyrir að 
vera glaðvakandi. Fred og George Weasley sátu með þrútin 
augu og úfið hár við hliðina á fjórða árs nemanum Aliciu 
Spinnet sem virtist hafa dottað uppi við vegginn. Hinir 


sóknarmennirnir tveir, Katie Bell og Angelina John son, 


geispuðu hlið við hlið andspænis þeim. 


„Þarna ertu, Harry, af hverju varstu svona lengi?“ sagði Oliver 
hressilega. „Áður en við förum út á völl langar mig að segja 
ykkur sem snöggvast frá æfingaáætluninni sem ég hef verið 
að vinna að í allt sumar. Ég held að hún eigi eftir að breyta 
miklu ...“ 


Oliver hélt á lofti stórri skýringarmynd af Quidditchvelli. Á 
hana voru teiknaðar margar línur, örvar og krossar í 
mismunandi litum. Hann dró fram töfrasprotann sinn, sló 
honum létt á myndina og örvarnar byrjuðu að skríða eins og 
skordýr fram og til baka um myndina. Um leið og Oliver hóf 
ræðuna um nýju æfingaáætlunina seig höfuðið á Fred 
Weasley beint út á öxlina á Aliciu Spinnet og hann byrjaði að 
hrjóta. 


Það tók næstum tuttugu mínútur að útskýra fyrsta spjaldið, 
en það var annað spjald undir því og það þriðja þar á eftir. 
Oliver talaði og talaði þar til Harry var orðinn stjarfur. 


„Jæja,“ sagði Oliver löngu síðar svo Harry hrökk upp af 


draumórum um girnilegan morgunverðinn sem verið var að 


reiða fram Í kastalanum á þessari stundu. „Allt á hreinu? 


Einhverjar spurningar?“ 


„Ég er með eina spurningu, Oliver,“ sagði George sem hafði 
hrokkið upp af værum blundi. „Af hverju gastu ekki sagt 
okkur þetta allt í gær þegar við vorum vakandi?“ Oliver var 
ekki ánægður. 


„Hlustið nú öll vel á mig,“ sagði hann og hvessti á þau augun. 
„ið hefðum átt að vinna Quidditchbikarinn á síðasta ári. Við 
erum lang besta liðið. En því miður - vegna atburða sem ekki 
var hægt að sjá fyrir...“ 


Harry ók sér sakbitinn í sætinu. Þegar lokaleikurinn fór fram í 
fyrra hafði hann legið meðvitundarlaus í sjúkrahúsálmunni og 
það varð til þess að leikmenn Gryffindor voru einum færri og 
liðið beið sinn stærsta ósigur í þrjú hundruð ár. 


Oliver þagnaði eitt andartak til að ná stjórn á sér aftur. Hann 
var augljóslega ekki enn búinn að jafna sig á ósigrinum. 


„Í ár skulum við komast í betri þjálfun en nokkru sinni fyrr ... 
nú förum við og komum þessum leikáætlunum í 


framkvæmd!“ hrópaði Oliver, greip galdrakústinn sinn og 


gekk í fararbroddi út úr búningsklefanum. Liðið fylgdi á eftir, 
stirðbusalegt og svefndrukkið. 


Þau höfðu verið svo lengi inni í búningsklefanum að sólin var 
komin hátt á loft þó að enn lægi þokuslæðingur yfir grasinu á 
íþróttavellinum. Þegar Harry gekk inn á völlinn kom hann 


auga á Ron og Hermione á áhorfendapöllunum. 


„Ertu ekki enn búinn?“ kallaði Ron vantrúaður. 


„Ég er ekki einu sinni byrjaður,“ sagði Harry og horfði 
öfundaraugum á ristaða brauðið og marmelaðið sem Ron og 
Hermione höfðu tekið með sér úr Stóra salnum. „Oliver var að 
kenna okkur nýjar fléttur.“ 


Hann steig á bak galdrakústinum, spyrnti sér frá jörðu og 
stefndi beint upp. Svalur andvarinn, sem lék um andlit hans, 
var mun áhrifaríkari hressing en löng ræða Woods. Það var 
dásamlegt að vera kominn aftur á Quidditchvöllinn. Hann fór 
hringinn í kringum völlinn á ógnarhraða í kappi við Fred og 
George. 


„Hvaða skrítnu smellir eru þetta?“ kallaði Fred um leið og þeir 
tóku beygju með leifturhraða. 


Harry leit niður á áhorfendapallana. Colin sat í einu af efstu 
sætunum með myndavélina á lofti og smellti af í gríð og erg, 
hljóðið magnaðist undarlega á auðum íþróttavellinum. 


„Líttu hingað, Harry! Hingað!“ skrækti hann. 


„Hver er þetta?“ spurði Fred. 


„Hef ekki hugmynd,“ laug Harry og gaf í til að komast eins 
langt frá Colin og mögulegt var. 


„Hvað gengur á?“ sagði Oliver brúnaþungur um leið og hann 
sveif í áttina að þeim. „Af hverju er þessi fyrsta árs nemi að 
taka myndir? Ég kæri mig ekki um þetta. Hann gæti verið 
njósnari fyrir Slytherin að njósna um nýju æfingaáætlunina.“ 
„Hann er í Gryffindor,“ sagði Harry strax. 


„Og Slytherinkrakkarnir þurfa engan njósnara, Oliver,“ sagði 
George. 


„Af hverju segirðu það?“ spurði Oliver tortrygginn. 


„Af því að liðið er mætt á staðinn,“ sagði George og benti. 


Hópur nemenda í grænum skikkjum kom gangandi inn á 
völlinn með galdrakústa í höndunum. 


„Ég trúi þessu ekki!“ hvæsti Oliver fullur af heift. „Ég pantaði 
völlinn í dag! Þeir komast ekki upp með þetta!“ 


Wood skaust í átt til jarðar en lenti í reiði sinni harkalegar en 
hann hafði ætlað sér og riðaði örlítið þegar hann steig af 
kústinum. Harry, Fred og George komu á eftir. 


„Marcus!“ Óskraði Wood að fyrirliða Slytherin. „Þetta er 
æfingatíminn okkar! Við vöknuðum snemma í morgun! Þið 
skuluð koma ykkur af vellinum!“ 


Marcus Flint var jafnvel stærri en Wood. Svipur hans lýsti 
álfslegri kænsku þegar hann svaraði: „Nóg pláss fyrir okkur 
öll, Oliver.“ 


Angelina, Alicia og Katie voru líka komnar. Það voru engar 
stelpur í Slytherinliðinu. Liðsmennirnir stóðu þétt saman og 
störðu illskulega á Gryffindorliðið. 


„En ég pantaði völlinn!“ sagði Oliver og beinlínis frussaði af 
bræði. 


„Ég pantaði hann!“ 


„Jæja,“ sagði Marcus. „En ég er með bréf frá Snape prófessor. 
Ég, S. Snape prófessor, veiti Slytherinliðinu hér með leyfi til 
að æfa á Quidditchvellinum í dag sökum þess að liðið þarf að 
þjálfa nýjan leitara sinn.“ 


„Eruð þið komnir með nýjan leitara?“ sagði Oliver ruglaður. 
„Hvar er hann?“ 


Og sjöundi leikmaðurinn steig fram eftir að hafa staðið falinn 
á bak við hina sex tröllvöxnu leikmenn Slytherin. Það var 
lágvaxinn drengur með hæðnislegt glott á fölu, skarpleitu 
andlitinu - þetta var Draco Malfoy. 


„Ert þú ekki sonur Luciusar Malfoy?“ spurði Fred og horfði 
með óbeit á Draco. 


„Fyndið að þú skulir minnast á föður Dracos,“ sagði Flint og 
ánægjubrosið varð enn breiðara á andlitum Slytherinliðsins. 


„Leyfðu mér að sýna þér þá höfðinglegu gjöf sem hann færði 
Slytherinliðinu.“ 


Allir sjö réttu þeir fram galdrakústana sína. Sjö gljáfægðir, 
spánnýir kústar með fíngerðri, gylltri áletrun, „Nimbus 2001“, 
glitruðu í morgunsólinni fyrir framan nefin á leikmönnum 
Gryffindor. 


„Nýjasta tegundin. Var sett á markað í síðasta mánuði,“ sagði 
Marcus kæruleysislega og dustaði rykögn af kústinum sínum. 
„Hann hefur víst marga eiginleika fram yfir gömlu 2000- 
gerðina. Og gömlu Cleansweep 5-kústarnir,“ - hann brosti 
illkvittnislega til Freds og Georges sem báðir héldu á 
Cleansweep-kústum - „eru ekki til annars nýtir en að sópa 
upp föllnum leikmönnum.“ 


Sjálfsánægjubrosið breiddist út um andlitið á Draco svo að 
augun urðu að litlum rifum. 


„Nei, sjáiði,“ sagði Marcus. „Innrás.“ 


Ron og Hermione voru á leið yfir grasflötina til að athuga 
hvað gengi á. 


„Hvað er að gerast?“ spurði Ron Harry. „Af hverju eruð þið 
ekki byrjuð að spila? Og hvað er hann að gera hér?“ 


Hann horfði á Draco og varð starsýnt á nýju 
Quidditchskikkjuna sem hann klæddist. 


„Ég er nýi leitarinn fyrir Slytherinliðið, Ron,“ sagði Malfoy 
drjúgur með sig. „Við vorum að dást að galdrakústunum sem 
faðir minn keypti handa liðinu.“ 


Ron góndi opinmynntur á glæsikústana sjö sem Slytherinliðið 
hélt á lofti. 


„Flottir, ekki satt?“ sagði Draco mjúkmáll. „Kannski tekst 
Gryffindor líka að safna smágulli til að kaupa nýja kústa. Ég er 
viss um að þið gætuð selt Cleansweep 5-kústana á 
fornminjasafn og fengið gott verð fyrir þá.“ 


Slytherinliðið öskraði af hlátri. 
„Það þurfti að minnsta kosti enginn að kaupa sig inn í 


Gryffindorliðið,“ sagði Hermione hvasst. „Þeir eru í liðinu af 
því að þeir hafa hæfileika.“ 


Glottið á andliti Dracos hvarf snögglega. 


„Það var enginn að spyrja þig, litli, ógeðslegi blóðníðingurinn 
þinn,“ hrækti Draco út úr sér. 


Harry vissi um leið að Draco hafði sagt eitthvað hrikalega 
slæmt því samstundis fór allt í uppnám. Marcus varð að kasta 
sér fram fyrir Draco til að koma í veg fyrir að Fred og George 
stykkju á hann, Alicia skrækti: „Hvernig vogarðu þér!“ og Ron 
dró fram sprotann sinn og æpti: 


„Þetta færðu borgað, Draco!“ og beindi honum trylltur af reiði 
að andliti Dracos. 


Hár hvellur bergmálaði um völlinn og grænt leiftur skaust út 
úr öfugum enda á sprotanum hans Rons, hæfði hann beint í 
magann svo hann kútveltist aftur fyrir sig í grasinu. 


„Ron! Ron! Er allt í lagi með þig!“ æpti Hermione. 
Ron opnaði munninn til að segja eitthvað. Þess í stað ropaði 


hann ógurlega og nokkrir sniglar láku út úr munninum á 


honum og niður í kjöltuna. 


Slytherinliðið veltist um af hlátri. Marcus lyppaðist niður og 
hélt sér í kústinn sér til stuðnings. Draco lá á fjórum fótum og 
barði hnefunum í jörðina. Gryffindorliðið hópaðist í kringum 
Ron sem hélt áfram að ropa upp stórum, glansandi sniglum. 
Enginn virtist hafa lyst á að snerta hann. 


„Mið skulum koma honum heim til Hagrids, það er stutt 
héðan,“ sagði Harry við Hermione, sem kinkaði ákveðin kolli 
og með sameiginlegu átaki drógu þau Ron á fætur. 


„Hvað gerðist, Harry? Hvað gerðist? Er hann veikur? Getur þú 
ekki læknað hann?“ Colin kom hlaupandi úr sætinu sínu og 
dansaði í kringum þau á leið sinni út af vellinum. Ron gaf frá 
sér hátt búkhljóð og enn fleiri sniglar láku út um munninn á 
honum. 


„Naaáááá,“ sagði Colin heillaður og hóf myndavélina á loft. 
„Geturðu haldið honum kyrrum, Harry?“ 
„Farðu frá, Colin!“ sagði Harry reiðilega. Þau Harry og 


Hermione studdu Ron út af vellinum, yfir grasflatirnar og að 
jaðri skógarins. 


„Mið erum alveg að koma, Ron,“ sagði Hermione þegar þau 
komu auga á kofa skógarvarðarins. „Bráðum verður allt í lagi 
með þig - nú erum við næstum komin -“ 


Þau voru rétt komin að kofanum þegar dyrnar opnuðust, en 
það var ekki Hagrid sem birtist. Það var Gilderoy Lockhart 
sem stikaði út, þennan dag klæddist hann ljóspurpurarauðri 
skikkju. 


„Fljót, í felur hérna,“ hvíslaði Harry og dró Ron á bak við 
nálægan runna. Hermione fylgdi treglega á hæla þeirra. 


„Þetta er ekkert mál ef þú veist hvað þú ert að gera!“ sagði 
Lockhart hárri röddu við Hagrid. „Ef þú þarfnast hjálpar þá 
veistu hvar mig er að finna! Ég ætla að gefa þér eintak af 
bókinni minni. Það kemur mér á óvart að þú skulir ekki eiga 
hana - ég árita eina í kvöld og sendi til þín. Jæja, vertu sæll!“ 
Og svo strunsaði hann á brott heim að kastalanum. 


Harry beið þar til Lockhart var kominn úr augsýn áður en 
hann dró Ron út úr runnanum og að dyrunum hjá Hagrid. Þau 
börðu fast á dyrnar. 


Hagrid opnaði samstundis, mjög geðillur á svip, en það birti 
yfir honum þegar hann sá að þetta voru þau. 


„Ég er búinn að bíða eftir ykkur - komið inn, komið inn - hélt 
að Lockhart prófessor væri kannski kominn aftur -“ 


Harry og Hermione studdu Ron yfir þröskuldinn og inn í 
kofann. Kofinn var aðeins eitt herbergi með risastóru rúmi í 
einu horninu og í öðru logaði glatt í arni. Hagrid var ekki hið 
minnsta brugðið yfir sniglavandamáli Rons, sem Harry lýsti 
hraðmæltur á meðan hann aðstoðaði Ron við að setjast. 


„Betra að þeir komi upp en fari niður,“ sagði hann glaðlega 
og skellti stórri koparskál fyrir framan Ron. „Spýttu þeim nú 


öllum út, Ron.“ 


„Ég held að það sé ekki annað að gera en að bíða eftir að 
þetta hætti,“ sagði Hermione kvíðin og fylgdist með Ron sem 
sat í keng yfir skálinni. „Það er nógu erfitt að framkvæma 


4 


þessa bölvun við góð skilyrði - hvað þá með ónýtum sprota -* 


Hagrid var á þönum í kringum þau að laga te á meðan 
veiðihundurinn hans, Tryggur, slefaði yfir Harry. 


„Hvað var Lockhart að gera hérna, Hagrid?“ spurði Harry og 
klóraði Tryggi á bak við eyrun. 


„Hann var að gefa mér ráð um hvernig ætti að losa sig við 
nykra úr brunni,“ urraði Hagrid, fjarlægði hálfreyttan hana af 
borðinu og lagði tepottinn frá sér. „Eins og ég kunni það ekki. 
Svo var hann að monta sig af því að hafa hrakið einhverja 
vofu á brott. Ef það var eitt sannleiksorð í þessari sögu, skal 


ég éta ketilinn minn.“ 


Það var afar ólíkt Hagrid að gagnrýna kennara við 
Hogwartskóla og Harry leit undrandi á hann. En Hermione, 
sem nú lá óvenju hátt rómur, svaraði: „Nú held ég að þú sért 
dálítið ósanngjarn. Dumbledore prófessor fannst greinilega að 
hann væri hæfasti umsækjandinn um starfið ...“ 


„Hann var eini umsækjandinn,“ sagði Hagrid og bauð þeim 
sírópskökur af fati á meðan Ron hélt áfram að hósta upp 
sniglum svo að skvampaði í skálinni. „Og þá meina ég sá eini. 
Það er orðið erfitt að finna kennara til að kenna varnir gegn 
myrku öflunum. Það langar engan að sækja um þessa stöðu. 
Það ganga sögur um að starfinu fylgi ógæfa. Það er orðið 


4 


langt síðan nokkur kennari hefur enst í því. En segðu mér nú,' 


sagði Hagrid og hnykkti höfðinu í átt að Ron. „Á hvern var 
hann að reyna að leggja álög?“ 


„Draco kallaði Hermione eitthvað - það hlýtur að hafa verið 
eitthvað slæmt því það varð allt vitlaust.“ 


„Það var slæmt,“ sagði Ron hásri röddu og birtist undan 
borðinu, fölur og sveittur. „Draco kallaði hana blóðníðing, 
Hagrid...“ Ron hvarf aftur úr augsýn þegar ný gusa af 
sniglum braust fram. 


Hagrid virtist sárreiður. 


„Ég trúi því ekki!“ urraði hann á Hermione. 


„Það er satt,“ sagði hún. „En ég veit ekki hvað það þýðir. Ég 
skildi auðvitað að það er eitthvað mjög dónalegt...“ 


„Þetta er líklega það mest móðgandi sem hægt er að láta út 
úr sér,“ stundi Ron sem birtist aftur. „Blóðníðingur er 
reglulega andstyggilegt orð sem notað er yfir þá sem eru af 
Muggaættum - þú veist, þeir sem eiga foreldra sem geta ekki 
galdrað. Sumir galdramenn - eins og í fjölskyldunni hans 
Dracos - halda að þeir séu betri en allir aðrir því þeir séu með 


svokallað hreint blóð.“ Hann ropaði lágt og lítill snigill féll í 
útréttan lófa hans. Hann fleygði honum í skálina og hélt 
áfram: 


„Ég meina, við hin vitum að þetta skiptir ekki neinu máli. 
Sjáðu Neville Longbottom - hann hefur hreint blóð en veit 
varla hvað snýr upp eða niður á seiðpotti.“ 


„Og það finnst ekki sá galdur sem hún Hermione okkar getur 
ekki beitt,“ sagði Hagrid með stolti og Hermione roðnaði eins 
og tómatur. 


„Þetta er andstyggilegt skammaryrði,“ sagði Ron og strauk 
sveitt ennið með skjálfandi hendi. „Óhreint blóð og hreint 
blóð. Þetta er fáránlegt. Nú til dags eru flestir galdramenn 
með blandað blóð hvort sem er. Ef við hefðum ekki gifst 
Muggum hefðum við dáið út.“ Hann kúgaðist og hvarf aftur úr 
augsýn. 


„Ekki álasa ég þér fyrir að reyna að leggja á hann álög, Ron,“ 
sagði Hagrid hárri röddu til að yfirgnæfa skvampið í 
sniglunum sem skullu ofan í skálina. „En kannski var það ekki 
svo slæmt að sprotinn þinn skyldi skjóta aftur úr sér. Annars 
hefðum við örugglega mátt búast við Luciusi Malfoy hingað í 


skólann til að klaga þig. Þú komst þér að minnsta kosti ekki í 


nein vandræði.“ 


Harry langaði að benda á að það væri ekki hægt að lenda í 
mikið verri vandræðum en Ron að æla öllum þessum sniglum, 
en hann gat það ekki; sírópskökurnar hans Hagrids höfðu límt 


saman á honum kjálkana. 


„Harry,“ sagði Hagrid eins og hann hefði skyndilega fengið 
hugdettu. „Er það satt sem ég heyrði? Ég frétti að þú værir 
farinn að dreifa árituðum myndum af þér. Af hverju hef ég 
ekki fengið neina?“ Æfur af reiði losaði Harry kjálkana upp úr 


sírópinu. 


„Ég hef ekki verið að gefa áritaðar myndir,“ sagði hann 
æstur. „Ef Lockhart er enn að breiða út kjaftasögur ...“ En þá 
sá hann að Hagrid var hlæjandi. 


„Ég er bara að grínast,“ sagði hann og klappaði Harry 
vingjarnlega á bakið svo að hann datt fram fyrir sig með 
andlitið ofan í borðið. „Ég veit vel að þú mundir aldrei gera 
neitt svoleiðis. Ég sagði Lockhart að þú þyrftir þess ekki. Þú 
værir frægari en hann án þess að þú þyrftir að hafa nokkuð 
fyrir því.“ 


„Það hefur honum væntanlega ekki líkað,“ sagði Harry og 
settist upp og neri hökuna. 


„Nei, það held ég alveg örugglega ekki,“ sagði Hagrid með 
glampa í augum. „Og svo sagði ég honum að ég hefði aldrei 
lesið neina af bókunum hans og þá ákvað hann að fara. 
Sírópsköku, Ron?“ bætti hann við þegar Ron birtist á ný. 


„Nei, takk,“ sagði Ron veiklulega. „Ég tek ekki áhættuna.“ 


„Nú skuluð þið koma og sjá hvað ég er að rækta,“ sagði 
Hagrid þegar Harry og Hermione höfðu tæmt tebollana sína. 


Í litla matjurtagarðinum fyrir aftan kofann hans Hagrids óx 
tylft af þeim stærstu graskerjum sem Harry hafði augum litið. 
Hvert þeirra var á stærð við risavaxinn hnullung. 


„Þau spretta vel, finnst ykkur ekki?“ sagði Hagrid glaðlega. 
„Þau verða notuð á hrekkjavökunni ... þá ættu þau að vera 


orðin nógu stór.“ 


„Á hverju hefurðu eiginlega alið þau?“ spurði Harry. 


Hagrid leit um öxl til að fullvissa sig um að enginn væri að 
hlusta. „Ja, ég hef aðeins ... þú veist... hjálpað til...“ 


Harry tók eftir að bleika regnhlífin hans Hagrids hallaðist upp 
að bakhlið kofans. Harry hafði lengi haft grun um að þessi 
regnhlíf væri ekki öll þar sem hún var séð; raunar hafði hann 
það sterklega á tilfinningunni að þetta væri gamli 
skólasprotinn hans Hagrids í dulargervi. Hagrid mátti ekki 
galdra. Hann hafði verið rekinn úr Hogwartskóla á þriðja ári 
en Harry vissi enn ekki ástæðuna - ef hann minntist á það 
ræskti Hagrid sig og varð á dularfullan hátt heyrnarlaus þar til 
talið barst að einhverju öðru. 


„Ítroðslugaldur, ekki satt?“ sagði Hermione með samblandi af 
vanþóknun og ánægju í röddinni. „Já, þér hefur tekist vel upp 
með þau.“ 


„Það sama sagði litla systir þín,“ sagði Hagrid og kinkaði kolli 
til Rons. „Hitti hana í gær.“ Hann gaut augunum á Harry. „Hún 
sagðist vera að skoða sig um á skólalóðinni en ég er viss um 
að hún vonaðist til að hitta einn ákveðinn mann heima hjá 
mér.“ Hann blikkaði Harry. 


„Ég býst ekki við að hún myndi segja nei við áritaðri ...“ 


„0, þegiðu nú,“ sagði Harry. Ron sprakk úr hlátri og sniglum 
rigndi yfir garðinn. 


„Passaðu þig!“ æpti Hagrid og dró Ron í burt frá hinum 
hjartfólgnu graskerjum. 


Það styttist í hádegismatinn og þar sem Harry hafði ekki 
borðað neitt nema sírópsköku frá því í dögun var hann orðinn 
óþreyjufullur að komast upp í skóla í mat. Þau kvöddu Hagrid 
og gengu aftur upp að kastalanum. Ron hikstaði einstaka 
sinnum en aðeins tveir mjög litlir sniglar komu upp úr honum. 


Þau voru varla komin inn í svalan forsalinn þegar kallað var á 
drengina hárri röddu: „Þarna eruð þið, Harry - Ron.“ 
McGonagall prófessor kom gangandi til þeirra ströng á svip. 
„Þið takið út refsingu ykkar í kvöld.“ 


„Hvað eigum við að gera, prófessor?“spurði Ron kvíðinn og 
reyndi að bæla niður ropa. 


„Þú átt að fægja silfrið í minjagripaherberginu með herra 
Filch,“ sagði McGonagall prófessor. „Og þú notar enga galdra, 
Ron - þetta verður púl.“ 


Ron svelgdist á. Húsvörðurinn, Argus Filch, var fyrirlitinn af 


öllum nemendum skólans. 


„Og þú, Harry, átt að aðstoða Lockhart prófessor við að svara 
aðdáendabréfum,“ sagði McGonagall prófessor. 


„Ó, n... prófessor, má ég ekki fægja silfur líka?“ spurði Harry 


örvæntingarfullur. 


„Ég held nú síður,“ sagði McGonagall og lét brýnnar síga. 
„Lockhart prófessor bað sérstaklega um þig. Stundvíslega 
klukkan átta.“ 


Harry og Ron lötruðu ákaflega niðurdregnir inn í Stóra sal, 
Hermione kom á hæla þeirra með ja-þið-brutuð-nú-einu-sinni- 
reglurnar-svipinn. Harry missti næstum matarlystina við 
þessar skipanir frá McGonagall prófessor. Báðum fannst sitt 
hlutskipti hið versta. 


„Filch á eftir að halda mér þarna í alla nótt,“ sagði Ron 
þunglega. 


„Enga galdra! Það eru örugglega fleiri en hundrað bikarar í 
herberginu. Ég er svo lélegur í Muggahreingerningu.“ 


„Ég væri sko til í að skipta við þig,“ sagði Harry tómlega. „Ég 
er í góðri þjálfun eftir vistina hjá Dursleyfjölskyldunni. En að 
svara aðdáendabréfum Lockharts ... hann er algjör martröð, 
þessi maður ...“ Þetta laugardagssíðdegi flaug frá þeim; 
klukkuna vantaði allt í einu ekki nema fimm mínútur í átta. 
Harry dróst áfram eftir ganginum á annarri hæð þar sem 
Lockhart var með skrifstofu. Hann gnísti tönnum og barði að 


dyrum. 


Hurðinni var samstundis svipt upp. Lockhart stóð í dyrunum 
og sendi honum ljómandi bros. 


„Ó, kemur litli þorparinn!“ sagði hann. „Komdu inn, Harry, 


komdu inn ...“ 


Kertaljósin brugðu birtu á óteljandi innrammaðar myndir af 
Lockhart á veggjunum. Nokkrar þeirra voru meira að segja 
áritaðar. Á skrifborðinu hans lá stór hrúga af myndum. 


„Þú mátt skrifa utan á umslögin!“ sagði Lockhart við Harry 
eins og það væri einstök skemmtun. „Fyrsta bréfið er til 
Gladysar Gudgeon, Guð blessi hana - einlægur aðdáandi ...“ 


Mínúturnar snigluðust áfram. Harry lét masið í Lockhart sem 
vind um eyru þjóta en muldraði annað slagið: „Unumm“ og 
„einmitt“ og „jaaá“. Stöku sinnum heyrði hann þó setningar á 
borð við: „Frægðin er fláráður félagi, Harry,“ eða „Orðstír deyr 


aldrei þeim er sér góðan getur, mundu það.“ 


Kertin brunnu niður og flöktandi ljósið varpaði dansandi 
skuggum á hin mörgu andlit Lockharts sem horfðu á hann. 
Harry hripaði niður heimilisfang Veronicu Smethley með 
aumri hendi á þúsundasta umslagið. Ég hlýt að mega fara 
bráðum, hugsaði Harry niðurdreginn, gerðu það, láttu þessu 


vera lokið ... 


Skyndilega heyrði hann eitthvað - eitthvað allt annað en 
snarkið í uppbrunnum kertunum eða endalaust þvaðrið í 


Lockhart um aðdáendur. 


Það var rödd; rödd sem frysti blóð í æðunum, rödd sem var 
full af hræðilegri illsku. 


„Komdu ... komdu til mín ... Láttu mig rífa þig á hol... Láttu 
mig tæta þig í mig ... Láttu mig drepa þig ...“ 


Harry hrökk í kút svo að stór, fölblá blekklessa lagðist yfir 
heimilisfang Veronicu Smethley. 


„Ha?“ sagði hann hárri röddu. 


„Já, þetta er ótrúlegt!“ sagði Lockhart. „Heila sex mánuði í 
efsta sæti á metsölulistanum! Það slær öll met!“ 


„Neil,“ sagði Harry örvæntingarfullur. „Þessi rödd!“ 


„Rödd?“ sagði Lockhart undrandi. „Hvað áttu við?“ 


„Þessi rödd - röddin sem sagði - heyrðirðu það ekki?“ 
Lockhart horfði forviða á Harry. 


„um hvað ertu að tala, Harry? Ertu orðinn dálítið syfjaður? Ja, 
hérna - sjáðu bara hvað klukkan er orðin! Við erum búnir að 
vera hérna í næstum fjóra tíma! Ég hefði aldrei trúað því - 
tíminn hefur svo sannarlega flogið frá okkur, ha?“ 


Harry svaraði engu. Hann lagði grannt við hlustir í von um að 
heyra röddina aftur, en ekkert heyrðist nema fjasið í Lockhart 
um að hann gæti ekki búist við svona lúxusmeðferð næst 
begar honum yrði refsað. Harry kom dasaður út af 
skrifstofunni. 


Klukkan var orðin svo margt að setustofa Gryffindor var 
næstum mannlaus. Harry fór beint upp í svefnsalinn. Ron var 
ekki kominn aftur. Harry klæddi sig í náttfötin, skreið upp í 
rúm og beið. Hálftíma síðar birtist Ron og hélt varfærnislega 
um hægri handlegginn þegar hann læddist inn í myrkvað 
herbergið. Sterk lykt af fægilegi lagðist yfir herbergið. 


„Vöðvarnir á mér eru allir bólgnir,“ stundi hann og lét sig falla 
ofan í rúmið. „Hann lét mig fægja Quidditchbikarinn fjórtán 
sinnum áður en hann varð ánægður. Svo fékk ég annað 
sniglakast yfir alla verðlaunaskildina fyrir sérstakt framlag til 
skólans. Það tók óratíma að þvo slímið af ... Hvernig var hjá 
Lockhart?“ 


Harry sagði Ron frá því sem gerst hafði um kvöldið, í lágum 
hljóðum til að vekja ekki Neville, Dean og Seamus. 


„Og sagðist Lockhart ekki hafa heyrt neitt?“ sagði Ron. Harry 
sá að hann hleypti brúnum í tunglsljósinu. „Heldurðu að hann 
hafi logið því? En ég skil þetta ekki - jafnvel ósýnileg vera 
hefði þurft að opna dyrnar.“ 


„Ég veit það,“ sagði Harry, skreið undir sængina sína og 
starði upp í rúmhimininn. „Ég skil þetta heldur ekki.“ 


Áttundi kafli 


Dánardagsveislan 


Októbermánuður bar með sér raka og kulda sem smaug eftir 
jörðinni og inn í kastalann. Hjúkrunarkonan, fröken Pomfrey, 
átti annríkt vegna skyndilegrar kvefsóttar sem hrjáði 
starfsfólk og nemendur. Piparm ixtúran hennar verkaði 
undravel, enda þótt reykjarstrókar liðu úr eyrum þeirra sem 
hana drukku í nokkra klukkutíma á eftir. Ginny Weasley hafði 
verið dálítið guggin svo að Percy neyddi hana til að taka 
mixtúruna inn. Það var engu líkara en höfuðið á henni stæði í 
ljósum logum þegar reykjarstrókarnir liðuðust undan líflegu 
hárinu. 


Dögum saman buldu regndropar á stærð við byssukúlur á 
kastalagluggunum. Yfirborð vatnsins hækkaði, blómabeðin 
urðu að forarleðju og graskerin hans Hagrids þöndust út og 
voru nú á stærð við garðskyli. Þetta varð þó ekki til að draga 
úr eldmóði Olivers Wood og æfingar voru haldnar reglulega. 
Því var Harry gegndrepa og forugur upp fyrir haus á leið til 


baka í Gryffindorturn, síðdegis einn storma saman laugardag 
- nokkrum dögum fyrir hrekkjavökuna. 


Þetta hafði ekki verið sérlega ánægjuleg æfing og rokið og 
rigningin bættu ekki úr skák. Fred og George höfðu verið að 
njósna um Slytherinliðið og séð með eigin augum hvað 
Nimbus 2001 fór hratt yfir. Þeir sögðu að það væri engu líkara 
en Slytherinliðið væri orðið að sjó grænleitum eldingum sem 
flygju svo hratt að þær væru varla greinanlegar með berum 


augum. 


Þegar Harry staulaðist áfram eftir auðum ganginum gekk 
hann fram á einhvern sem virtist alveg jafn annars hugar og 
hann sjálfur. Næstum hauslausi Nick, Gryffindordraugurinn, 
stóð og starði niðurdreginn út um gluggann og muldraði 
eitthvað fyrir munni sér: „... uppfylli ekki kröfur þeirra ... varla 
hálfur þumlungur ...“ „Halló, Nick,“ sagði Harry. 


„Halló, halló,“ sagði Næstum hauslausi Nick, hrökk við og leit 
í kringum sig. Hann bar glæsilegan fjaðrahatt á síðum 
slöngulokkunum og var klæddur aðskornum jakka með háum 
pípukraga, sem huldi þá staðreynd að hálsinn var nærri 
algjörlega skilinn frá bolnum. Hann var fölur eins og 


reykjarslæða og Harry sá beint í gegnum hann út í húmið og 
hellirigninguna fyrir utan. 


„Þú hefur einhverjar áhyggjur, Harry,“ sagði Nick og braut 
saman gegnsætt bréf um leið og hann talaði og stakk því inn 
undir aðskorinn jakkann. 


„Líka þú,“ sagði Harry. 


„Ó, það ...“ Næstum hauslausi Nick veifaði þokkafullri hendi. 
„Það skiptir ekki máli... mig langaði svo sem ekkert til að 
vera með ... fannst að ég ætti að sækja um... en ég uppfylli 
greinilega ekki kröfurnar ...“ 


Þrátt fyrir kæruleysislega röddina var hann bitur á svip. 


„En fyndist þér ekki,“ braust allt í einu upp úr honum og hann 
dró bréfið aftur upp úr vasanum, „að sá sem hefur fengið 
fjörutíu og fimm högg á hálsinn með bitlausri exi ætti rétt á 
að taka þátt í veiðum hinna hauslausu?“ 


„Ja — jú,“ sagði Harry sem átti greinilega að vera þessu 
samþykkur. 


„Ég meina, ég hefði auðvitað helst viljað að þetta hefði verið 
gert á snyrtilegan og fljótlegan hátt og höfuðið hefði verið 
höggvið almennilega af, ég meina, það hefði verið langtum 
sársaukaminna og ég hefði ekki orðið fyrir háði og spotti. 
Hvað um það...“ Næstum hauslausi Nick hristi bréfið úr 
brotinu og las reiðilega: 


Við getum aðeins samþykkt þá veiðimenn, 

sem hafa misst höfuð sitt að fullu. 

Þér hljótið að skilja að annars er ekki mögulegt 

fyrir meðlimi að taka þátt í veiðiathöfnum eins 

og hausakasti á hestbaki og hausa-ati. 

Mér þykir það því mjög leitt að þurfa að tilkynna 
yður að þér uppfyllið ekki kröfur okkar. 

Með bestu kveðjum, herra Patrick Delaney-Podmore. 


Næstum hauslausi Nick tróð bréfinu bálreiður í vasann. 


„Hálfur þumlungur af húð og ein sin sem halda höfðinu á 
bolnum, Harry! Flestum þætti það gott og blessað, en nei, 
nei, það er ekki nóg fyrir hinn fullkomlega afhausaða 
Podmore.“ 


Næstum hauslausi Nick dró andann djúpt nokkrum sinnum og 
sagði svo mun rólegri: „Jæja - hvað er að angra þig? Er 
eitthvað sem ég get gert fyrir þig?“ 


„Nei,“ svaraði Harry. „Ekki nema þú vitir hvar við getum náð í 
sjö Ókeypis Nimbus 2001 fyrir leikinn gegn Sly...“ 


Rödd hans drukknaði í háværu mjálmi sem átti sér upptök 
einhvers staðar við fætur hans. Hann leit niður og starði inn í 
tvö gul augu sem minntu á ljósker. Þetta var Frú Norris, gráa, 
grindhoraða læðan sem húsvörðurinn Argus Filch átti og 
notaði sem eftirlitsfulltrúa í enda lausri baráttu sinni við 


nemendur. 


„Þú ættir að koma þér héðan, Harry,“ sagði Nick fljótmæltur. 


„Filch er ekki í góðu skapi ... hann er með flensuna og 
einhverjir þriðja árs nemendur klíndu óvart froskaheilum á allt 
loftið í dýflissu númer fimm. Hann er búinn að vera að þrífa í 


allan morgun og ef hann sér þig ata allt út hérna...“ 


„Það er rétt,“ sagði Harry og hörfaði undan ásakandi 
augnaráði Frú Norris, en var ekki nógu fljótur. Eitthvert 
dularfullt afl virtist tengja Argus Filch við ógeðslega köttinn 


hans því að hann ruddist skyndilega fram úr veggtjöldunum, 
Harry á hægri hönd, másandi og blásandi og skimaði trylltum 
augum Í kringum sig í leit að syndaselnum. 


Hann var með þykkan, köflóttan ullartrefil vafinn um höfuðið 
og nefið var óvenju rauðleitt. 


„Skítur!“ æpti hann og gnísti tönnum. Augun stóðu 
óhugnanlega á stilkum þegar hann benti á forarpollinn sem 
hafði lekið úr æfinga skikkju Harrys. „Skítur og drulla úti um 
allt! Ég er búinn að fá nóg, skal ég láta þig vita! Komdu með 
mér, Harry!“ 


Harry veifaði Næstum hauslausa Nick dapurlega í 
kveðjuskyni, elti Argus Filch til baka niður stigann og bætti 
um leið við forarslóðina á gólfinu. 


Harry hafði aldrei komið inn á skrifstofu Argusar áður. Það var 
staður sem flestir nemendurnir forðuðust. Þetta var sóðalegt, 
gluggalaust herbergi, lýst upp með einum olíulampa sem 
hékk niður úr lágu loftinu. Daufur þefur af steiktum fiski lá í 
loftinu. Skjalaskápar úr viði stóðu meðfram veggjunum. Harry 
sá að þeir innihéldu, eftir merkispjöldunum að dæma, 
upplýsingar um alla nemendur sem Argus hafði refsað. Fred 


og George Weasley höfðu heila skúffu út af fyrir sig. Gljáfægt 
safn af keðjum og handjárnum hékk á veggnum fyrir aftan 
skrif borðið. Það var altalað að Argus væri stöðugt að 
grátbiðja Dumbledore um að fá að hengja óþæga nemendur 
upp Í loftið á ökklunum. 


Arqus greip fjaðurstaf úr krukku á borðinu og rótaði í 
skrifborðinu í leit að pergamentti. 


„Skítur alls staðar,“ muldraði hann reiðilega, „risastórar, 
sjóðheitar drekahorklessur ... froskaheilar ... rottuinnyfli ... ég 
er búinn að fá nóg af þessu... þér verður refsað ... hvar er 
eyðublaðið ... já... þarna...“ 


Hann náði í stóra rúllu af pergamenti úr skrifborðsskúffunni, 
breiddi úr henni fyrir framan sig og dýfði löngum, svörtum 
fjaðurstafnum í blekbyttuna. 

„Nafn ... Harry Potter. Afbrot ...“ 


„Þetta var bara pínulítil leðja!“ sagði Harry. 


„Í þínum augum er þetta bara pínulítil leðja, drengur minn, en 


ég þarf að leggja á mig aukalega hreingerningu í 


klukkutíma!“ hrópaði Filch og ógeðfelldur dropi skalf fremst á 
þrútnu nefinu. „Afbrot ... svívirðing við kastalann ... tillaga að 


refsingu ...“ 


Filch þerraði rennslið úr nefinu og horfði illgirnislega út undan 
sér á Harry sem hélt niðri í sér andanum meðan hann beið 


þess að dómurinn félli. 


En um leið og Filch bjó sig undir að skrá refsinguna kom 
gríðarlegt högg á loftið á skrifstofunni svo að olíulampinn lék 
á reiðiskjálfi. 


„Peeves!“ öskraði Filch og fleygði frá sér fjaðurstafnum í 
ofsabræði. „Í þetta skiptið næ ég þér, ég næ þér!“ 


Og án þess að líta á Harry hljóp Filch óðslega út úr 
skrifstofunni með Frú Norris á hælunum. 


Peeves var ærsladraugur skólans, glottandi plága sem 
flögraði um skólann en líf hans og yndi var að valda skaða og 
böli. Harry líkaði ekkert sérlega vel við Peeves en hann gat 
ekki annað en verið honum þakklátur á þessari stundu. Hvað 
sem hann hafði gert af sér núna (og það var engu líkara en 


hann hefði eyðilagt heilmikið í þetta sinn) yrði vonandi til 
þess að Filch gleymdi Harry. 


Harry fannst að hann ætti ef til vill að bíða eftir að Filch kæmi 
til baka svo að hann lét fallast í mölétinn stól við skrifborðið. 
Á því var aðeins eitt fyrir utan hálfútfyllt eyðublaðið: stórt 
gljáandi og purpurarautt umslag með silfruðum stöfum. Harry 
leit snöggt til dyra til að gá hvort Filch væri nokkuð á leiðinni 
til baka, tók upp umslagið og las: 


Hraðgaldrar 


Bréfaskóli í göldrum fyrir byrjendur. 


Harry opnaði umslagið áhugasamur og dró út blað úr 
pergamenti. Þar stóð skrifað silfruðum, bogadregnum stöfum: 


Finnst þér þú vera utangátta í heimi nútímagaldra? Reynirðu 
að koma þér undan því að framkvæma einfalda galdra? Hefur 


þér verið strítt vegna lélegra töfrabragða? 


Það er hægt að ráða bót á því! 


Hraðgaldrar: Glænýtt, öruggt, árangursríkt og auðvelt 
námskeið. Hundruð galdramanna og norna hafa haft gagn og 
gaman af hraðgaldraaðferðinni! 


Frú 2. Nettles frá Topsham skrifar: 


„Ég átti orðið erfitt með að muna töfraþulur og öll fjölskyldan 
gerði grín að töfradrykkjunum mínum! En eftir að ég lauk 
hraðgaldranámskeiðinu er ég orðin miðpunkturinn í öllum 
veislum og vinir mínir grátbiðja mig um uppskriftina að 
leifturdrykknum mínum!“ 


Seiðkarlinn D.). Prod frá Didsbury segir: 


„Konan mín var vön því að hæðast að lítilfjörlegu göldrunum 
mínum, en þegar ég var búinn að vera mánuð á ykkar 
frábæra námskeiði tókst mér að breyta henni í jakuxa! 


Takk fyrir hjálpina, Hraðgaldrar!“ 


Harry blaðaði heillaður í gegnum allt sem eftir var í 
umslaginu. Hvers vegna í ósköpunum langaði Filch á 
hraðgaldranámskeið? Gat þetta þýtt að hann væri ekki 
raunverulegur galdramaður? Harry var að lesa fyrsta kafla: 


„Hvernig halda ber á töfrasprota (nokkrar hagnýtar 
leiðbeiningar)“ þegar hann heyrði á þungu fótatakinu fyrir 
utan að Filch var á leiðinni til baka. Harry tróð 
pergamentsblöðunum aftur í um slagið og fleygði því á borðið 
um leið og dyrnar opnuðust. 


Filch virtist sigri hrósandi. 


„Þessi huliðsskápur var geysilega verðmætur,“ sagði hann 
fjörlega við Frú Norris. „Í þetta skiptið náum við Peeves, yndið 
mitt...“ 


Hann leit á Harry og síðan hvörfluðu augu hans að 
hraðgaldraumslaginu en nú var um seinan fyrir Harry að átta 
sig á því að það lá langt frá þeim stað þar sem það hafði 


verið. 

Gráfölt andlitið á Filch varð purpurarautt. Harry bjó sig undir 
æðiskast. Filch haltraði að skrifborðinu sínu, þreif umslagið og 
henti því ofan í skúffu. 


„Ertu búinn að... Lastu ...?“ stamaði hann. 


„Nei,“ laug Harry í flýti. 


Filch neri saman beinaberum höndunum. 


„Ef mig grunaði að þú hefðir lesið einka ... ekki það að ég eigi 
þetta ... heldur vinur minn ... það er nú svo... samt sem áður 


4 


Harry starði dauðhræddur á hann. Filch hafði aldrei verið eins 
brjálæðislegur á svipinn. Augun stóðu út úr höfðinu á honum, 
taugakippir voru í annarri slapandi kinninni og ekki bætti 
köflótti trefillinn úr skák. 


„Gott og vel... farðu og ekki eitt orð .... ekki svo að skilja, ef 
þú hefur ekki lesið ... farðu nú, ég verð að skrifa skýrslu um 
Peeves... farðu ...“ 


Harry hentist út úr skrifstofunni, eftir ganginum og upp 
stigann, furðu lostinn yfir heppni sinni. Það hlaut að vera 


skólamet að sleppa út úr skrifstofunni hans Filch án refsingar. 


„Harry, Harry! Tókst þetta?“ 


Næstum hauslausi Nick kom svífandi út úr kennslustofu. Fyrir 
aftan hann sá Harry sprekin úr stórum, svörtum og gylltum 
skáp sem virtist hafa dottið úr mikilli hæð. 


„Ég taldi Peeves á að brjóta hann beint fyrir ofan skrifstofuna 
hjá Filch,“ sagði Nick ákafur. „Datt í hug að það myndi rugla 


hann í ríminu ...“ 


„Varst það þú?“ sagði Harry þakklátur. „Já það virkaði alveg, 
ég fékk ekki einu sinni áminningu. Takk, Nick!“ 


Þeir gengu saman af stað eftir ganginum. Næstum hauslausi 
Nick hélt enn á neitunarbréfinu frá herra Patrick Podmare. 


„Ég vildi óska að ég gæti gert eitthvað fyrir þig út af veiðum 
hinna hauslausu,“ sagði Harry. 


Næstum hauslausi Nick snarstansaði svo að Harry gekk beint 
í gegnum hann. Hann vildi að hann hefði látið það ógert - það 
var eins og að stíga undir ískalda sturtu. 


„En það er dálítið sem þú getur gert fyrir mig,“ sagði Nick 
ákafur. „Harry, væri það til of mikils mælst... nei, þú myndir 
ekki vilja ...“ „Hvað er það?“ spurði Harry. 


„Ja, á þessari hrekkjavöku á ég fimm hundruð ára 
dánarafmæli,“ sagði Næstum hauslausi Nick og rétti úr sér 


virðulegur í fasi. 


„Ó,“ sagði Harry og vissi ekki hvort hann átti að samhryggjast 
honum eða óska til hamingju. „Einmitt.“ 


„Ég ætla að halda veislu í einni af rúmgóðu dýflissunum. Vinir 
mínir koma hvaðanæva frá öllu landinu. Það væri mér svo 
mikill heiður ef þú vildir koma. Herra Ron Weasley og ungfrú 
Hermione Granger eru auðvitað hjartanlega velkomin líka ... 
en ég býst við að þú viljir heldur fara á skólahátíðina?“ Hann 
horfði á Harry með kvíða blandinni eftirvæntingu. 


„Nei,“ flýtti Harry sér að segja, „ég kem...“ 


„Elsku drengurinn! Harry Potter, í dánardagsveisluna mína! 
Og“ - hann hikaði spenntur á svip - „heldurðu að þú gætir 
hugsanlega minnst á það við herra Patrick hvað þér finnst ég 
ógnvekjandi og áhrifamikill?“ 


„Að ... að sjálfsögðu,“ sagði Harry. Næstum hauslausi Nick 
ljómasði. 


„Dánardagsveisla?“ sagði Hermione áköf þegar Harry var 
loksins búinn að skipta um föt og kominn til þeirra í 
setustofuna. „Ég þori að veðja að það eru ekki margir lifandi 
sem geta sagt að þeir hafi farið í svoleiðis veislu - þetta 
verður frábært!“ 


„Af hverju skyldi einhvern langa til að halda upp á daginn 
sem hann dó?“ sagði Ron sem var bara hálfnaður með 
töfradrykkjaverkefnið sitt og orðinn frekar geðvondur. „Það 
hljómar ansi dapurlegt ...“ 


Regnið buldi enn á rúðunum, sem voru orðnar bleksvartar 
vegna dimmunnar úti fyrir, en innandyra ríkti birta og 
glaðværð. Arineldurinn sló bjarma á fjölmarga, þéttsetna 
hægindastóla þar sem fólksat, las, talaði og leysti 
heimaverkefni sín en Fred og George Weasley reyndu að finna 
út hvað gerðist ef salamöndru væri gefinn flugeldur að éta. 
Fred hafði „bjargað“ appelsínurauðri, eldskærri eðlunni út úr 
kennslustund í umönnun galdraskepna og nú kraumaði hún 
hægt á borði umkringd hópi af forvitnu fólki. 


Harry ætlaði að fara að segja Ron og Hermione frá Filch og 
hraðgaldranámskeiðinu en þá skaust salamandran allt í einu 


upp í loftið með hvissi og neistaflugi og hringsnerist 
stjórnlaust um herbergið. Þegar hann sá salamöndruna forða 
sér inn Í arineldinn, spúandi litlum stjörnum með tilheyrandi 
sprengingum, og Percy öskra sig hásan á Fred og George, 
gleymdi hann öllu um Filch og hraðgaldraumslagið. 


Þegar hrekkjavakan rann upp iðraðist Harry þess að hafa í 
fljótfærni sinni lofað að fara í dánardagsveisluna. Allir hinir í 
skólanum voru farnir að hlakka til hrekkjavökuveislunnar. 
Stóri salurinn hafði verið skreyttur eins og venjulega með 
lifandi leðurblökum, gríðarstór grasker Hagrids höfðu verið 
skorin út sem ljósker sem voru orðin svo stór að í hverju 
þeirra hefðu rúmast þrír menn og það gekk orðrómur um að 
Dumbledore hefði pantað hóp af dansandi beinagrindum til 
að sjá um skemmtiatriðin. 


„Loforð er loforð,“ sagði Hermione áminnandi. „Þú lofaðir að 


mæta í dánardagsveisluna.“ 


Klukkan sjö gengu Harry, Ron og Hermione því beint framhjá 
dyrunum að Stóra salnum, sem var þéttsetinn fólki og ljómaði 
lokkandi í skini kertaljósa og gulldiska, og héldu í staðinn í 
áttina að dýflissunum. 


Leiðin að veislu Næstum hauslausa Nicks hafði líka verið 
vörðuð kertum þótt ekki væru þau upplífgandi tilsýndar: Þetta 
voru löng, mjó, kolsvört kerti sem brunnu með skærum, 
bláum loga og vörpuðu daufri og draugalegri birtu á andlit 
þeirra. Hitastigið fór lækkandi við hvert skref sem þau tóku. 
Harry var farinn að skjálfa og vafði skikkjunni sinni betur að 
sér. Skyndilega heyrði hann hljóð sem var líkast því að 
þúsund neglur klóruðu í risastóra skólatöflu. 


„Á þetta að heita tónlist?“ hvíslaði Ron. Þau beygðu fyrir horn 
og sáu Næstum hauslausa Nick standa í dyragætt sem var 
hulin svörtum flauelstjöldum. 


„Kæru vinir,“ sagði hann dapurlega. „Velkomin, velkomin ... 
en ánægjulegt að þið sáuð ykkur fært að mæta ...“ 


Hann þreif af sér fjaðrahattinn og bauð þeim inn fyrir með 
djúpri hneigingu. 


Þetta var ótrúleg sjón. Dýflissan var full af beinhvítum, 
hálfgegnsæjum verum sem flestar liðu um þéttskipað 
dansgólfið. Hljómsveitin stóð uppi á háum palli skreyttum 
svörtum tjöldum og lék á þrjár sagir sem gáfu frá sér 
hræðileg, skerandi hljóð. Yfir höfðum þeirra var ljósakróna 


með þúsund svörtum kertum sem varpaði frá sér 
miðnæturbláum bjarma. Gufa leið frá vitum þeirra; þetta var 
eins og að stíga inn í frystiskáp. 


„Eigum við að líta í kringum okkur?“ stakk Harry upp á. Hann 
langaði til að fá yl í fæturna. 


„Passaðu þig á því að ganga ekki í gegnum neinn,“ sagði Ron 
taugaóstyrkur og þau lögðu af stað kringum dansgólfið. Þau 
fóru framhjá hópi af drungalegum nunnum, tötralegum manni 
í hlekkjum og feita ábótanum, kátum Hufflepuffdraugi, sem 
stóð á tali við riddara með ör í gegnum höfuðið. Það kom 
Harry ekki á óvart að sjá hina draugana halda sig fjarri 
Blóðuga baróninum sem var grindhoraður og starandi 
draugur frá Slytherinheimavistinni, allur þakinn silfurslegnum 


blóðslettum. 


„Ó nei,“ sagði Hermione og nam skyndilega staðar. „Snúum 
við - snúum við. Ég nenni ekki að tala við Völu væluskjóðu ...“ 
„Hverja?“ spurði Harry um leið og þau beygðu í aðra átt. 


„Hún gengur aftur á einu af stelpnaklósettunum á fyrstu 
hæðinni,“ sagði Hermione. 


„Gengur hún aftur á klósetti?“ 


„Já, það er búið að vera bilað allt árið af því að hún er 
eilíflega að fá brjálæðisköst svo það er allt á floti. Ég fer aldrei 
þangað ef ég kemst hjá því. Það er hrikalegt að reyna að 
pissa með hana vælandi yfir sér...“ 


„Sjáið þið, þarna er matur!“ sagði Ron. 


Hinum megin í dýflissunni var búið að koma fyrir borði sem 
var líka hulið svörtum flauelsdúk. Þau hröðuðu sér að borðinu 
en snarstönsuðu skelfingu lostin. Lyktin var viðbjóðsleg. 
Stórum, rotnandi fiskum hafði verið raðað á fallega 
silfurbakka og brunnum kökum, sem líktust kolamolum, 
hrúgað á diska. Þarna var úldin blóðpylsa, osta bakki loðinn af 
grænni myglu og í öndvegi var gríðarstór, grá kaka sem var 
eins og legsteinn með tjörukenndum kremstöfum sem 


mynduðu þessi orð: 


Herra Nicholas de Mimsy-Porpington 
dáinn 31. október 1492 


Harry starði forviða á feitlaginn draug nálgast borðið, hnipra 
sig saman og ganga inn með svo galopinn munn í gegnum 
það að daunillur lax fór upp í hann í heilu lagi. 


„Finnurðu bragðið ef þú ferð í gegnum hann?“ spurði Harry. 
„Næstum því,“ svaraði draugurinn dapurlega og leið á brott. 
„Þeir láta þetta sennilega rotna til að ná fram sterkara 
bragði,“ sagði Hermione spekingslega og tók fyrir nefið á sér 
um leið og hún beygði sig að borðinu til að skoða úldnu 
blóðpylsuna betur. 

„Getum við haldið áfram? Mér er óglatt,“ sagði Ron. 

Þau höfðu samt varla snúið sér við þegar lítill náungi kom 
þjótandi undan borðinu og stöðvaðist í loftinu fyrir framan 
þau. 


„Halló, Peeves,“ sagði Harry varlega. 


Ólíkt draugunum í kringum þau var ærsladraugurinn Peeves 


langt frá því að vera gegnsær og fölur. Hann var með æpandi 


appelsínugulan veisluhatt á höfðinu, slaufu sem hringsnerist 
og á illkvittnu andlitinu var breitt glott. 


iljið þið snakk?“ sagði hann elskulega og rétti fram skál með 
mygluðum hnetum. 


„Neil takk, “ sagði Hermione. 


„Ég heyrði að þið voruð að tala um aumingja Völu,“ sagði 
Peeves og augnaráðið var glettnislegt. „Þið sögðuð ýmislegt 
dónalegt um aumingja Völu.“ Hann dró andann djúpt og 
Óskraði: „Hæ! Vala!“ 


„Ó, nei, Peeves, ekki segja henni hvað ég sagði, hún verður 
svo leið,“ hvíslaði Hermione örvæntingarfull. „Ég meinti 
ekkert með því, ég hef ekkert á móti henni ... öh, halló, Vala.“ 


Kubbsleg draugastelpa kom svífandi til þeirra. Harry hafði 
aldrei séð jafn ólundarlegt andlit, hálfhulið rennisléttu hári og 


þykkum, perluskreyttum gleraugum. 


„Hvað?“ sagði hún fýlulega. 


„Hvað segir þú gott, Vala?“ spurði Hermione með falskri gleði 
í röddinni. „Gaman að sjá að þú ert komin út af klósettinu.“ 
Vala saug upp í nefið. 


„ungfrú Granger var einmitt að tala um þig ...“ sagði Peeves 
lymskulega í eyrað á henni. 


„Ég var bara að tala um ... bara að tala um... hvað þú litir vel 
út í kvöld,“ sagði Hermione og starði reiðilega á Peeves. 


Vala horfði tortryggin á Hermione. 


„Þú ert að gera grín að mér,“ sagði hún og silfurlit tár spruttu 
Í stríðum straumum úr litlum, gegnsæjum augunum. 


„Nei - í alvöru - var ég ekki að tala um hvað Vala liti vel út?“ 
sagði Hermione og gaf Harry og Ron illyrmisleg olnbogaskot. 


„Ó, jú...“ 


„Hún var að tala um það ...“ 


„Vertu ekki að skrökva að mér.“ Vala tók andköf og tárin láku í 
taumum niður andlitið; Peeves hló lágt á bak við hana. 


„Heldurðu að ég viti ekki hvernig fólk baktalar mig? Vala 
feita! Vala ljóta! Volandi, veinandi, vælandi Vala!“ 


„Þú gleymir bólugrafna,“ hvæsti Peeves í eyrað á henni. 


Vala væluskjóða flúði með krampakenndum ekkasogum út úr 
dýflissunni. Peeves skaust á eftir henni og lét rigna yfir hana 
mygluðum hnetum um leið og hann æpti: „Bóla! Bóla!“ 


„Æ, æ,“ sagði Hermione döpur í bragði Næstum hauslausi 
Nick sveif í áttina til þeirra gegnum mann fjöldann. 
„Skemmtið þið ykkur vel?“ „Já, já,“ skrökvuðu þau. 


„Þetta eru ekki slæmar heimtur,“ sagði Næstum hauslausi 
Nick stoltur. „Kveinandi ekkjan kom alla leið frá Kent... Það er 
alveg að koma að ræðunni minni, ég ætti að fara og tala við 
hljómsveitina ...“ 


Í sömu andrá hætti hljómsveitin af einhverjum ástæðum að 
spila. Þau þögnuðu eins og allir hinir í dýflissunni og litu 
spennt í kringum sig þegar lúðrablástur kvað við. 


„Æ, það gat nú verið,“ sagði Næstum hauslausi Nick 
biturlega. Höfuðlausir knapar á tólf draugahestum brutust út 


úr dýflissu veggnum. Samkomugestir klöppuðu tryllingslega. 
Harry byrjaði líka að klappa en hætti því strax þegar hann sá 
svipinn á Nick. 


Hestarnir fóru á harðastökki inn á mitt dansgólfið, námu þar 
staðar og prjónuðu glæsilega. Fremstur í flokki var stórvaxinn 
draugur, sem hélt skeggjuðu höfði sínu undir handleggnum 
og blés í veiðihorn. Draugurinn stökk af baki, lyfti höfðinu hátt 
upp í loftið svo að hann gæti séð yfir mannþröngina (allir 
hlógu), skálmaði yfir til Næstum hauslausa Nicks og klessti 
höfði sínu á bolinn. 


„Nick!“ þrumaði hann. „Hvernig hefurðu það? Hausinn enn 
hangandi á þér?“ Hann hló hjartanlega og klappaði Næstum 
hauslausa Nick á axlirnar. 


„Melkominn, Patrick,“ sagði Nick stirðlega. 

„Lifendur á meðal vor!“ sagði herra Patrick og stökk upp í 
loftið af uppgerðarundrun þegar hann kom auga á Harry, Ron 
og Hermione, svo að höfuðið datt aftur af honum (viðstaddir 


æptu af hlátri). 


„Mjög fyndið,“ sagði Næstum hauslausi Nick dimmum rómi. 


„Það er ekkert að marka Nick!“ kallaði höfuð herra Patricks 
neðan frá gólfinu. „Hann er ennþá fúll yfir því að fá ekki að 
vera með í veiðunum! En í alvöru talað ... lítið bara á 


manninn ...“ 


„Mér finnst,“ flýtti Harry sér að segja, eftir að Nick hafði sent 
honum þýðingarmikið augnaráð, „Nick mjög ... ógnvekjandi 


og ... hann...“ 


„Aha!“ æpti höfuð herra Patricks. „Ég þori að veðja að hann 
hefur beðið þig um að segja þetta!“ 


„Ef ég mætti biðja um hljóð, þá er komið að ræðunni minni!“ 
sagði Næstum hauslausi Nick háum rómi, skálmasði í áttina að 
pallinum og steig inn í blákaldan ljósgeislann á sviðinu. 


„Mínir sárt syrgðu sálugu lávarðar, hefðarkonur og 
heiðursmenn. Mér til mikillar hryggðar ...“ 


En enginn heyrði meira. Herra Patrick og hinir hauslausu 
veilðimennirnir voru farnir að leika hausaknattleik og fjöldinn 
var farinn að fylgjast með. Næstum hauslausi Nick reyndi án 
árangurs að ná aftur athygli áhorfenda, en gafst upp þegar 


höfuð herra Patricks sveif framhjá honum við hávær 
fagnaðarlæti. 


Harry var orðinn bæði kaldur og svangur. 

„Ég er búinn að fá alveg nóg af þessu,“ muldraði Ron og 
tennurnar í honum glömruðu af kulda. Hljómsveitin byrjaði að 
spila á ný og draugarnir svifu aftur út á dansgólfið. 

„ið skulum fara,“ samsinnti Harry. 

Þau gengu aftur á bak að dyrunum, bugtuðu sig og brostu á 
báða bóga, hröðuðu sér út og þutu upp ganginn með svörtu 
kertunum. 

„Það er ekki víst að eftirrétturinn sé búinn,“ sagði Ron 
vongóður og gekk á undan í áttina að stiganum sem lá upp í 
forsalinn. 


Og það var þá sem Harry heyrði eitthvert hljóð. 


„ec. Slíta ... rífa ... drepa...“ 


Þetta var sama röddin, sama kuldalega, morðóða röddin og 
hann hafði heyrt inni á skrifstofu Lockharts. 


Hann snarstansaði svo að hann var nærri dottinn, greip 
dauðahaldi í steinvegginn og sperrti eyrun af öllum mætti um 
leið og hann skimaði í kringum sig í hálfrökkvuðum 
ganginum. 

„Harry, hvað ertu að...?“ 

„Ég heyrði þessa rödd aftur ... þegiðu aðeins ...“ 


„... SVO hungruð... svo lengi...“ 


„Hlustið!“ sagði Harry ákafur og Ron og Hermione störðu á 


hann furðu lostin. 


„... drepa ... kominn tími til að drepa ...“ 


Röddin var orðin veikari. Harry vissi að hún var að fjarlægjast 
„.. Upp á við. Hann fylltist skelfingu þegar hann starði upp í 
dökkt loftið. Hvernig gat hún hreyfst upp á við? Var þetta vofa 
sem lét hvorki múrveggi né steinloft stöðva sig? 


„Í þessa átt,“ hrópaði hann og hljóp af stað, upp stigana og 
inn í forsalinn. Þar var vonlaust að heyra neitt fyrir skvaldrinu 
sem barst frá hrekkjavökuveislunni í Stóra salnum. Harry þaut 
upp marmarastigann upp á aðra hæð með Ron og Hermione 
á hælunum. 


„Harry, hvað erum við að ...“ 


„uss!“ 


Harry lagði við hlustir. Úr fjarlægð, af hæðinni fyrir ofan, 
heyrði hann röddina sem var orðin enn veikari: „... ég finn 
lykt af blóði ... ég finn lykt af blóði!“ 


Honum var bumbult. 


„Hún ætlar að drepa einhvern!“ æpti hann og lét sem hann 
tæki ekki eftir ráðleysislegum svipnum á Ron og Hermione, 
hljóp upp á næstu hæð. Hann tók þrjár tröppur í hverju skrefi 
og reyndi um leið að hlusta eftir röddinni þrátt fyrir þungt 
fótatak sín sjálfs. 


Harry þeyttist um alla þriðju hæðina með Ron og Hermione 
móð og másandi á eftir sér og nam ekki staðar fyrr en þau 


komu fyrir hornið á síðasta ganginum sem var alveg 


mannlaus. 


„Harry, hvað á þetta eiginlega að þýða?“ spurði Ron og 
þerraði svitann af andlitinu. „Ég heyrði ekkert ...“ 


En allt í einu tók Hermione andköf og benti niður eftir 
ganginum. 


„Sjáið þið!“ 

Eitthvað ljómaði og skein á veggnum fram undan. Þau 
nálguðust það hægt og pírðu augun gegnum myrkrið. Á 
vegginn milli glugganna tveggja var búið að mála orð sem 
glömpuðu í endurkasti loganna frá kyndlunum. 
LEYNIKLEFANUM HEFUR VERIÐ LOKIÐ UPP 


FJENDUR ARFTAKANS MEGA VARA SIG 


„Hvað er þetta ... sem hangir þarna fyrir neðan?“ spurði Ron 
og röddin skalf lítið eitt. 


Þau mjökuðu sér nær og Harry datt næstum um koll... á 
gólfinu var stór vatnspollur. Ron og Hermione náðu að grípa 
hann og þau færðu sig hægt í áttina að orðsendingunni á 
veggnum og einblíndu á dökkan skugga fyrir neðan hana. 
Skyndilega uppgötvuðu þau öll þrjú hvað þetta var og stukku 
aftur á bak ofan í pollinn. 


Frú Norris, köttur húsvarðarins, hékk á rófunni niður úr 
kyndilstjakanum. Hún var pinnstíf og augun voru galopin og 
starandi. 


Þau stóðu hreyfingarlaus litla stund. Loks sagði Ron: „Við 
skulum koma okkur héðan.“ 


„Ættum við ekki að reyna að hjálpa ...“ byrjaði Harry 
vandræðalega. 


„Hlustaðu á mig,“ sagði Ron. „Það væri ekki gaman ef einhver 
kæmi að okkur hérna.“ 


En það var um seinan. Þeim varð ljóst af skruðningunum, sem 
hljómuðu eins og þrumur í fjarska, að veislan var á enda. Við 
báða enda gangsins, þar sem þau stóðu, heyrðist fótatak 
hundraða nemenda á leið upp stigana og háværar, glaðlegar 


samræður fólks sem hafði fengið mikið af góðum mat að 
borða. Á næsta andartaki komu nemendur með látum og 
fyrirgangi úr báðum áttum inn ganginn. 


Samræðurnar og hávaðinn dóu skyndilega út þegar þeir sem 
voru fremstir komu auga á hangandi köttinn. Harry, Ron og 
Hermione stóðu ein á miðjum ganginum og það sló þögn á 
nemendurna sem tróðust til að sjá viðbjóðsleg 
verksummerkin. 


Allt í einu var þögnin rofin þegar einhver hrópaði: 


„Fjendur arftakans mega vara sig! Þið verðið næst, 
blóðníðingar!“ 


Þetta var Draco Malfoy. Hann hafði troðið sér fremst og horfði 
með breiðu glotti á hreyfingarlausan köttinn. Köld augun 
blikuðu og það var djúpur roði á annars fölleitu andlitinu. 


Níundi kafli 


Áletrunin á veggnum 


„Hvað gengur hér á? Hvað gengur á?“ 
Hrópin í Malfoy höfðu greinilega vakið athygli því að Argus 
Filch olnbogaði sig í gegnum þvöguna. Hann kom auga á Frú 


Norris, datt aftur fyrir sig og greip um andlitið í hryllingi. 


„Kötturinn minn! Kötturinn minn! Hvað kom fyrir Frú Norris?“ 


skrækti hann. 
Og augu hans sem stóðu á stilkum beindust að Harry. 


„Þú!“ öskraði hann. „Þú! Þú drapst köttinn minn! Þú drapst 


hana! 
Ég drep þig! Ég ...“ 


„Argus!“ 


Dumbledore var mættur og á hæla hans komu nokkrir 
kennarar. Hann smeygði sér örsnöggt framhjá Harry, Ron og 
Hermione og losaði Frú Norris af kyndilstjakanum. 


„Komdu með mér, Argus,“ sagði hann við Filch. „Þið líka, 
herra Harry Potter, herra Ron Weasley og ungfrú Hermione 
Granger.“ 


Lockhart steig ákafur fram. 


„Það er styst að fara á skrifstofuna mína, herra skólastjóri ... 
beint fyrir ofan ... hafðu þína hentisemi ...“ 


„Þakka þér fyrir, Gilderoy,“ sagði Dumbledore. 


Þögull hópurinn færði sig til hliðar svo þau kæmust framhjá. 
Lockhart flýtti sér á eftir Dumbledore drjúgur á svip; það 
sama gerðu McGonagall prófessor og Snape prófessor. 


Þegar þau gengu inn í rökkvaða skrifstofu Lockharts greip 
skyndilegt óðagot um sig á veggjunum; Harry sá nokkrar af 
andlitsmyndum Lockharts lauma sér út úr römmunum með 


rúllur í hárinu. Hinn raunverulegi Lockhart kveikti á kertum á 


skrifborðinu sínu og dró sig í hlé. Dumbledore lagði Frú Norris 
á gljáfægða borðplötuna og byrjaði að skoða hana. Harry, Ron 
og Hermione litu áhyggjufull hvert á annað, létu lítið fyrir sér 
fara í hægindastólunum fjarri birtunni af kertaljósunum og 
fylgdust með. 


Langt, bogið nefið á Dumbledore stakkst næstum í feldinn á 
Frú Norris. Hann skoðaði hana vandlega í gegnum 
lonníetturnar og potaði í hana með löngum fingrunum. 
McGonagall prófessor beygði sig líka yfir borðið og pírði 
augun athugul. Snape vomaði í skugganum fyrir aftan þau 
með undarlegan svip á andlitinu: Það var eins og hann þyrfti 
að beita sig hörðu til að brosa ekki. Og Lockhart sniglaðist í 
kringum þau og kom með ýmsar tillögur. 


„Það er enginn vafi á því að bölvun banaði henni - líklega 
gjörbreytingar-pyndingin - ég hef séð hana notaða margoft, 
verst að ég var ekki á staðnum, ég þekki gagnbölvunina sem 
hefði bjargað henni ...“ 


Meðfram athugasemdum Lockharts heyrðust hás og sár 
ekkasog Filch. Hann hafði hlammað sér í stól við skrifborðið 
og hulið andlitið í greipum sér, ófær um að líta á Frú Norris. 
Þó að Harry þyldi hann ekki gat hann ekki annað en vorkennt 


honum dálítið en þó ekki nærri því jafn mikið og hann 
vorkenndi sjálfum sér. Ef Dumbledore tryði Filch yrði hann 
rekinn án tafar. 


Dumbledore var farinn að muldra sérkennileg orð fyrir munni 
sér og slá Frú Norris létt með sprotanum sínum en ekkert 
gerðist: Hún hélt áfram að líta út fyrir að hafa verið stoppuð 
upp. 

„... Ég man eftir svipuðu atviki í Úagadúgú,“ sagði Lockhart, 
„nokkrar árásir á borð við þessa - þið getið lesið um það í 
sjálfsævisögu minni. Mér tókst að útvega þorpsbúunum 


verndargripi og það reddaði málunum á augabragði ...“ 


Allar ljósmyndirnar af Lockhart á veggjunum kinkuðu kolli til 
samþykkis. Ein þeirra hafði gleymt að taka af sér hárnetið. 


Loksins rétti Dumbledore úr sér. 


„Hún er ekki dáin, Argus,“ sagði hann blíðlega. 


Lockhart snarþagnaði í miðri upptalningu á öllum drápunum 
sem hann hafði komið í veg fyrir. 


„Ekki dáin?“ spurði Filch hálfkæfðri röddu og kíkti á Frú Norris 
milli fingra sér. „En af hverju er hún svona - svona stíf og 
frosin?“ 


„Hún hefur verið steingerð,“ sagði Dumbledore („Ah, mig 
grunaði það!“ sagði Lockhart). „En hvernig það gerðist skal 
ég ekki segja...“ 


„Spyrðu hann!“ skrækti Filch og sneri flekkóttu og társtokknu 
andlitinu að Harry. 


„Enginn annars árs nemi hefði getað gert þetta,“ sagði 
Dumbledore ákveðinn. „Þetta krefst yfirburðaþekkingar á 
myrku öflunum ...“ 


„Hann gerði það! Hann gerði það!“ hreytti Filch út úr sér og 
bólgið andlitið varð fjólublátt af reiði. „Þú sást hvað hann 
skrifaði á vegginn! Hann fann - á skrifstofunni minni - hann 
veit að ég er - að ég er...“ andlit Filch herptist saman. „Hann 
veit að ég er skvib!“ sagði hann að lokum. 


„Ég hef aldrei snert Frú Norris!“ sagði Harry hárri röddu, og 
fann óþægilega mikið fyrir því að allra augu beindust að 


honum, og þar á meðal augu allra Lockhartanna á 
veggjunum. „Og ég veit ekki einu sinni hvað skvib þýðir.“ 


„Kjaftæði!“ urraði Filch. „Hann sá hraðgaldrabréfið mitt!“ 


„Mætti ég skjóta inn orði, skólastjóri,“ sagði Snape sem hélt 
sig Í skugganum og Harry fann á sér að eitthvað illt var í 
aðsigi; hann var viss um að hvað sem Snape hefði að segja 
yrði það honum ekki til framdráttar. 


„Harry og vinir hans gætu einfaldlega hafa verið á röngum 
stað á röngum tíma,“ sagði hann en dauft hæðnisglottið sem 
lék um varir hans benti þó til þess að hann efaðist um það. 
„Þetta lítur þó óneitanlega grunsamlega út. Hvaða erindi áttu 
þau uppi á ganginum á annað borð? Af hverju voru þau ekki í 


hrekkjavökuveislunni?“ 


Harry, Ron og Hermione byrjuðu strax að tala hvert upp í 
annað og sögðu óðamála frá dauðadagsveislunni og loforðinu 
sem Harry hafði gefið. „Það voru mörg hundruð draugar sem 
munu vitna um að við vorum þar...“ 


„En af hverju komuð þið ekki í Stóra salinn eftir það?“ spurði 
Snape og svört augun glömpuðu í skininu frá kertunum. „Af 
hverju fóruð þið upp á þennan gang?“ 


Ron og Hermione litu á Harry. 


„Af því að .... af því að...“ sagði Harry með dynjandi hjartslátt; 
hann hafði það sterklega á tilfinningunni að það myndi ekki 
hljóma mjög sannfærandi ef hann segði þeim að rödd án 
líkama, sem enginn heyrði nema hann, hefði teymt hann 
þangað, „... við vorum orðin þreytt og vildum komast í 
rúmið,“ sagði hann. 


„Án þess að borða kvöldmat?“ spurði Snape og sigrihrósandi 
bros færðist yfir horað andlit hans. „Ég vissi ekki að draugar 


byggju til veislumat sem hentaði lifandi fólki.“ 


„Mið vorum ekki svöng,“ sagði Ron hárri röddu um leið og 
garnirnar í honum gauluðu ógurlega. 


llkvittnislegt bros Snapes varð enn breiðara. 


„Ég hef það á tilfinningunni, skólastjóri, að Harry segi ekki 
allan sannleikann,“ sagði hann. „Það gæti verið góð hugmynd 


að svipta hann ákveðnum forréttindum þar til hann er tilbúinn 
að segja okkur alla söguna. Persónulega finnst mér að það 
ætti að taka hann úr Quidditchliði Gryffindor þangað til hann 
er tilbúinn að vera heiðarlegur.“ 


„Það er þín skoðun, Severus,“ sagði McGonagall prófessor 
hvasst. 


„Ég sé enga ástæðu til að banna drengnum að spila 
Quidditch. Þessi köttur var ekki sleginn í höfuðið með 
galdrakústi. Það er ekkert sem bendir til þess að Harry hafi 
gert neitt af sér.“ 


Dumbledore leit rannsakandi á Harry. Skærblátt, starandi 
augnaráð hans varð til þess að Harry leið eins og verið væri 
að gegnumlýsa hann. 


„Saklaus uns sekt er sönnuð, Severus,“ sagði hann ákveðinn. 
Snape virtust ævareiður. Sama átti við um Filch. 


„Kötturinn minn er orðinn að steini!“ skrækti hann og augun 
virtust ætla út úr höfðinu á honum. „Ég krefst þess að 


einhverjum verði refsað!“ 


„Mið munum lækna hana, Argus,“ sagði Dumbledore 


þolinmóður. 


„Spíru prófessor tókst að útvega nokkrar Alrúnir fyrir 
skömmu. Um leið og þær eru fullsprottnar mun ég biðja um 
að lagaður verði töfradrykkur sem getur endurlífgað Frú 


Norris.“ 


„Ég skal búa hann til,“ skaut Gilderoy inn. „Ég hef gert það að 
minnsta kosti hundrað sinnum. Ég gæti blandað Alrúnar- 
endurlífgunarmeðal í svefni ...“ 


„Afsakið,“ sagði Snape ískaldri röddu. „En ég stóð í þeirri trú 
að ég gegndi stöðu töfradrykkjameistara við þennan skóla.“ 
Það varð mjög vandræðaleg þögn. 


„Þið megið fara,“ sagði Dumbledore við þau Harry, Ron og 
Hermione. 


Þau flýttu sér út eins hratt og þau gátu án þess að hlaupa. 
Þegar þau voru komin upp á hæðina fyrir ofan skrifstofu 
Lockharts fóru þau inn í auða kennslustofu og lokuðu hurðinni 
varlega á eftir sér. Harry gaut augunum á þungbúin andlit 


vina sinna. 


„Finnst ykkur að ég hefði átt að segja þeim frá röddinni sem 
ég heyrði?“ 


„Nei,“ sagði Ron án þess að hika. „Það er ekki góðs viti að 
heyra raddir sem enginn annar heyrir, ekki einu sinni í 


galdraheiminum.“ 


Það var eitthvað í rödd Rons sem kom Harry til að spyrja: „Þú 


trúir mér samt, er það ekki?“ 


„Auðvitað,“ flýtti Ron sér að segja. „En þú verður að 
viðurkenna að þetta er skrítið ...“ 


„Ég veit að þetta er skrítið,“ sagði Harry. „Þetta er allt 
stórfurðulegt. Hvað var þetta eiginlega sem stóð skrifað á 
vegginn? Leyniklefanum hefur verið lokið upp... Hvað ætli 
það þýði?“ 


„Satt að segja minnir það mig á dálítið,“ sagði Ron hægt. „Ég 
held að einhver hafi sagt mér sögu um leyniklefa í 
Hogwartskóla ... kannski var það Bill...“ 


„En hvað í ósköpunum þýðir skvib?“ spurði Harry. Honum til 
mikillar undrunar byrjaði Ron að flissa. 


„Það er nú eiginlega ekkert fyndið ... en af því að þetta er 
Filch,“ sagði hann. „Skvib er sá sem fæðist inn í 
galdrafjölskyldu en hefur engan galdramátt. Eiginlega hið 
gagnstæða við galdramann sem fæðist inn í Muggafjölskyldu, 
en skvibar eru frekar sjaldgæfir. Ef Filch er að reyna að læra 
að galdra á hraðgaldranámskeiði þá hlýtur hann að vera 
skvib. Það myndi líka skýra margt, til dæmis af hverju hann 
bolir ekki nemendurna.“ Ron brosti ánægjulega. „Hann er 
bitur.“ Einhvers staðar sló klukka. 


„Miðnætti,“ sagði Harry. „Við skulum flýta okkur í rúmið áður 
en Snape kemur og reynir að klína einhverju á okkur.“ 


Árásin á Frú Norris var aðalumræðuefnið í skólanum næstu 
daga. Filch sá til þess að enginn gleymdi því sem gerst hafði 
með því að stika fram og aftur um staðinn þar sem árásin 
hafði átt sér stað eins og hann byggist við því að 
árásarmaðurinn sneri aftur. Harry hafði séð hann skrúbba 
áletrunina á veggnum með Allrahanda galdrahreinsiefni frú 
Skúru, en án árangurs; orðin lýstu jafn greinilega og fyrr á 
veggnum. Þegar Filch var ekki upptekinn við að standa vörð 


um árásar staðinn laumaðist hann rauðeygður um gangana, 
stökk á grunlausa nemendur og reyndi að refsa þeim fyrir 
hluti eins og að „anda of hátt“ og „vera of glaðir á svipinn“. 


Ginny Weasley var mjög brugðið yfir örlögum Frú Norris. Ron 
sagði þeim að hún væri mikill kattavinur. 


„En þú kynntist Frú Norris ekkert að ráði,“ sagði hann 
uppörvandi við hana. „Við erum miklu betur sett án hennar, í 
alvöru.“ Neðrivörin á Ginny skalf. „Það er sjaldgæft að svona 
nokkuð komi fyrir í Hogwart skóla,“ fullvissaði Ron hana um. 
„Þeir eiga eftir að ná brjálæðingnum sem gerði þetta og 
fleygja honum út á stundinni. Ég vona bara að hann nái að 
gera Filch að steini áður en hann verður rekinn. Ég er bara að 
grínast...“ bætti hann við í flýti þegar Ginny fölnaði. 


Árásin hafði líka haft áhrif á Hermione. Það var ekkert 
óvenjulegt að hún eyddi miklum tíma í lestur, en nú virtist 
hún ekki gera neitt annað. Hvorki Harry né Ron gátu fengið 
nein svör upp úr henni þegar þeir spurðu hana hvað vekti 
fyrir henni og það var ekki fyrr en næsta miðvikudag sem þeir 
komust að því. Harry hafði verið látinn sitja eftir í 
töfradrykkjatíma til að skrapa glerorma af skrifborðunum. 
Þegar hann hafði borðað hádegisverð í flýti fór hann upp á 


bókasafnið að hitta Ron. Á leiðinni sá hann Justin 
FinchFletchley, Hufflepuff strákinn úr jurtafræðitímanum, 
koma gangandi á móti sér. Harry ætlaði að fara að opna 
munninn til að heilsa honum þegar Justin kom auga á hann, 
snerist á hæli og hraðaði sér á brott í gagnstæða átt. 


Harry fann Ron á bak við hillu í bókasafninu þar sem hann var 
að mæla heimaverkefni í galdrasögu. Binns prófessor hafði 
sagt þeim að skrifa þriggja feta langan stíl um „Miðaldaþing 
evrópskra galdramanna“. 


„Ég trúi þessu ekki, það vantar ennþá átta þumlunga ...“ 
sagði Ron bálreiður og sleppti pergamentinu svo það rúllaðist 
upp með smelli. 


„Og Hermione er búin með rúmlega fjögur fet og hún skrifar 
smátt.“ 


„Hvar er hún?“ spurði Harry, greip málbandið og slétti úr 


verkefninu sínu. 


„Þarna einhvers staðar,“ sagði Ron og benti í átt að 


bókahillunum. 


„Að leita að einhverri bók. Ég held að hún ætli að reyna að 
lesa allt bókasafnið fyrir jól.“ 


Harry sagði Ron frá því að Justin Finch-Fletchley hefði lagtá 
flótta þegar þeir mættust á ganginum. 


„Ég myndi ekki hafa áhyggjur af því. Mér finnst hann 
hálfgerður asni,“ sagði Ron og hripaði niður eins stóra 
bókstafi og hann gat. „Allt þetta bull um að Lockhart væri svo 
frábær ...“ 


Hermione kom í ljós á milli bókahillanna. Hún var pirruð að sjá 


og virtist loksins vera tilbúin að tala við Harry og Ron. 


„Öll eintökin af Sögu Hogwartskóla eru í útláni,“ sagði hún og 
settist við hliðina á þeim. „Og það er tveggja vikna bið eftir 
henni. Ég vildi óska að ég hefði tekið eintakið mitt með mér 
en það var ekki pláss í koffortinu fyrir öllum bókunum hans 
Lockharts.“ „Af hverju vantar þig hana?“ spurði Harry. 


„Af sömu ástæðu og alla hina,“ sagði Hermione, „til að lesa 
þjóðsöguna um leyniklefann.“ 


„um hvað er hún?“ spurði Harry strax. 


„Það er nú málið. Ég man það ekki,“ sagði Hermione og beit á 
vörina. „Og ég finn söguna hvergi annars staðar ...“ 


„Hermione, leyfðu mér að lesa stílinn þinn,“ sagði Ron 
örvæntingarfullur og leit á úrið sitt. 


„Nei, þú mátt það ekki,“ sagði Hermione alvarleg á svip. „Þú 
hefur haft tíu daga til að skrifa hann.“ 


„Mig vantar bara í tvo þumlunga, gerðu það ...“ 


Bjallan hringdi. Ron og Hermione gengu á undan og 
þráttuðualla leiðina í kennslustofuna. 


Saga galdranna var leiðinlegasta námsefnið á stundaskránni. 
Kennarinn, Binns prófessor, var eini draugakennarinn þeirra 
og innganga hans í kennslustofuna í gegnum krítartöfluna var 
það eina sem vakti spennu í tímunum hjá honum. Hann var 
eldgamall og hrukkóttur og margir héldu því fram að hann 
hefði ekki tekið eftir því þegar hann dó. Hann hafði bara 
staðið upp til að kenna einn daginn og skilið líkamann eftir 
fyrir framan arininn á kennarastofunni; og tímarnir höfðu ekki 
breyst hið minnsta eftir það, þeir voru alltaf jafn leiðinlegir. 


Og þessi var engin undantekning. Binns prófessor tók fram 
minnis punktana sína og byrjaði að lesa með 
tilbreytingarlausri röddu sem minnti á gamla ryksugu þar til 
næstum allir í bekknum sátu í leiðslu en komust öðru hverju 
til meðvitundar til að glósa niður nafn eða dagsetningu áður 
en svefninn seig aftur á brárnar. Hann hafði talað í hálftíma 
þegar nokkuð gerðist sem aldrei hafði gerst áður. Hermione 
rétti upp hönd. 


Binns prófessor, sem varð litið yfir bekkinn í miðjum 
drepleiðinlegum fyrirlestri um alþjóðlegu 
seiðkarlaráðstefnuna árið 1289, virtist furðu lostinn. 


„ungfrú - umm ...?“ 


„Prófessor. Ég var að velta því fyrir mér hvort þú gætir sagt 
okkur eitthvað um leyniklefann,“ sagði Hermione hátt og 
snjallt. 


Dean Thomas, sem hafði setið með opinn munninn og starað 
tómlega út um gluggann, reif sig nú upp úr leiðslunni; höfuðið 
á Lavender Brown lyftist upp af handleggjunum; og olnboginn 
á Neville Longbottom rann út fyrir borðbrúnina. 


Binns prófessor drap tittlinga. 


„Ég kenni sögu galdranna,“ sagði hann með sinni þurru og 
andstuttu rödd. „Ég fæst við staðreyndir, ungfrú Hermione 
Granger, ekki goðsagnir og þjóðsögur.“ Hann ræskti sig með 
hljóði eins og heyrist þegar krít brotnar og hélt áfram þar sem 
frá var horfið: „Í september þetta sama ár var undirnefnd 
sardinískra seiðkarla ...“ 


Hann rak í vörðurnar þegar höndin á Hermione skaust aftur á 
loft. 


„ungfrú Grant?“ 


„Fyrirgefðu, prófessor, en eiga goðsagnir sér ekki alltaf 
einhverja stoð í raunveruleikanum?“ 


Binns prófessor horfði á hana með slíkri undrun að Harry var 
viss um að enginn nemandi hafði áður truflað hann, hvorki 
lifandi né dauðan. 


„Ja,“ sagði Binns prófessor með hægð, „jú, ég býst við að það 


mætti færa rök fyrir því.“ Hann pírði augun á Hermione eins 


og hann hefði aldrei séð nemanda almennilega fyrr. „En 


þjóðsagan sem þú minntist á er svo óraunveruleg og fáránleg 


4 


En nú gleypti bekkurinn í sig hvert orð sem Binns prófessor 
sagði. Hann leit dapur í bragði á öll áköfu andlitin í kringum 
sig. Harry sá að öll þessi athygli sló hann alveg út af laginu. 


„Jæja þá,“ sagði hann hægt. „Látum okkur sjá ... leyniklefinn 
„.. Þið vitið auðvitað öll að Hoqwartskóli var stofnaður fyrir 
meira en þúsund árum - nákvæm dagsetning er óljós - af 
fjórum mestu galdramönnum og nornum á þeim tíma. 
Heimavistirnar fjórar eru nefndar eftir þeim: Godric 
Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw og Salazar 
Slytherin. Þau byggðu þennan kastala í sameiningu, fjarri 
forvitnum augum Mugganna, af því að þetta var á þeim 
tímum þegar alþýða manna óttaðist galdra, og galdramenn 
og nornir urðu fyrir miklum ofsóknum.“ 


Hann tók sér málhvíld og horfði sljóeygður í kringum sig. 
„Í nokkur ár unnu stofnendurnir saman í sátt og samlyndi, 


leituðu uppi unga nemendur sem sýndu merki um galdramátt 


og fluttu þá til kastalans til mennta. En fljótlega kom upp 


ósætti á milli Slytherins og hinna. Hann vildi herða 
inntökuskilyrðin í Hogwartskóla. Hann taldi að einungis þeir 
sem væru af rótgrónum galdraættum ættu að fá inngöngu í 
skólann. Hann var andvígur því að taka inn nemendur úr 
Muggafjölskyldum og sagði þá ekki traustsins verða. Eftir 
nokkurn tíma kom upp alvarlegur ágreiningur vegna þessa 


4 


milli Slytherins og Gryffindors, og Slytherin yfirgaf skólann. 


Binns prófessor þagnaði aftur og setti stút á munninn svo 
hann leit út eins og gömul skjaldbaka. 


„Þessu greina áreiðanlegar sagnfræðiheimildir frá,“ sagði 
hann. „En þessar staðreyndir hafa fallið í skuggann af hinni 
óvenjulegu þjóðsögu um leyniklefann. Sagan segir að 
Slytherin hafi smíðað leyniklefa í kastalanum sem hinir 
stofnendurnir vissu ekki af. Samkvæmt þjóðsögunni innsiglaði 
Slytherin leyniklefann svo að enginn gæti opnað hann nema 
hinn eini, sanni arftaki hans þegar hann kæmi í skólann. 
Leyniklefann gæti arftakinn einn opnað og gefið hryllingnum, 
sem þar dylst, lausan tauminn til að losa skólann við alla þá 
sem eru þess óverðugir að læra galdra.“ 


Það varð þögn þegar hann hafði lokið við söguna, en það var 
ekki þessi venjulega, svefndrukkna þögn. Þvert á móti ríkti 


spennuþrungin þögn í kennslustofunni á meðan allir biðu í 
ofvæni eftir að fá að heyra meira. Binns prófessor virtist 
örlítið pirraður. 


„Þetta er auðvitað allt saman haugadella,“ sagði hann. 
„tærustu galdramenn og nornir hafa margoft rannsakað 
skólann hátt og lágt í leit að vísbendingum um þennan klefa. 
Hann er ekki til. Þessi þjóðsaga er uppspuni frá rótum til að 
hræða þá trúgjörnu.“ Höndin á Hermione var aftur komin á 
loft. 


„Herra minn - hvað áttu nákvæmlega við með ... 


„hryllingnum sem þar dylst“?“ 


„Það er álitið að þar sé einhvers konar skrímsli sem einungis 
arftaki Slytherins geti haft stjórn á,“ svaraði Binns með sinni 
þurru, skræku rödd. 


Nemendurnir litu skelkaðir hver á annan. 
„Það er ekkert slíkt til, trúið mér,“ sagði Binns og blaðaði í 


minnisblöðunum sínum. „Það er enginn klefi og ekkert 
skrímsli.“ 


„En herra,“ sagði Seamus Finnigan, „ef hinn sanni arftaki 
Slytherins er sá eini sem getur opnað klefann, er þá ekki 
einmitt ómögulegtfyrir aðra að finna klefann og opna hann?“ 


itleysa, O'Flaherty,“ sagði Binns prófessor ergilegur. „Ef 
fjöldinn allur af skólastjórum Hogwartskóla hefur ekki getað 
fundið neitt...“ 


„En, prófessor,“ gall í Parvati Patil, „það þyrfti þá líklega að 
nota svartagaldur til að opna hann...“ 


„ÞÓ að galdramaður noti ekki svartagaldur þýðir það ekki að 
hann geti það ekki, ungfrú Pennyfeather,“ hreytti Binns út úr 
sér. „Og ég endurtek, ef Dumbledore og hans forverar ...“ 


„En kannski þarf maður að vera skyldur Slytherin til að geta 
opnað klefann og þess vegna getur Dumbledore ekki ...“ 
byrjaði Dean Thomas en Binns prófessor hafði fengið nóg. 


„Nú er nóg komið,“ sagði hann hvasst. „Þetta er þjóðsaga! 
Leyniklefinn er ekki til! Það eru engin verksummerki um að 
Slytherin hafi byggt svo mikið sem leynilegan kústaskáp! Ég 
sé eftir að hafa sagt ykkur þessa bjánalegu sögu! Nú snúum 


við okkur aftur að sögu, að traustum, trúverðugum og 


sannanlegum staðreyndum!“ 


Og innan fimm mínútna var bekkurinn fallinn í sitt vanalega 
mók á ný. 


„Mig grunaði alltaf að Salazar Slytherin hefði verið gamall, 
ruglaður vitleysingur,“ sagði Ron við Harry og Hermione 
þegar þau tróðust gegnum þvöguna á göngunum eftir tímann 
til að losa sig við töskurnar fyrir kvöldverðinn. „En ég vissi 
ekki að hann hefði byrjað á öllu þessu rugli um hreint blóð. Ég 
myndi ekki vilja vera á heimavistinni hans þó að mér væri 
borgað fyrir það. Ég meina það, ef flokkunarhatturinn hefði 
reynt að setja mig í Slytherin hefði ég tekið lestina beinustu 
leið heim...“ 


Hermione kinkaði ákaft kolli en Harry sagði ekkert. Hann var 
með óþægindatilfinningu í maganum. 


Harry hafði aldrei sagt Ron og Hermione frá því að 
flokkunarhatturinn hafði alvarlega íhugað að setja hann í 
Slytherin. Hann mundi það eins og það hefði gerst í gær, lágu 
röddina sem talaði í eyrað á honum þegar hann setti hattinn 
á höfuðið árið áður. 


Þú gætir orðið stórmenni, það er allt til staðar hér í höfðinu á 
þér og Slytherin gæti hjálpað þér í átt að mikilleik og frama, 


enginn vafi á því... 


En þá hafði Harry þegar heyrt af því orðspori sem fór af 
Slytherin heimavistinni, að þaðan útskrifuðust nær eingöngu 
galdramenn myrku aflanna, og hugsaði því örvæntingarfullur: 
„Ekki Slytherin!“ og hatturinn hafði sagt: „Jæja, fyrst þú ert 
viss ... þá verður það Gryffindor ...“ 


Í mannþrönginni á ganginum mættu þau Colin Creevey. 


„Hæ, Harry!“ 


„Halló, Colin,“ svaraði Harry sjálfkrafa. 


„Harry - Harry - strákur í bekknum mínum segir að þú sért 


4 


En Colin var svo lítill að hann gat ekki staðið á móti straumi 
fólks sem kom á móti honum svo að hann barst ósjálfbjarga í 
átt að Stóra salnum; þau heyrðu hann skrækja: „Sé þig 
seinna, Harry!“ og svo var hann horfinn. 


„Hvað ætli strákur í bekknum hans segi um þig?“ velti 
Hermione fyrir sér. 


„Örugglega eitthvað um að ég sé arftaki Slytherins,“ sagði 
Harry og svitnaði þegar hann minntist þess að Justin Finch- 
Fletchley hafði flúið frá honum þegar þeir mættust í 
hádeginu. 


„Fólkið hérna er svo auðtrúa,“ sagði Ron með vandlætingu. 
Hópurinn dreifðist og þau komust upp næsta stiga án 
vandkvæða. 


„Heldurðu í alvöru að það sé til leyniklefi?“ spurði Ron 
Hermione. 


„Ég veit það ekki,“ sagði hún og hnyklaði brýnnar. 
„Dumbledore gat ekki læknað frú Norris og það gæti bent til 
að það sem réðst á hann sé kannski ekki - ja - mennskt.“ 


Í sömu andrá gengu þau fyrir horn og voru allt í einu við 
endanná ganginum þar sem árásin hafði átt sér stað. Þau 
námu staðar og litu í kringum sig. Það leit allt út eins og 


árásarkvöldið með þeirri undantekningu að enginn stífur 


köttur hékk niður úr kyndilstjakanum og auður stóll stóð upp 


við vegginn með áletruninni „Leyniklefanum hefur verið lokið 


4 


upp. 


„Þarna hefur Filch setið á verði,“ muldraði Ron. Þau litu hvert 


á annað. Gangurinn var mannlaus. 


„Það getur ekki spillt fyrir að líta í kringum sig,“ sagði Harry, 
lagði frá sér töskuna og fór niður á fjóra fætur, skreið um og 
leitaði að vísbendingum. 


„Merki um bruna!“ sagði hann. „Hér - og hér -“ 


„Komið og sjáið þetta!“ sagði Hermione. „Þetta er skrítið ...“ 


Harry stóð á fætur og gekk að glugganum til hliðar við 
áletrunina á veggnum. Hermione benti á efstu gluggarúðuna 
þar sem um það bil tuttugu kóngulær börðust greinilega um 
að komast út um litla sprungu á glerinu. Langur, silfurlitur 
þráður hékk niður frá sprungunni eins og þær hefðu allar 
klifrað upp eftir honum í ákafa sínum að komast út. 


„Hefurðu nokkurn tíma séð kóngulær hegða sér svona?“ 


spurði Hermione undrandi. 


„Nei,“ sagði Harry, „en þú, Ron? Ron?“ 


Hann leit um öxl. Ron hélt sig í öruggri fjarlægð og virtist 
reyna að halda aftur af löngun sinni til að hlaupa á brott. 


„Hvað er að?“ spurði Harry. 


„Ég - þoli - ekki - kóngulær,“ sagði Ron órólegur. 


„Ég vissi það ekki,“ sagði Hermione og leit undrandi á Ron. 
„ið höfum oft og mörgum sinnum notað kóngulær í 


töfradrykkjatímunum ...“ 


„Ég hef ekkert á móti þeim þegar þær eru dauðar,“ sagði Ron 
sem gat ekki einu sinni litið í átt að glugganum. „Mér líkar 
bara ekki hvernig þær hreyfa sig ...“ Hermione flissaði. 


„Þetta er ekki fyndið,“ sagði Ron æstur. „Ef þú þarft endilega 
að vita það, þá breytti Fred bangsanum mínum í stóra og 
ógeðslega kónguló af því ég braut leikfangakústinn hans 
þegar ég var þriggja ára ... Þið væruð heldur ekki hrifin af 
kóngulóm ef þið hefðuð staðið með bangsann ykkar og allt í 
einu uppgötvað að hann væri með allt of marga fætur og ...“ 


Hann þagnaði og hryllti sig. Hermione átti greinilega enn 
erfitt með að bæla niður hláturinn. Harry flýtti sér að skipta 
um umræðuefni: „Munið þið eftir öllu vatninu á gólfinu? 
Hvaðan kom það? Það hefur einhver þurrkað það upp.“ 


„Það var einhvers staðar hérna,“ sagði Ron, herti upp hugann 
og gekk nokkur skref framhjá stólnum hans Filch og benti. 
„Það var beint fyrir utan þessar dyr.“ 


Hann teygði sig í koparhúninn en kippti svo að sér hendinni 
eins og hann hefði brennt sig. 


„Hvað er að?“ spurði Harry. 


„Ég get ekki farið þarna inn,“ sagði Ron geðvonskulega. 
„Þetta er stelpnaklósett.“ 


„Æ, Ron, það er enginn þarna inni,“ sagði Hermione, stóð upp 
og gekk til hans. „Þetta er staðurinn hennar Völu væluskjóðu. 
Komið þið, kíkjum inn.“ 


Skiltið sem á stóð „Bilað“ virti hún að vettugi og opnaði 
dyrnar. 


Þetta var það skuggalegasta og ömurlegasta klósett sem 
Harry hafði komið inn á. Undir stórum, sprungnum og 
blettóttum spegli var röð af skörðóttum vöskum. Gólfið var 
rakt og endurspeglaði daufa birtuna af nokkrum 
kertastubbum sem voru að brenna upp í stjökunum; 
tréhurðirnar á klósettbásunum voru flagnaðar og rispaðar og 
ein þeirra hékk tæpast á hjörunum. 


Hermione lagði fingur á varir og gekk í átt að innsta 
klefanum. 


Þegar þangað var komið sagði hún: „Halló, Vala, hvað 


segirðu?“ 


Harry og Ron fóru á eftir henni. Vala væluskjóða sveif yfir 
klósettkassanum og kroppaði í bólu á hökunni á sér. 


„Þetta er stelpnaklósett,“ sagði hún og gaut augunum 
tortryggin á Harry og Ron. „Þeir eru ekki stelpur.“ 


„Nei,“ samþykkti Hermione. „Mig langaði bara að sýna þeim 
hvað - uhumm - það er huggulegt hérna.“ 


Hún benti óljóst í áttina að gamla, skítuga speglinum og röku 
gólfinu. 


„Spyrðu hana hvort hún hafi orðið vör við eitthvað,“ sagði 
Harry hljóðlaust með vörunum. 


„Hvað ertu að hvísla?“ spurði Vala og starði á hann. 

„Ekkert,“ sagði Harry óðamála. „Okkur langaði að spyrja ...“ 
„Ég vildi óska að fólk hætti að baktala mig!“ sagði Vala 
grátklökkri röddu. „Ég hef tilfinningar, bara svo þið vitið það - 


þó að ég sé dáin...“ 


„Vala, hér er enginn sem vill koma þér í uppnám,“ sagði 


Hermione. „Harry langaði bara ...“ 


ill enginn koma mér í uppnám! Þessi var góður!“ veinaði 
Vala. 


„Líf mitt hér var ekkert nema eymd og volæði og nú kemur 
fólk og reynir að eyðileggja fyrir mér dauðann.“ 


„Okkur langaði að vita hvort þú hefðir séð eitthvað skrítið 
nýlega,“ sagði Hermione hraðmælt. „Af því að það var ráðist 
á kött beint fyrir framan dyrnar þínar á hrekkjavökunni.“ 


„Sástu einhvern á kreiki hérna það kvöld?“ spurði Harry. 


„Ég tók ekki eftir neinu,“ sagði Vala dramatísk. „Peeves kom 
mér Í svo mikið uppnám að ég kom hingað til að reyna að 
drepa mig. En þá mundi ég að ég er - ég er...“ 


„Nú þegar dáin,“ sagði Ron hjálpsamur. 


Vala snökti harmþrungið, hóf sig hærra á loft, sneri sér á hvolf 
og stakk sér ofan í klósettið svo að gusurnar gengu yfir þau. Í 
næstu andrá var hún horfin úr augsýn en af kæfðum 
ekkasogunum að dæma dvaldist hún einhvers staðar í 
sveigjunni á frárennslisrörinu. 


Harry og Ron stóðu og göptu en Hermione yppti öxlum 
þreytulega og sagði: „Ég segi það satt, þetta er nú ekkert 


4 


miðað við hvernig hún er venjulega ... Komum okkur héðan. 


Harry hafði varla lokað hurðinni á gutlandi ekkasogin í Völu 
þegar há rödd varð til þess að þau hrukku öll í kút. 


„RON!“ 


Percy Weasley hafði snarstansað uppi á stigaskörinni, 
umsjónarmannsnælan glampaði sem aldrei fyrr og á andliti 


hans var svipur sem lýsti mikilli geðshræringu. 


„Þetta er stelpnaklósett!“ stundi hann. „Hvað varst þú...“ 


„Norum bara að skoða okkur um,“ sagði Ron kæruleysislega. 
„Leita að vísbendingum ...“ 


Percy þrútnaði af reiði á svipaðan hátt og frú Weasley að því 
er Harry fannst. 


„Komið - ykkur - í - burt - af - þessum - stað -“ sagði Percy, 
stikaði til þeirra og veifaði handleggjunum til að reka á eftir 
þeim. „Er ykkur alveg sama hvernig þetta getur skilist? Að 
koma aftur hingað á meðan allir eru að borða ...“ 


„Af hverju ættum við ekki að vera hérna?“ sagði Ron æstur, 
sneri sér við og starði á Percy. „Við snertum aldrei þennan 
kött, bara svo þú vitir það!“ 


„Það sagði ég Ginny líka,“ sagði Percy ævareiður, „en hún 
virðist enn halda að þið verðið rekin. Ég hef aldrei séð hana 
svona miður sín. Hún grætur og grætur. Þú hefðir kannski átt 
að hugsa aðeins til hennar - allir fyrsta árs nemarnir eru í 
hrikalegu uppnámi út af þessu ...“ 


„Þér er alveg sama um Ginny,“ sagði Ron og eyrun á honum 
roðnuðu. „Þú ert bara hræddur um að ég eigi eftir að 
eyðileggja möguleika þína á að verða nemendaformaður ...“ 


„Ég dreg fimm stig af Gryffindor!“ sagði Percy stuttur í spuna 
og fitlaði við næluna sína. „Og láttu þér þetta að kenningu 
verða! Nú hættir þú að leika spæjara, annars skrifa ég 
mömmu!“ 


Og svo steðjaði hann á brott og aftanverður hálsinn á honum 
var jafn rauður og eyrun á Ron. 


Harry, Ron og Hermione völdu sér sæti eins fjarri Percy og 
þau framast gátu í setustofunni þetta kvöld. Ron var enn 
mjög reiður og var alltaf að setja blekklessur á 
töfrabragðaverkefnið sitt. Þegar hann teygði sig annars hugar 
Í sprotann sinn til að fjarlægja klessurnar kviknaði í 
pergamentinu. Ron skellti Almennu álagabókinni (2. stig) 


aftur, froðufellandi af vonsku og Harry til mikillar furðu fór 


Hermione að dæmi hans. 


„Hver gæti það verið?“ sagði hún lágri röddu upp úr eins 
manns hljóði. „Hver gæti viljað losna við alla skviba og 


Muggafæddu nemana úr skólanum?“ 


„Látum okkur sjá,“ sagði Ron og þóttist hugsa sig um. „Hvern 
bekkjum við sem þolir ekki þá sem koma úr 
Muggafjölskyldum?“ 


Hann leit á Hermione. Hermione horfði á hann á móti en 


virtist ekki sannfærð. 


„Ef þú ert að tala um Draco...“ 


„Auðvitað er ég að tala um hann!“ sagði Ron. „Þú heyrðir 
hvað hann sagði: „Þið verðið næst, blóðníðingar!“ - láttu ekki 
svona, maður þarf ekki annað en að horfa á andstyggilegt 
rottuandlitið á honum til að vita að það er hann ...“ 


„Heldurðu að Draco sé arftaki Slytherins?“ sagði Hermione 
full efasemda. 


„Hugsaðu um fjölskylduna hans,“ sagði Harry og lokaði 
bókinni sinni líka. „Þau hafa öll verið í Slytherin; hann er alltaf 
að monta sig af því. Þau gætu tvímælalaust verið afkomendur 
Slytherins. Faðir hans er að minnsta kosti nógu illur til þess.“ 


„Og kannski hafa þau haft lykilinn að leyniklefanum í margar 
aldir!“ sagði Ron. „Og látið hann ganga frá föður til sonar ...“ 


„Ja,“ sagði Hermione, „það er líklega möguleiki ...“ 


„En hvernig getum við sannað það?“ spurði Harry þungbúinn. 


„Ég veit kannski um ráð,“ sagði Hermione, gaut augunum á 
Percy og lækkaði röddina enn. „Það væri mjög erfitt. Og 
hættulegt, mjög hættulegt. Við værum að brjóta um það bil 
fimmtíu skólareglur, býst ég við ...“ 


„Ef þú heldur að þú getir komið þér að efninu einhvern tíma á 
næstu mánuðum, láttu okkur þá vita!“ sagði Ron 
geðvonskulega. 


„Allt í lagi,“ sagði Hermione kuldalega. „Það sem við þurfum 
að gera er að komast inn í setustofuna í Slytherin og spyrja 


Draco nokkurra spurninga, án þess að hann uppgötvi að það 
erum við.“ „En það er ómögulegt,“ sagði Harry og Ron hló. 


„Nei, það er það ekki,“ sagði Hermione. „Það eina sem við 
þurfum er dálítið af ummyndunardrykk.“ 


„Hvað er það?“ spurðu Ron og Harry í kór. 


„Snape minntist á hann í tíma fyrir nokkrum vikum ...“ 


„Heldurðu að við höfum ekkert betra að gera Í 
töfradrykkjatímum en að hlusta á Snape,“ muldraði Ron. 


„Þessi drykkur breytir manni í einhvern annan. Pælið í því! Við 
gætum breytt okkur í þrjá Slytherinnemendur. Enginn myndi 
átta sig á að við værum þarna. Draco myndi örugglega segja 
okkur hvað sem er. Hann er örugglega að grobba sig í 
setustofu Slytherin á þessu augnabliki.“ 


„Þetta ummyndunardót heyrist mér að sé varasamt,“ sagði 
Ron og yggldi sig. „Hvað ef við verðum föst sem einhverjir 
Slytherinnemendur til æviloka?“ 


„Drykkurinn verkar aðeins í stuttan tíma,“ sagði Hermione og 
bandaði óþolinmóð frá sér. „En það verður erfitt að komast 
yfir uppskriftina. Snape sagði að hún væri í bók sem nefnist 
Máttugustu töfradrykkirnir og hún er örugglega í lokuðu 
deildinni á bókasafninu.“ 


Það var aðeins ein leið til þess að verða sér úti um bók úr 
lokuðu deildinni: Maður varð að hafa skriflegt leyfi frá 


kennara. 


„Það gæti orðið erfitt að útskýra af hverju við viljum fá þessa 
bók lánaða,“ sagði Ron. „Ef við segjumst ekki ætla að nota 
hana til að búa til töfradrykki.“ 


„Ég held,“ sagði Hermione, „að ef við segjumst bara hafa 
áhuga á fræðunum þá gætum við átt möguleika ...“ 


„O, láttu ekki svona, það á enginn kennari eftir að falla fyrir 
því,“ sagði Ron. „Það er enginn svo treggáfaður ...“ 


Tíundi kafli 


Rotarinn ótuktarlegi 


Allt frá hinni misheppnuðu uppákomu með smáálfana hafði 
Lockhart prófessor stillt sig um að nota lifandi skepnur í 
kennslunni. Þess í stað las hann kafla úr bókum sínum og lék 
stundum fyrir þau stórbrotnustu augnablikin. Hann bað Harry 
yfirleitt að hjálpa sér með þessar uppfærslur og fram að 
þessu hafði Harry verið neyddur til að leika vitgrannan 
transilvanískan þorpsbúa sem Lockhart hafði læknað af 
þvaðurbölvuninni, snjómann með nefkvef og vampíru sem 
gat ekkert borðað nema kál eftir að Lockhart meðhöndlaði 
hana. 


Í næstu kennslustund í vörn gegn myrku öflunum var Harry 
dreginn fram á gólf til þess að leika varúlf. Ef hann hefði ekki 
haft gilda ástæðu til að halda Lockhart góðum hefði hann 
neitað. 


„Langt og hátt ýlfur, Harry - einmitt - og svo sló ég hann - 
svona - Skellti honum á gólfið - svona - og tókst að halda 
honum niðri með annarri hendi - og með hinni lagði ég 
töfrasprotann að hálsinum á honum - og svo safnaði ég allri 
þeirri orku sem ég átti eftir, fór með afskaplega flókið 
ummyndunartöfrabragð - og hann vældi ámátlega - áfram, 
Harry - miklu hærra - gott - feldurinn hvarf - vígtennurnar 
skruppu saman - og hann varð aftur að manni. Einfalt og 
áhrifaríkt - og enn eitt þorpið minnist mín sem 
frelsishetjunnar sem bjargaði þeim frá mánaðarlegri árás 
varúlfanna.“ Bjallan hringdi og Lockhart reis á fætur. 
„Heimavinna: Skrifið ljóð um sigur minn á Vagga-Vagga 
varúlfinum! Sá sem skrifar besta ljóðið fær að launum áritað 
eintak af sjálfsævisögu minni Hinn göldrum líki Gilderoy!“ 


Krakkarnir tóku að tínast út. Harry fór aftur að öftustu röðinni 
þar sem Hermione og Ron biðu. 


„Tilbúin?“ muldraði Harry. 


„Bíðum þar til allir eru farnir,“ sagði Hermione taugaóstyrk. 
„Allt í lagi ...“ 


Hún gekk að kennaraborði Lockharts og ríghélt um 
blaðsnepil, Harry og Ron fylgdu fast á hæla hennar. 


„uhumm - Lockhart prófessor?“ stamaði Hermione. „Mig 
vantar ... hérna ... bók af bókasafninu. Bara svona sem 
aukalesefni.“ Hún rétti fram miðann skjálfandi hendi. „En hún 
er í lokuðu deild inni á bókasafninu svo að ég þyrfti skriflegt 
leyfi frá kennara - ég er viss um að hún veitir mér betri 
skilning á því sem þú sagðir um hægvirk eiturefni í bókinni 
þinni Á flakki með forynjum ...“ 


„Ah, Á flakki með forynjum!“ sagði Lockhart, tók miðann af 
Hermione og ljómaði. „Hún er ein af uppáhaldsbókunum. 
Fannst þér hún skemmtileg?“ 


„Ó, já,“ sagði Hermione áköf. „Það var svo sniðugt hvernig þú 
veiddir síðustu forynjuna í tehettu ...“ 


„Ja, Ég er viss um að enginn tekur það óstinnt upp þótt ég 
veiti besta nemanda skólans örlitla aukaaðstoð,“ sagði 
Lockhart hlýlega og dró fram gríðarstóran penna, gerðan úr 
páfuglsfjöður. „Já, hann er fallegur,“ sagði hann og misskildi 
hryllinginn í svip Rons. „Venjulega nota ég hann bara við 


áritun bóka minna.“ 


Hann skrifaði á miðann með risastórum, skrautlegum 
bókstöfum og rétti Hermione. 


„Jæja, Harry,“ sagði Lockhart á meðan Hermione braut 
skjálfhent saman miðann og stakk honum ofan í töskuna sína, 
„er svo ekki fyrsti Quidditchleikur tímabilsins á morgun? 
Gryffindor á móti Slytherin? Ég frétti að þú værir þokkalegur 
leikmaður. Ég var líka leitari. Ég var meira að segja valinn í 
landsliðið en ákvað að helga líf mitt frekar baráttunni við 
myrku öflin. En ef þig skyldi vanta dálitla einkaþjálfun skaltu 
ekki hika við að leita til mín. Ég er alltaf fús að veita af 


reynslu brunni mínum til byrjenda ...“ 

Harry umlaði eitthvað og flýtti sér á eftir Ron og Hermione. 
„Ég trúi þessu ekki,“ sagði hann þegar þau skoðuðu 
undirskriftina á miðanum. „Hann athugaði ekki einu sinni 


hvaða bók okkur vantaði.“ 


„Það er af því að hann er heilalaus bjáni,“ sagði Ron. „En skítt 
með það, við fengum það sem við þurftum ...“ 


„Hann er ekki heilalaus bjáni,“ sagði Hermione skrækróma 
um leið og þau hröðuðu sér að bókasafninu. 


„Bara af því að hann sagði að þú værir besti nemandinn hans 


4 


Þau lækkuðu róminn þegar þau gengu inn í þrúgandi þögnina 
á bókasafninu. Bókavörðurinn, fröken Pince, var mjó, 


skapstygg kona sem minnti dálítið á vannærðan hrægamm. 


„Máttugustu töfradrykkirnir?“ endurtók hún tortryggin og 
reyndi að ná miðanum af Hermione; en Hermione sleppti 
ekki. 


„Ég vil endilega fá að halda honum,“ sagði hún andstutt. 


„O, láttu ekki svona,“ sagði Ron, reif hann af henni og afhenti 
fröken Pince. „Við fáum aðra eiginhandaráritun handa þér. 
Lockhart áritar allt, bara ef það er nægilega lengi á sama 
stað.“ 


Fröken Pince bar miðann upp að ljósinu, eins og hún væri 
ákveðin í að standa þau að fölsun, en miðinn virtist í lagi. Hún 
rigsaði af stað á milli hárra bókahillanna og kom stuttu síðar 


með stóra, mölétna bók í fanginu. Hermione lagði bókina 
varfærnislega ofan í töskuna, svo hröðuðu þau sér af stað og 
reyndu að láta ekki bera á því hvað þau voru flóttaleg. 


Fimm mínútum síðar voru þau búin að loka sig inni á bilaða 
klósettinu hennar Völu væluskjóðu. Hermione tók ekkert tillit 
til mótmæla Rons og benti á að þetta væri sá staður sem 
ólíklegast væri að einhver með réttu ráði færi inn á. Hérna 
fengju þau algert næði. Vala væluskjóða grét hástöfum í 
klefanum sínum en þau létu hana afskiptalausa og hún þau. 


Hermione opnaði varlega Máttugustu töfradrykkina og þau 
grúfðu sig yfir blettóttar blaðsíðurnar. Það varð fljótt augljóst 
hvers vegna bókin var höfð í lokuðu deildinni á bókasafninu. 
Sumir töfradrykkirnir höfðu svo skelfilega verkun og sumar 
myndanna voru svo óhugnanlegar, þarna var meðal annars 
mynd af manni á röngunni og af norn sem hafði látið 


handleggi vaxa út úr höfðinu á sér. 


„Hérna er þetta,“ sagði Hermione áköf þegar þau komu að 
blaðsíðu sem bar fyrirsögnina Ummyndunardrykkurinn. Hún 
var skreytt teikningum af fólki sem var að umbreytast í aðrar 
manneskjur. Harry vonaði heitt og innilega að teiknarinn hefði 
ímyndað sér hræðilegan sársaukasvipinn á andlitum fólksins. 


„Þetta er flóknasta eiturblanda sem ég hef séð,“ sagði 
Hermione þegar þau lásu uppskriftina. „Huluvængjur, iglur, 
flóðhálmur og blóðarfi,“ muldraði hún um leið og hún renndi 


fingri niður eftir síðunni. 


„Það er auðvelt að útvega hráefnið, við náum í það sjálf í 
geymsluskáp nemendanna ... Ó, sjáið þið, mulið 
tvíhyrningshorn - ég veit ekki hvernig við fáum það - rifið 
skinn af letidýri - það verður líka erfitt - og svo auðvitað 


4 


smávegis af manneskjunni sem við ætlum að breyta okkur í. 
„Afsakið?“ sagði Ron hvasst. „Hvað áttu við með smávegis af 
manneskjunni sem við ætlum að breyta okkur í? Ég drekk 
ekki neitt sem inniheldur táneglurnar af Crabbe ...“ 


Hermione hélt áfram eins og hún hefði ekki heyrt til hans. 


„ið þurfum ekki að hafa áhyggjur af því strax því þær fara 
ekki út í fyrr en síðast...“ 


Ron sneri sér orðlaus að Harry en það var annað sem hvíldi á 


honum. 


„Gerirðu þér grein fyrir því hvað við þurfum að stela miklu, 
Hermione? Rifið skinn af letidýri, það er alveg örugglega ekki 
í geymsluskáp nemendanna. Hvað eigum við að gera, 
brjótast inn á geymsluna hans Snapes? Ég er ekki viss um að 
mér lítist á það.“ Hermione skellti aftur bókinni. 


„Ætlið þið að guggna á þessu, allt í lagi,“ sagði hún. Í 
kinnunum voru rauðir dílar og augun voru skærari en 
vanalega. „Mig langar heldur ekki að brjóta reglurnar. Mér 
finnst miklu alvarlegra mál að hóta Muggafæddum 
nemendum en að brugga flókinn töfradrykk. En ef þið viljið 
ekki komast að því hvort þetta er Draco get ég alveg farið 
beinustu leið til fröken Pince og skilað bókinni ...“ 


„Ekki bjóst ég við að lifa þann dag sem þú teldir okkur á að 
brjóta reglurnar,“ sagði Ron. „Allt í lagi, við gerum þetta. En 
engar táneglur.“ 


„Hvað tekur eiginlega langan tíma að búa þetta til?“ spurði 
Harry um leið og Hermione opnaði bókina aftur mun sælli á 


svip. 


„Ja, flóðhálminn verður að tína á fullu tungli og 
huluvængjurnar eiga að malla í tuttugu og einn dag ... ég 


giska á að þetta verði tilbúið eftir svona mánuð, ef okkur 
tekst að útvega allt efnið.“ 


„Mánuð?“ sagði Ron. „Malfoy gæti náð að ráðast á alla 
Muggafæddu krakkana í skólanum á þeim tíma!“ En augu 
Hermione kipruðust aftur ógnandi svo að hann flýtti sér að 
bæta við: „En þetta er besta hugmyndin hingað til svo nú er 
það bara áfram með smjörið, ekki rétt?“ 


En þegar Hermione fór að athuga hvort það væri óhætt fyrir 
þá að yfirgefa klósettið hvíslaði Ron að Harry: „Þetta yrði 
miklu minna mál ef þú gætir bara hrint Draco af kústinum á 


morgun.“ 


Harry vaknaði snemma á laugardagsmorguninn en lá nokkra 
stund og hugsaði um Quidditchleikinn sem var í vændum. 
Hann var kvíðinn, aðallega vegna viðbragða Olivers ef þeir 
töpuðu en það var líka tilhugsunin um að mæta liði á þeim 
skjótustu keppniskústum sem hægt var að kaupa. Hann hafði 
aldrei langað jafn mikið til að sigra Slytherin. Þegar hann 
hafði legið í hálftíma í rúminu með magapínu stóð hann á 
fætur, klæddi sig og fór snemma niður í morgunmat. Þar sat 
Gryffindorliðið í hnapp við autt langborðið. Allir voru tauga 
spenntir að sjá og sögðu fátt. 


Þegar klukkan var að verða ellefu fór allur skólinn að tínast 
niður á Quidditchvöllinn. Þrumurnar lágu í loftinu á þessum 
grámyglulega degi. Ron og Hermione flýttu sér til Harrys að 
óska honum góðs gengis áður en hann færi inn í 
búningsklefann. Liðið klæddi sig í skarlatsrauðu 
Gryffindorskikkjurnar og settist svo niður til að hlusta á hina 
vanalegu hvatningarræðu Olivers. 


„Slytherin hefur betri kústa en við,“ byrjaði hann. „Það þýðir 
ekki að neita því. En við erum með betri leikmenn á 
kústunum. Við höfum æft betur en þeir og flogið í öllum 
veðrum -“ („Svo sannarlega,“ muldraði George Weasley. „Ég 
hef ekki þornað síðan í ágúst“) „- og við skulum sjá til þess að 
þeir iðrist dagsins sem þeir leyfðu litlu pöddunni honum 
Draco að kaupa sig inn í liðið.“ 


Oliver sneri sér að Harry, miður sín af tilfinningahita. 


„Svo veltur það á þér, Harry, að sýna þeim að leitari verður 
að hafa meira til að bera en ríkan föður. Náðu gullnu 
eldingunni á undan honum, Harry, fórnaðu lífi þínu til að ná 


henni. Af því að við verðum að vinna í dag, við bara verðum.“ 


„Engin pressa, Harry,“ sagði Fred og blikkaði hann. 


Þegar þau gengu út á völlinn glumdi við mikill hávaði af 
áhorfendapöllunum; aðallega fagnaðarlæti af því að bæði 
Ravenclaw og Hufflepuff vildu sjá Slytherin tapa, en 
Slytherinnemendurmnir létu líka heyra í sér og bauluðu og 
púuðu. Fröken Hooch, Quidditchkennarinn, skipaði Flint og 
Oliver að takast í hendur, sem þeir gerðu og kreistu fastar en 
nauðsyn krafði um leið og þeir sendu hvor öðrum illilegt 
augnaráð. 


„Af stað þegar ég flauta,“ sagði fröken Hooch. „Þrír ... tveir ... 


einn ...“ 


Hrópin á áhorfendapöllunum fylgdu leikmönnunum fjórtán 
þegar þeir þutu upp á móti þungbúnum himninum. Harry 
flaug hærra en allir hinir og skimaði í kringum sig eftir gullnu 


eldingunni. 


„Er í lagi með þig, örfés?“ kallaði Draco og skaust áfram fyrir 
neðan hann eins og til að sýna hvað kústurinn hans væri 
hraðfleygur. 


Harry gafst ekki tími til að svara, því að í sömu andrá kom 
stór, svartur rotari æðandi á móti honum; hann slapp svo 
naumlega að hann fann hárið bærast þegar hann straukst við 
það. 


„Þarna munaði litlu, Harry!“ sagði George og þaut framhjá 
honum með kylfuna á lofti, tilbúinn að slá rotarann yfir á 
vallarhelm ing Slytherin. Harry sá að George sló fast í áttina 
að Adrian Pucey en rot arinn tók skyndilega nýja stefnu og 
sentist beint í áttina að Harry á ný. 


Harry lækkaði sig í skyndi til að forðast hann og George tókst 
enn að slá hann þéttingsfast í áttina að Draco. Enn hegðaði 
rotarinn sér eins og búmerang og skaust beint að Harry. 


Harry setti á fulla ferð og þaut yfir á hinn helming vallarins. 
Hann heyrði hvína í rotaranum að baki sér. Hvað var að 
gerast? Rotarar einbeittu sér aldrei svona að einum 
leikmanni; þeirra hlutverk var að slá eins marga leikmenn af 


kústinum og þeir gátu ... 


Fred Weasley beið eftir rotaranum á hinum vallarhelmingnum. 
Harry beygði sig um leið og Fred sveiflaði kylfunni og sló af 
öllum mætti og rotarinn fór í aðra átt. 


„Þarna náði ég þér!“ hrópaði Fred glaður í bragði, en þar hafði 
hann rangt fyrir sér. Rotarinn dróst að Harry eins og segulstál 
og þaut á eftir honum svo að Harry neyddist til að flýja á 
ofsahraða. 


Það fór að rigna; Harry fann þunga dropana falla á andlitið og 
á gleraugun. Hann hafði ekki hugmynd um hvað var að 
gerast í leiknum fyrr en hann heyrði að Lee Jordan, sem lýsti 
keppninni, sagði: 


„Slytherin er í forystu með sextíu stig gegn núll...“ 


Glæsikústar Slytherinliðsins höfðu greinilega sitt að segja og 
brjálaði rotarinn gerði allt sem hann gat til að slá Harry af 
kústinum. Fred og George flugu nú svo þétt að Harry að hann 
gat alls ekki komið auga á gullnu eldinguna, hvað þá gripið 
hana. 


„Einhver - hefur - fiktað - við - þennan - rotara -“ stundi Fred 
og sveiflaði kylfunni af öllu afli í átt að rotaranum þegar hann 
réðst enn að Harry. 


„ið þurfum að fá leikhlé,“ sagði George og reyndi allt í senn, 
að gefa Oliver merki og hindra rotarann í að nefbrjóta Harry. 


Oliver skildi greinilega hvað gekk á. Fröken Hooch blés til 
leikhlés og Harry, Fred og George stungu sér í átt til jarðar um 
leið og þeir reyndu að forðast þennan brjálaða rotara. 


„Hvað gengur á?“ spurði Oliver þegar Gryffindorliðið hafði 
hnapp ast saman. Áhangendur Slytherin fögnuðu. „Þeir eru 
að mala okkur. Fred og George, hvar voruð þið þegar rotarinn 
kom í veg fyrir að Angelina skoraði?“ 


„Mið vorum langt fyrir ofan hana að reyna að koma í veg fyrir 
að hinn rotarinn dræpi Harry, Oliver,“ sagði George reiðilega. 
„Það hefur einhver fiktað við hann - hann lætur Harry ekki í 

friði. Hann lætur alla aðra í friði. Slytherinliðið hlýtur að hafa 
gert eitthvað við hann.“ 


„En rotararnir hafa verið læstir inni á skrifstofu fröken Hooch 
frá því á síðustu æfingu og þá var allt í lagi...“ sagði Oliver 


áhyggju fullur. 


Fröken Hooch kom til þeirra. Harry sá yfir öxlina á henni að 
Slytherinliðið fagnaði og benti á hann. 


„Heyriði,“ sagði Harry þegar hún nálgaðist, „ef þið tveir 
haldið áfram að fljúga svona nálægt mér þá gríp ég eldinguna 
aldrei nema hún fljúgi beint upp í ermina á mér. Verið þið 
annars staðar og ég sé sjálfur um rotarann.“ 


„Láttu ekki eins og fífl,“ sagði Fred. „Hann slær af þér 
hausinn.“ Oliver leit af Harry á Weasleybræðurna. 


„Oliver, þetta gengur ekki,“ sagði Alicia Spinnet reiðilega. 
„Harry ræður ekki við hann upp á eigin spýtur. Biðjum um að 
láta rannsaka málið ...“ 


„Ef við hættum núna verðum við að gefa leikinn!“ sagði 
Harry. „Og við töpum ekki fyrir Slytherin út af einum rotara! 
Gerðu það, 

Oliver, segðu þeim að láta mig í friði!“ 

„Þetta er allt þér að kenna,“ sagði George reiðilega við Oliver. 
„Hvað á það að þýða að segja honum að fórna lífi sínu til að 


ná eldingunni ...“ 


Fröken Hooch var komin til þeirra. 


„Eruð þið tilbúin að halda leiknum áfram?“ spurði hún Oliver. 
Oliver leit ákveðinn á Harry. 


„segjum það,“ sagði hann. „Fred, George, þið heyrðuð hvað 
Harry sagði - látið hann í friði svo hann geti sjálfur séð um 
rotarann.“ 


Nú var farið að hellirigna. Þegar flauta fröken Hooch hljómaði 
spyrnti Harry sér frá jörðu og það leið ekki á löngu áður en 
hann heyrði hvininn í rotaranum fyrir aftan sig. Harry kleif 
hærra og hærra; hann snerist, sveigði, beygði, sikksakkaði og 
velti sér. Þótt hann svimaði dálítið hélt hann samt augunum 
galopnum. Regnið buldi á gleraugunum og rann upp Í 
nasirnar á honum þar sem hann flaug á hvolfi til að verjast 
rotaranum. Hann heyrði hlátrasköll frá áhorfenda skaranum 
og gerði sér grein fyrir að hann hlyti að líta mjög kjánalega út 
en honum var sama því ótuktarlegi rotarinn var þungur og 
gat því ekki breytt jafn skyndilega um stefnu og Harry. Hann 
tók til þess bragðs að fljúga í kröppum dýfum og sveigjum 
meðfram vellinum, hann pírði augun í gegnum silfurtjöld 
rigningarinnar á Gryffindor markstangirnar þar sem Adrian 


Pucey var að reyna að komast framhjá Oliver ... 


Hvinur við eyra Harrys gaf til kynna að hann hefði sloppið 
undan enn einni árásinni frá rotaranum; hann snarsneri við 
og skaust í gagnstæða átt. 


„Ertu að æfa ballet, Harry?“ kallaði Draco þegar Harry varð 
að gera asnalegan hring í loftinu til að víkja undan rotaranum. 
Enn á flótta með rotarann á hælunum - en - þegar hann gaut 
hatursaugum á Draco kom hann auga á hana - gullnu 
eldinguna. Hún sveif rétt fyrir ofan vinstra eyrað á Draco - og 
Draco var svo niðursokkinn í að skopast að Harry að hann 
hafði ekki séð hana. 


Eitt spennuþrungið andartak hékk Harry kyrr í loftinu án þess 
að þora að taka dýfu niður að Draco ef ske kynni að hann liti 
upp og sæl eldinguna. 


SMASS. 


Hann hafði verið kyrr einni sekúndu of lengi. Rotarinn hæfði 
hann loks beint í olnbogann og hann fann handlegginn 
brotna. llla vankaður af nístandi sársaukanum rann hann út af 
rennblautum kústinum, tókst að krækja öðru hnénu utan um 
hann en hægri handleggurinn hékk máttlaus niður með 
síðunni - rotarinn kom æðandi til að gera aðra árás, Í þetta 


sinn var miðað á andlitið á honum - Harry sveigði undan með 


eina skýra hugsun í þokuþungu höfðinu: Komast til Draco. 


Í gegnum móðu regns og sársauka steypti hann sér að 
glansandi og hæðnislegu andlitinu fyrir neðan sig og sá 
augun galopnast af ótta: Draco hélt að Harry ætlaði að ráðast 
á sig. 


„Hvað í ...“ stundi hann og sveigði burt frá Harry. 


Harry sleppti kústinum með heilbrigðu hendinni og hrifsaði út 
í loftið; hann fann fingur sína lokast um kalda eldinguna en 
hékk nú bara á kústinum með fótunum. Það heyrðust óp frá 
áhorfendum fyrir neðan hann þegar hann stakk sér niður á 
við og barðist við að líða ekki út af. 


Hann lenti í drullusvaðinu með miklum skvettum og valt af 
kústinum. Handleggurinn á honum lá undarlega beygður út 
frá líkamanum; hann heyrði óljóst að það var blístrað og 
öskrað. Hann leit á eldinguna í heilbrigðu hendinni. 


„Aha,“ sagði hann veikt. „Við unnum.“ Og svo leið yfir hann. 


Hann komst til meðvitundar og fann regndropana detta á 
andlitið á sér. Hann lá enn á vellinum og með einhvern 


bograndi yfir sér. Hann sá glampa á tennur. 


„Ó, nei, ekki þú,“ stundi hann. 


„Hann er með óráði,“ sagði Lockhart hárri röddu við 
áhyggjufullan Gryffindorhópinn sem stóð í hnapp í kringum 
þá. „Engar áhyggjur, Harry. Ég ætla að laga á þér 
handlegginn.“ 


„Nei!“ sagði Harry. „Ég ætla að hafa hann svona, takk ...“ 


Hann reyndi að setjast upp en sársaukinn var óbærilegur. 
Hann heyrði kunnuglega smelli út undan sér. 


„Ég vil ekki að þú takir myndir af þessu, Colin,“ sagði hann 
hátt. 


„Leggstu niður, Harry,“ sagði Lockhart róandi röddu. „Þetta er 
einfalt töfrabragð sem ég hef framkvæmt óteljandi sinnum 


4 


„Af hverju má ég ekki bara fara upp á sjúkrahúsálmuna?“ 


sagði Harry Í gegnum samanbitnar tennur. 


„Hann ætti að fara þangað, prófessor,“ sagði Oliver forugur 
upp yfir haus. Hann gat ekki annað en brosað þó að leitarinn 
hans lægi særður á jörðinni. „Vel gripið, Harry, alveg ótrúlegt. 
Besti leikur þinn hingað til...“ 


Í gegnum kraðak af fótum kom Harry auga á Fred og George 
þar sem þeir stríddu við að koma óþægum rotaranum ofan í 
kassa. Hann barðist enn ofsalega um. 


„Færið ykkur,“ sagði Lockhart og bretti upp ermarnar á 
sægrænni skikkjunni. 


„Nei - ekki -“ sagði Harry veiklulega en Lockhart sveiflaði 
sprotanum og beindi honum augnabliki síðar að 
handleggnum á Harry. 


Furðuleg og óþægileg tilfinning breiddist út frá öxl Harrys og 
niður í fingurgóma. Honum fannst sem lofti hefði verið hleypt 
úr handleggnum. Hann þorði ekki að líta á hann. Hann lokaði 
augunum og sneri sér undan en illar grunsemdir hans 
reyndust á rökum reistar, fólkið í kring tók andköf og Colin 


Creevey hóf að smella af í gríð og erg. Hann fann ekki lengur 
fyrir sársauka í handleggnum - honum fannst hann ekki 
lengur hafa handlegg. 


„Ah,“ sagði Lockhart. „Já. Þetta getur stundum gerst. En það 
sem er fyrir mestu er að beinið er ekki lengur brotið. Maður 
ætti að hafa það í huga. Jæja, Harry, röltu nú upp á 
sjúkrahúsálmu - já, Ron og Hermione, fylgið þið honum ekki? 
Fróken Pomfrey getur - humm - lagað þig aðeins til.“ 


Þegar Harry stóð á fætur fannst honum hann hafa töluverða 
hægri slagsíðu. Hann dró djúpt að sér andann og leit á 
handlegginn. Honum lá við yfirliði. 


Út úr skikkjuerminni gægðist eitthvað sem líktist þykkum, 
húðlitum gúmmíhanska. Hann reyndi að hreyfa fingurna. 
Ekkert gerðist. Lockhart hafði ekki grætt bein Harrys, hann 
hafði fjarlægt þau. 


Fröken Pomfrey var hreint ekki ánægð. 


„Þú hefðir átt að koma beint til mín!“ sagði hún æf af reiði og 
lyfti máttlausum leifunum af því sem hafði fyrir hálfri stundu 


verið fullkominn handleggur. „Ég get grætt bein á 
örskotsstund - en að láta þau vaxa á ný...“ 


„En þú getur það, er það ekki?“ spurði Harry 
örvæntingarfullur. 


„Auðvitað get ég það, en það verður sárt,“ sagði fröken 
Pomfrey vægðarlaus og rétti Harry náttföt. „Þú verður að sofa 


hérna í nótt ...“ 


Hermione beið fyrir utan hengið í kringum rúm Harrys á 
meðan Ron hjálpaði honum í náttfötin. Það tók sinn tíma að 
stinga beinlausum og gúmmíkenndum handleggnum inn í 
ermina. 


„Hvernig ætlarðu að bera í bætifláka fyrir Lockhart núna, ha, 
Hermione?“ kallaði Ron í gegnum hengið um leið og hann dró 
máttlausa fingurna á Harry í gegnum ermina. „Ef Harry hefði 
viljað láta úrbeina sig hefði hann beðið um það.“ 


„Það geta allir gert mistök,“ sagði Hermione. „Og þú finnur 
ekki lengur til, Harry, er það nokkuð?“ 


„Nei,“ sagði Harry og fór upp í rúm. „Ég finn heldur ekki fyrir 


neinu.“ 


Hann hoppaði upp í rúm og gagnslaus handleggurinn 
sveiflaðist með. 


Hermione og fröken Pomfrey komu inn fyrir hengið. Fröken 
Pomfrey hélt á stórri flösku af einhverju sem nefndist Beina- 
gró. 


„ÞÚ átt erfiða nótt í vændum,“ sagði hún og hellti rjúkandi 
vökva í bikar og rétti honum. „Það er ekkert grín að 
endurgræða bein.“ 


Það var heldur ekkert grín að drekka Beina-gró. Það brenndi 
munn og háls Harrys þegar það rann niður. Hann hóstaði og 
frussaði á meðan fröken Pomfrey lét dæluna ganga um 
hættulegar íþróttir og vanhæfa kennara og lét Ron og 
Hermione eftir að hjálpa Harry að skola drykknum niður með 


vatni. 


„Mið unnum samt,“ sagði Ron og bros breiddist út um andlitið. 


„Þetta var rosalega vel gripið, Harry. Svipurinn á Draco ... 
hann var í drápsham ...“ 

„Mikið langar mig að vita hvað hann gerði við þennan rotara,“ 
sagði Hermione þungbúin. 


„Mið getum bætt því við spurningalistann sem við leggjum 
fyrir hann þegar við höfum drukkið ummyndunardrykkinn,“ 
sagði Harry og hneig aftur niður á koddana. „Ég vona bara að 
hann sé betri á bragðið en þetta ógeð ...“ 


„Þegar búið er að bæta ögn af Slytherinnemanda út í? Þú 
hlýtur að vera að grínast,“ sagði Ron. 


Nú var hurðinni á sjúkrahúsálmunni hrundið upp. Inn komu 
drullugir og rennblautir Gryffindorleikmenn til að heilsa upp á 
Harry. 


„Ótrúlegt flug, Harry,“ sagði George. „Við vorum að fylgjast 
með Marcusi Flint húðskamma Draco. Hann æpti eitthvað um 
að gullna eldingin hefði svifið rétt yfir höfðinu á honum án 
þess að hann tæki eftir því. Draco var ekki beinlínis ánægður 


á svipinn.“ 


Þau höfðu tekið með sér kökur, sælgæti og flöskur af 
graskerjasafa og nú söfnuðust þau saman í kringum rúmið 
hans Harrys og Í uppsiglingu var fínasta veisla þegar fröken 
Pomfrey stormaði inn og hrópaði: „Þessi drengur þarf á hvíld 
að halda! Það vantar þrjátíu og þrjú bein í handlegginn og 
þau þurfa að fá næði til að vaxa aftur! Út! ÚT!“ 


Og Harry var skilinn einn eftir - án nokkurs sem gat dregið 
athyglina frá nístandi sársaukanum í máttlausum 
handleggnum. 


Mörgum tímum síðar vaknaði Harry allt í einu í kolniðamyrkri 
og gaf frá sér lága sársaukastunu: Honum leið eins og 
handleggurinn á honum væri fullur af stórum flísum. Fyrst 
hélt hann að þetta hefði vakið hann. En svo fann hann sér til 
mikillar skelfingar að einhver strauk honum um ennið með 
svampi í myrkrinu. 


„Láttu mig vera!“ sagði hann hárri röddu, og svo, „Dobby!“ 


Útstæð, kringlulaga augu húsálfsins góndu á hann í gegnum 
myrkrið. Eitt tár rann niður eftir löngu, hvössu nefinu. 


„Harry Potter sneri aftur í skólann,“ hvíslaði hann 


vesældarlega. 


„Dobby aðvaraði og aðvaraði Harry Potter. Ó, herra minn, af 
hverju sinntir þú ekki orðum Dobbys? Af hverju fór Harry 
Potter ekki heim þegar hann missti af lestinni?“ 


Harry vó sig lengra upp á koddann og ýtti svampinum hans 
Dobbys frá sér. 


„Hvað ertu að gera hérna?“ spurði hann. „Og hvernig vissir 
þú að ég missti af lestinni?“ 


Neðri vör Dobbys skalf og Harry var skyndilega gripinn 
grunsemdum. 


„Það varst þá þú!“ sagði hann hægt. „Þú komst í veg fyrir að 


4 


ég kæmist í gegnum vegginn 


„SVO sannarlega, herra minn,“ sagði Dobby og kinkaði kolli 
svo ákaft að eyrun slógust til. „Dobby faldi sig og beið eftir að 
Harry Potter kæmi á lestarstöðina. Dobby læsti skilveggnum 
og varð að strauja á sér hendurnar eftir á“ - hann sýndi Harry 


tíu langa fingur sem voru vafðir inn í sáraumbúðir - „en 


Dobby var alveg sama, herra minn, af því að hann hélt að 
Harry Potter væri hólpinn. Og Dobby grunaði ekki að Harry 
Potter kæmist í skólann eftir öðrum leiðum!“ Hann reri fram í 
gráðið og hristi ófrýnilegt höfuðið. 


„Dobby var svo brugðið þegar hann heyrði að Harry Potter 
hefði snúið aftur til Hogwartskóla að hann brenndi kvöldmat 
húsbónda síns! Aðra eins hýðingu hefur Dobby aldrei hlotið, 
herra minn ...“ Harry seig aftur niður á koddann. 


„Mið Ron vorum næstum reknir þín vegna,“ sagði hann 


ævareiður. 


„Þú ættir að láta þig hverfa áður en beinin í mér vaxa aftur, 
Dobby. Annars gæti ég kyrkt þig!“ 


Dobby brosti dauflega. 


„Dobby er vanur líflátshótunum, herra minn. Dobby fær þær 


fimm sinnum á dag heima hjá sér.“ 


Hann snýtti sér á einu horninu á skítuga koddaverinu sem 
hann klæddist og var svo vesældarlegur að Harry fann 


hvernig honum rann reiðin. 


„Af hverju ertu í þessu, Dobby?“ spurði hann forvitinn. 


„Þessu, herra minn?“ sagði Dobby og togaði í koddaverið. 
„Það er til marks um stöðu húsálfsins, herra minn. Dobby 
getur bara orðið frjáls ef húsbændur hans gefa honum föt. 
Fjölskyldan gætir þess vandlega að gefa Dobby ekki svo 
mikið sem sokk, herra minn, því þá væri Dobby frjálst að 
yfirgefa heimilið og snúa aldrei aftur.“ 


Dobby þerraði útstæð augun og sagði skyndilega: „Harry 
Potter verður að snúa heim! Dobby hélt að rotarinn hans 


myndi nægja tilað...“ 


„Rotarinn þinn?“ sagði Harry og fann hvernig reiðin blossaði 
upp í honum að nýju. „Hvað áttu við með rotaranum þínum? 
Fékkst þú þennan rotara til að reyna að drepa mig?“ 


„Ekki drepa þig, herra minn, það dytti Dobby aldrei í hug!“ 
sagði Dobby fullur geðshræringar. „Dobby er að reyna að 
bjarga lífi Harrys Potter! Það er betra að vera sendur heim 
alvarlega slasaður en að vera áfram hér, herra minn! Dobby 
vildi bara að Harry Potter slasaðist nægilega mikið til að vera 


sendur heim aftur!“ 


„Nú, er það allt og sumt?“ sagði Harry reiðilega. „Og viltu 
kannski vera svo vænn að segja mér af hverju þú vilt láta 


senda mig heim í molum?“ 


„Ó, ef Harry Potter bara vissi!“ andvarpaði Dobby og fleiri tár 
féllu niður á tötralegt koddaverið. „Ef hann bara vissi hvaða 
þýðingu hann hefur fyrir okkur lágt settu og undirokuðu 
úrhrök galdraheimsins! Dobby man þá tíð þegar Hann-sem- 
ekki-má-nefna var sem máttugastur, herra minn! Það var 
farið með okkur húsálfana eins og skít, herra minn! Dobby 
fær auðvitað ennþá slíka meðferð, herra minn,“ játaði hann 
og þurrkaði andlitið á koddaverinu. „En fyrir flest okkar hefur 
lífið öðlast gildi eftir að þú sigraðir Hann-sem-ekki-má-nefna. 
Harry Potter lifði af og myrkrahöfðinginn varð vanmáttugur. 
Og þá runnu upp nýir tímar og Harry Potter lýsti eins og 
kyndill vonarinnar fyrir alla sem héldu að hinum myrku 
dögum myndi aldrei ljúka, herra minn... Og nú munu 
hræðilegir atburðir gerast í Hogwartskóla og kannski eru þeir 
farnir að gerast. Dobby getur ekki leyft Harry Potter að vera 
áfram í skólanum þegar sagan er í þann veginn að endurtaka 
sig, nú þegar leyniklefinn hefur verið opnaður enn á ný...“ 


Dobby fraus af skelfingu, greip vatnskrúsina hans Harrys af 
náttborðinu, hvolfdi henni yfir höfuðið á sér og féll á gólfið. 
Andartaki síðar klifraði hann aftur upp í rúmið, rangeygður og 
muldraði: „Mondi Dobby. Vondi, vondi Dobby ...“ 


„Svo að leyniklefinn er þá til?“ hvíslaði Harry. „Og þú sagðir 
að hann hefði verið opnaður áður? Segðu mér frá því, 
Dobby!“ 


Hann greip um úlnliðinn á álfinum þegar höndin á honum 
nálgaðist vatnskrúsina. „En ég er ekki af Muggaættum - 
hvernig get ég þá verið í hættu?“ 


„Ó, herra minn, spyrðu einskis, spyrðu aumingja Dobby ekki 
fleiri spurninga,“ stamaði álfurinn og augun voru gríðarstór í 


myrkrinu. 


„Hér er verið að skipuleggja myrkraverk, en Harry Potter má 
ekki vera hér þegar þau verða unnin - farðu heim, Harry 
Potter, farðu heim. Harry Potter má ekki blanda sér í þetta, 
herra minn, það er of hættulegt ...“ 


„Hver er það, Dobby?“ spurði Harry og hélt enn þéttingsfast 
um úlnliðinn á Dobby svo hann lemdi sig ekki í höfuðið með 


vatnskrúsinni. „Hver opnaði klefann núna? Og hver opnaði 


hann síðast?“ 


„Dobby getur ekki, herra minn, Dobby getur ekki. Dobby má 
ekki segja!“ veinaði álfurinn. „Farðu heim, Harry Potter, farðu 
heim!“ „Ég fer ekki fet!“ sagði Harry bálreiður. „Ein af bestu 
vinum mínum er af ætt Mugga; hún verður fyrst í röðinni ef 
leyniklefinn hefur í rauninni verið opnaður ...“ 


„Harry Potter hættir eigin lífi fyrir vini sína!“ grét Dobby í 
skelfilegu uppnámi. „Svo göfugur! Svo hugdjarfur! En hann 
verður að bjarga sjálfum sér, hann verður, Harry Potter má 
ekki ...“ 


Skyndilega stirðnaði Dobby; leðurblökueyrun skulfu. Harry 
lagði líka við hlustir. Þeir heyrðu fótatak nálgast á ganginum. 


„Dobby verður að fara!“ stundi álfurinn í dauðans angist. Það 
kvað við hár hvellur og allt í einu greip Harry í tómt. Hann 
hneig aftur ofan í rúmið og hafði ekki augun af myrkum 
inngangi sjúkraálmunnar og hlustaði á fótatakið sem 
nálgaðist stöðugt. 


Andartaki síðar gekk Dumbledore aftur á bak inn í herbergið 
klæddur síðum ullarslopp með nátthúfu. Hann hélt undir 
endann á einhverju sem líktist styttu. McGonagall prófessor 
birtist í næstu andrá og hélt um fætur styttunnar. Í 
sameiningu lyftu þau henni upp í eitt rúmið. 


„Náðu í fröken Pomfrey,“ hvíslaði Dumbledore og McGonagall 
prófessor hraðaði sér framhjá fótagafli Harrys og úr augsýn. 
Harry lá grafkyrr og þóttist sofa. Hann heyrði ákafar raddir og 
svo birtist McGonagall prófessor aftur í fylgd fröken Pomfrey 
sem brá golftreyju yfir náttkjólinn. Hann heyrði einhvern grípa 
andann á lofti. 


„Hvað gerðist?“ hvíslaði fröken Pomfrey að Dumbledore um 
leið og hún laut yfir styttuna í rúminu. 


„Önnur árás,“ sagði Dumbledore. „Minerva fann hann á 


tröppunum.“ 


„Það lá vínberjaklasi við hliðina á honum,“ sagði McGonagall 
prófessor. „Við höldum að hann hafi ætlað að læðast upp að 
heimsækja Harry.“ 


Harry fann óttann læsast um sig. Hann reisti sig varlega upp 
til að sjá styttuna á rúminu. Tunglsgeisli skein á starandi 
andlitið. 


Þetta var Colin Creevey. Augu hans voru galopin og 


hendurnar héldu krampakenndu taki um myndavélina. 
„Steingerður?“ hvíslaði fröken Pomfrey. 

„Já,“ svaraði McGonagall prófessor. „En mig hryllir við 
tilhugsuninni ... hvað hefði gerst ef Albus hefði ekki verið á 
leiðinni niður til að fá sér heitt súkkulaði - hver veit hvað 


hefði þá gerst...“ 


Þau störðu öll þrjú á Colin. Þá teygði Dumbledore sig fram og 
þreif myndavélina úr stirðnaðri greip Colins. 


„Heldurðu að hann hafi náð mynd af árásarmanninum?“ 


spurði McGonagall áköf. 


Dumbledore svaraði ekki. Hann opnaði myndavélina. 


„Hamingjan sanna!“ sagði fróken Pomfrey. 


Gufumökkur steig upp úr myndavélinni. Þó að Harry lægi 
þremur rúmum fjær fann hann samt ramma lyktina af bráðnu 
plasti. „Bráðnuð,“ sagði fröken Pomfrey furðu lostin. „Öll 
bráðnuð ...“ „Hvað þýðir þetta, Albus?“ sagði McGonagall 
kvíðin. 


„Þetta þýðir,“ sagði Dumbledore, „að leyniklefinn hefur svo 
sannarlega verið opnaður.“ 


Fröken Pomfrey greip fyrir munninn. McGonagall starði á 
Dumble dore. 


„En, Albus ... hver ... í ósköpunum?“ 


„Spurningin er ekki hver,“ sagði Dumbledore og hafði ekki 
augun af Colin. „Spurningin er hvernig ...“ 


Harry gat ekki betur séð en að hún væri jafn forviða og hann 
sjálfur. 


Ellefti kafli 
Hólmgöngufélagið 


Á sunnudagsmorgninum vaknaði Harry við að vetrarsólin lýsti 
upp sjúkrastofuna og handleggurinn var orðinn heilbrigður 
þótt hann væri enn dálítið stirður. Hann settist upp í skyndi og 
leit yfir að rúminu hans Colins en það var falið á bak við 
hengið sem Harry hafði notað við fataskiptin daginn áður. 
Þegar fröken Pomfrey sá að hann var vaknaður færði hún 
honum morgunverðarbakka með miklum fyrirgangi og byrjaði 
að beygja og rétta á honum hægri handlegginn og fingurna. 


„Allir í lagi,“ sagði hún á meðan hann reyndi að borða 
hafragrautinn sinn með vinstri hendi. „Þegar þú ert búinn 


máttu fara.“ 


Harry klæddi sig eins hratt og hann gat og flýtti sér upp í 
Gryffindorturn; honum lá á að segja Ron og Hermione frá 
Colin og Dobby. En þegar hann kom þangað var þau hvergi að 
finna. Harry fór út til að leita að þeim og furðaði sig á því hvar 


þau gætu verið. Hann var dálítið sár yfir því að þau skyldu 
ekki hafa áhuga á því að vita hvort beinin hefðu vaxið aftur. 


Þegar Harry gekk framhjá bókasafninu rölti Percy Weasley út; 
hann virtist í mun betra skapi en þegar þeir hittust síðast. 


„Ó, halló, Harry,“ sagði hann. „Glæsilega flogið í gær, alveg 
glæsilega. Gryffindorliðið er komið í forystu í bikarkeppninni - 
þið eruð komin með fimmtíu stig!“ 


„Hefurðu nokkuð séð Ron og Hermione?“ spurði Harry. 


„Nei, ekki í dag,“ sagði Percy og brosið dofnaði á vörum hans. 
„Ég vona að hann sé ekki inni á enn einu stelpnaklósettinu 


4 


Harry þvingaði fram hlátur og beið þar til Percy var kominn úr 
augsýn áður en hann tók stefnuna á klósettið hennar Völu 
væluskjóðu. Hann fékk ekki skilið af hverju Ron og Hermione 
ættu að hafa farið þangað, en þegar hann hafði gengið úr 
skugga um að hvorki Filch né nokkur umsjónarmannanna 
væru Í grenndinni opnaði hann dyrnar á klósettinu og heyrði 
raddir þeirra berast frá læstum bás. 


„Þetta er ég,“ sagði hann um leið og hann lokaði dyrunum á 
eftir sér. Það heyrðust andköf og gutl innan úr básnum og 
Harry sá augað á Hermione gægjast út um skráargatið. 


„Harry!“ sagði hún. „Þú hræddir úr okkur líftóruna - komdu 


inn - hvernig ertu í handleggnum?“ 


„Fínn,“ sagði Harry og tróð sér inn í básinn. Gömlum seiðpotti 
hafði verið stillt upp á klósettið og snarkið sem barst undan 
setunni gaf til kynna að þau hefðu kveikt eld undir honum. 
Færanlegur og vatnsheldur eldur var ein af sérgreinum 
Hermione. 


„Okkur langaði að koma að heimsækja þig, en ákváðum að 
byrja sem fyrst á ummyndunardrykknum,“ útskýrði Ron. 
Harry tókst að læsa básnum aftur með erfiðismunum. „Við 
héldum að þetta væri öruggasti felustaðurinn.“ 


Harry byrjaði að segja þeim frá Colin en Hermione greip fram 


í fyrir honum. 


„ið vitum - við heyrðum McGonagall prófessor segja Flitwick 
frá þessu í morgun. Við ákváðum því að byrja sem fyrst...“ 


„Því fyrr sem við náum játningu út úr Draco því betra,“ urraði 


Ron. 


Mitið þið hvað ég held? Ég held að hann hafi verið í svo 
vondu skapi eftir að þeir töpuðu Quidditchkeppninni að hann 
lét það bitna á Colin.“ 


„Og það er fleira,“ sagði Harry og fylgdist með Hermione rífa 
niður blóðarfa og fleygja honum ofan í pottinn. „Dobby kom til 
mín Í nótt.“ Ron og Hermione litu forviða upp. Harry sagði 
þeim frá öllu sem Dobby hafði ljóstrað upp - eða réttara sagt, 
ekki ljóstrað upp. 


Hermione og Ron hlustuðu með andakt. 
„Hefur leyniklefinn þá verið opnaður áður?“ spurði Hermione. 


„Þá er þetta komið á hreint,“ sagði Ron sigri hrósandi. „Lucius 
Malfoy hlýtur að hafa opnað klefann þegar hann gekk í 
skólann og nú hefur hann sagt gamla, góða Draco hvernig á 
að gera það. Þetta er augljóst mál. Ég vildi samt að Dobby 
hefði sagt þér hvers konar skrímsli er falið í leyniklefanum. 
Mig langar að vita hvernig því hefur tekist að læðast um 
skólann án þess að nokkur tæki eftir því.“ 


„Kannski getur það gert sig ósýnilegt,“ sagði Hermione og ýtti 
iglum niður að botninum á seiðpottinum. „Eða kannski getur 
það dulbúið sig - þóst vera herklæði eða eitthvað - ég hef 
lesið um kameljóns-ófreskjur ...“ 


„ÞÚ lest of mikið, Hermione,“ sagði Ron, sáldraði dauðum 
huluvængjum ofan á iglurnar og leit á Harry. 


„Svo að Dobby kom í veg fyrir að við næðum lestinni og það 
er líka honum að kenna að rotarinn handleggsbraut þig ...“ 
Hann hristi hausinn. „Veistu, ef hann hættir ekki að reyna að 
bjarga lífi þínu endar það með því að hann drepur þig.“ 


Fréttin um að Colin Creevey hefði orðið fyrir árás og lægi nú 
sem dauður væri í sjúkraálmunni barst hratt um allan skólann 
og á mánudagsmorgninum vissu það allir. Sögusagnir og 
tortryggni breiddust út eins og eldur í sinu. Fyrsta árs 
nemarnir ferðuðust um kastalann í hópum eins og þeir 
óttuðust að á þá yrði ráðist ef þeir hættu sér um skólann einir 
síns liðs. 


Ginny Weasley, sem sat við hliðina á Colin Creevey í 
töfrabragðatímum, var í uppnámi. Harry fannst Fred og 


George ekki nota réttu aðferðina við að hressa hana við. Þeir 
skiptust á að fela sig á bak við styttur klæddir pelsum eða 
þaktir graftarkýlum og stukku svo á hana þegar hún átti leið 
hjá. Þeir hættu ekki fyrr en Percy hótaði þeim, blár í framan af 
reiði, að skrifa frú Weasley og segja henni að Ginny væri farin 
að fá martraðir. 


Á meðan gengu verndargripir og alls konar töfratæki kaupum 
og sölum í skólanum án vitundar kennaranna. Neville keypti 
stóran, illa lyktandi lauk, oddmjóan fjólubláan kristal og rotinn 
salamöndruhala, en það var áður en hinir Gryffindorstrákarnir 
bentu honum á að hann væri ekki í neinni hættu þar sem 


hann kæmi úr hreinræktaðri galdra fjölskyldu. 


„Filch var sá fyrsti sem lenti í þessu,“ sagði Neville með 
óttasvip á kringluleitu andlitinu. „Og það vita allir að ég er 
næstum því skvib.“ 


Í annarri viku desembermánaðar gekk McGonagall um að 
venju og safnaði saman nöfnum þeirra sem yrðu í skólanum 
yfir jólin. Harry, Ron og Hermione skrifuðu sig á listann; þau 
höfðu heyrt að Draco yrði í skólanum og þeim fannst það afar 
grunsamlegt. Jólafríið yrði fullkominn tími til að gera 


tilraunina með ummyndunardrykkinn til að lokka út úr honum 


játningu. 


En til allrar óhamingju var töfradrykkurinn ekki alveg tilbúinn. 
Þau vantaði enn tvíhyrningshornið og skinnið af letidýrinu og 
það var aðeins fáanlegt í einkabirgðageymslum Snapes. 
Harry hugsaði með sjálfum sér að hann myndi frekar vilja 
horfast í augu við þjóðsagnaskrímsli Slytherins en að láta 
Snape grípa sig glóðvolgan við að stela úr hirslum hans. 


„Mið þurfum bara að draga athygli hans að einhverju öðru,“ 
sagði Hermione röggsöm þegar fimmtudagstíminn í 
töfradrykkjum nálgaðist. „Þá getur eitt okkar laumast inn á 
skrifstofu Snapes og tekið það sem okkur vantar.“ 


Harry og Ron litu taugaóstyrkir á hana. 


„Ég held að það sé best að ég sjái um sjálfan stuldinn,“ hélt 
Hermione áfram þurrlegri röddu. „Þið verðið reknir ef þið 
lendið í frekari vandræðum en ég hef aftur á móti hreinan 
skjöld. Það eina sem þið þurfið að gera er að valda nógu 
miklum usla til að halda Snape uppteknum í svona fimm 


mínútur.“ 


Harry brosti dauflega. Það var álíka hættulítið að valda usla í 
kennslustund hjá Snape og að pota Í augað á sofandi dreka. 


Töfradrykkjatímarnir fóru fram í einni af stóru dýflissunum. 
Fimmtudagstíminn hófst eins og allir aðrir. Það rauk úr 
tuttugu seiðpottum á milli tréborðanna sem á stóðu 
látúnsvogir og krukkur með ýmsum efnum. Snape sveimaði 
um í gufunum frá pottunum og kom með eitraðar 
athugasemdir um töfradrykki Gryffindornemend anna svo að 
nemarnir frá Slytherin flissuðu ánægjulega. Draco Malfoy, 
uppáhaldsnemandi Snapes, gretti sig í sífellu framan í Harry 
og Ron sem vissu að ef þeir svöruðu í sömu mynt yrði þeim 


refsað áður en þeir gætu opnað munninn. 


Þrútnunar-mixtúra Harrys var alltof þunn en hann var líka 
með hugann við mikilvægari hluti. Hann var að bíða eftir 
merki frá Hermione og heyrði ekki orð af því sem Snape sagði 
þegar hann staldraði við hjá pottinum hans til að hæðast að 
vatnskenndu mixtúrunni hans. Þegar Snape sneri sér við og 
fór að borði Nevilles til að níðast á honum náði Hermione 
athygli Harrys og kinkaði kolli. 


Harry beygði sig snöggt niður á bak við seiðpottinn sinn, náði 


í einn af Filibusterflugeldum Freds úr vasanum og sló létt á 


hann með sprotanum sínum. Það byrjaði strax að snarka og 
hvissa í flugeldinum. Harry vissi að hann hafði bara nokkrar 
sekúndur, rétti úr sér, miðaði og kastaði honum upp í loftið; 
hann lenti beint ofan í rjúkandi seiðpotti Goyles. 


Töfradrykkurinn hans Goyles sprakk og gusaðist yfir allan 
bekkinn. Það urðu öskur og læti þegar slettur af þrútnunar- 
mixtúrunni lentu á nemendunum. Draco fékk gusu framan í 
sig og nefið á honum byrjaði að þrútna eins og blaðra; Goyle 
ráfaði um og hélt um augun sem voru á stærð við 
matardiska. - Snape reyndi að róa bekkinn og komast að því 
hvað hefði gerst. Þrátt fyrir alla ringulreiðina sá Harry að 


Hermione laumaðist inn á skrifstofu Snapes. 


„Þögn! Þögn!“ öskraði Snape. „Þeir sem fengu yfir sig mixtúru 
skulu koma hingað að fá hjöðnunardrykk - þegar ég kemst að 
því hver stendur á bak við þetta ...“ 


Harry reyndi að halda niðri í sér hlátrinum þegar hann fylgdist 
með Draco flýta sér til Snapes. Nefið á honum varð jafnstórt 
og lítil melóna svo að hann hélt ekki höfði. Næstum 
helmingur bekkjarins drattaðist upp að kennaraborðinu, sumir 
drógu á eftir sér handleggi á stærð við kylfur á meðan aðrir 
áttu í erfiðleikum með að tala í gegnum gríðarlegar 


uppblásnar varir. Harry leit í kringum sig eftir Hermione og sá 
hana læðast aftur inn í dýflissuna og skikkjan hennar bungaði 
út. 


Þegar allir höfðu fengið sopa af móteitrinu og bólgurnar höfðu 
hjaðnað, strunsaði Snape að pottinum hans Goyles og veiddi 
upp úr honum svartar leifarnar af flugeldinum. Skyndilega 
hljóðnaði allt. 


„Ef ég kemst einhvern tímann að því hver stóð fyrir þessu,“ 
hvíslaði Snape, „skal ég sjá til þess að sá hinn sami verði 
rekinn á stundinni.“ 


Harry kom andlitinu á sér í þær skorður sem hann vonaði að 
lýstu undrun. Snape horfði beint á hann og hann varð alls 
hugar feginn þegar bjallan hringdi tíu mínútum síðar. 


„Hann vissi að ég var sökudólgurinn,“ sagði Harry við Ron og 
Hermione á leiðinni inn á klósettið hennar Völu væluskjóðu. 


„Ég sá það á honum.“ 


Hermione fleygði nýju efnunum ofan í pottinn og byrjaði að 
hræra, yfir sig spennt. 


„Þetta verður tilbúið eftir tvær vikur,“ sagði hún ánægjulega. 


„Snape getur ekki sannað að þú hafir gert það,“ sagði Ron 
róandi við Harry. „Hvað getur hann svo sem gert?“ 


„Eitthvað andstyggilegt, ef ég þekki hann rétt,“ sagði Harry á 
meðan drykkurinn freyddi og sauð. 


Viku seinna þegar Harry, Ron og Hermione voru á gangi í 
gegnum forsalinn sáu þau lítinn hóp af nemendum sem stóð 
fyrir framan auglýsingatöfluna og las á lítinn pergamentsnepil 
sem hafði nýlega verið hengdur upp. Seamus Finnigan og 
Dean Thomas gáfu þeim bendingu um að koma, spenntir á 
svip. 


„Það á að stofna hólmgöngufélag!“ sagði Seamus. „Fyrsti 
fundur inn er í kvöld! Ég væri sko til í að læra hólmgöngu; það 


gæti komið sér vel núna...“ 


„Þú heldur kannski að Slytherinskrímslið kunni reglurnar í 
galdra einvígi?“ sagði Ron en las þó tilkynninguna með 
áhuga. 


„Gæti komið sér vel,“ sagði hann við Harry og Hermione á 
leiðinni í kvöldmat. „Ættum við að fara?“ 


Harry og Hermione fannst þetta góð hugmynd og þegar 
klukkan sló átta þetta sama kvöld flýttu þau sér niður í Stóra 
salinn. Löngu matarborðin voru horfin en í staðinn var nú gyllt 
svið meðfram einum veggnum upplýst af þúsundum kerta 
sem svifu fyrir ofan það. Loftið var flauelssvart og það leit út 
fyrir að allur skólinn hefði safnast saman undir því með 
sprotana sína og tilhlökkunarsvip á andlitunum. 


„Hver ætli kenni okkur?“ sagði Hermione um leið og þau 
smeygðu sér inn í skvaldrandi þvöguna. „Það sagði einhver 
að Flitwick hefði verið hólmgöngumeistari þegar hann var 


ungur - kannski er það hann.“ 


„Svo lengi sem það er ekki...“ byrjaði Harry en setningin 
endaði í stunu: Gilderoy Lockhart gekk inn á sviðið klæddur 
glæsilegri plómu litri skikkju og á hæla hans kom enginn 


annar en Snape Í sinni venjulegu svörtu skikkju. 


Lockhart veifaði handleggnum til að fá þögn í salinn og 
kallaði: 


iljið þið vinsamlegast safnast saman í kringum sviðið! Geta 
allir séð mig? Heyra allir í mér? Stórkostlegt! 


Dumbledore prófessor veitti mér leyfi til að stofna þetta litla 
hólmgöngufélag ef til þess kæmi að þið þyrftuð að verja 
ykkur eins og ég hef þurft að gera óteljandi sinnum - eins og 
ég hef útlistað í smáatriðum í verkum mínum. 


Leyfið mér að kynna aðstoðarmann minn, Snape prófessor,“ 
sagði Lockhart með geislandi brosi. „Hann segist vita örlítið 
um galdraeinvígi og hefur í anda hins sanna íþróttamanns 
samþykkt að taka þátt í lítilli sýnikennslu áður en við byrjum. 
En hafið engar áhyggjur, kæru nemendur - þið munuð enn 
hafa töfradrykkjakennarann ykkar þegar ég verð búinn að 
taka hann í karphúsið, óttist því ei!“ 


„Mæri ekki frábært ef þeir gengju hvor frá öðrum?“ muldraði 
Ron í eyrað á Harry. 


Snape þvingaði fram brosgeiflu. Harry skildi ekki hvernig 
Lockhart gat brosað svona áhyggjulaus; ef Snape hefði horft 
svona á hann hefði hann hlaupið í burt eins og fætur toguðu. 


Lockhart og Snape sneru sér að hvor öðrum og hneigðu sig; 
það var að minnsta kosti það sem Lockhart gerði með miklum 
handasveiflum en Snape lét sér nægja að kinka 
geðvonskulega kolli. Svo hófu þeir töfrasprotana eins og 
sverð á loft. 


„Eins og þið sjáið höldum við sprotunum nú í viðurkenndri 
bardagastöðu,“ sagði Lockhart við þögulan hópinn. „Þegar ég 
hef talið upp að þremur munum við beita hvor annan 
galdrabrögðum. Hér verða að sjálfsögðu ekki notaðar 
banvænar formælingar.“ 


„Ég myndi ekki vera of viss um það,“ muldraði Harry þegar 
hann sá Snape bera tennurnar. 


„Einn - tveir - þrír...“ 


Þeir veifuðu sprotunum yfir höfðum sér og beindu þeim hvor 
að öðrum; Snape æpti: „Expelliarmus!“ Og blindandi, rautt 
leiftur þeytti Lockhart út af sviðinu svo hann skall í vegginn 
og lak niður á gólf þar sem hann lá og baðaði út öllum 


öngum. 


Draco og nokkrir hinna úr Slytherin fögnuðu ákaft. Hermione 
var á nálum. Hún greip um munninn og kveinaði: „Haldið þið 
að það sé í lagi með hann?“ 


„Eins og okkur sé ekki sama?“ sögðu Harry og Ron í kór. 


Lockhart riðaði þegar hann stóð á fætur. Hatturinn hafði 
dottið af og liðað hárið stóð í allar áttir. 


„Jæja, þarna fenguð þið að líta afvopnunarbragðið!“ sagði 
hann og staulaðist aftur upp á sviðið. „Eins og þið sjáið, er ég 
búinn að týna sprotanum mínum - ó, takk fröken Brown - já, 
það var frábær hugmynd að sýna þeim hvernig það er 
framkvæmt, Snape prófessor, en með fullri virðingu var alveg 
augljóst hvað þú hugðist fyrir. Það hefði verið leikur einn fyrir 
mig að stöðva þig ef ég hefði viljað það - hvað sem því líður, 
þá taldi ég það hafa ákveðið lærdómsgildi að leyfa þeim að 
sjá ...“ 

Snape var með drápsglampa í augum. Lockhart hafði líklega 
tekið eftir því vegna þess að hann sagði: „Nóg komið af 
sýnikennslu! Ég ætla nú að ganga á milli ykkar og para ykkur 
saman. Snape prófessor, þú gætir kannski aðstoðað mig ...“ 


Þeir gengu á milli nemendanna og byrjuðu að velja þá saman. 
Lockhart stillti Neville upp fyrir framan Justin Finch-Fletchley, 
en Snape gekk rakleiðis til Harrys og Rons. 


„Það er kominn tími til að aðskilja draumaliðið,“ sagði hann 
hæðnislega. „Ron, þú verður með Finnigan. Harry Potter ...“ 
Harry færði sig ósjálfrátt nær Hermione. 


„Ég held nú ekki,“ sagði Snape og brosti kuldalega. „Komdu 
hingað, Draco Malfoy. Við skulum sjá hvort þú sérð við hinum 
fræga Harry Potter. Og þú, ungfrú Hermione Granger, verður 
með ungfrú Bulstrode.“ 


Draco strunsaði til þeirra með glott á vör. Álengdar var stelpa 
sem minnti Harry á mynd sem hann hafði séð í Á flakki með 
forynjum. Hún var stórvaxin og þrekin með sterklega kjálka 
sem sköguðu ógnvekjandi fram. Hermione sendi henni 
dauflegt bros sem hún endurgalt ekki. 


„Standið andspænis mótherjum ykkar!“ kallaði Lockhart sem 
var kominn aftur upp á svið. „Og hneigið ykkur!“ 


Harry og Malfoy létu sér nægja að kinka kolli án þess að hafa 


augun hvor af öðrum. 


„Sprotar Í rétta stöðu!“ hrópaði Lockhart. „Þegar ég hef talið 
upp að þremur notið þá afvopnunarbragðið á andstæðinginn 
- einungis til að afvopna hann - við viljum koma í veg fyrir 


slys í kvöld - einn - tveir - og þrír...“ 


Harry sveiflaði sprotanum hátt en Draco hafði þjófstartað á 
„tveir“: Galdur hans hæfði Harry svo harkalega að það var 
eins og hann hefði verið laminn í hausinn með steikarpönnu. 
Hann riðaði en virtist að öðru leyti í lagi svo að hann ákvað að 
láta engan tíma fara til spillis. Hann beindi sprotanum beint 
að Draco og hrópaði: „Rictusempra!“ 


Silfrað leiftur lenti á maga Dracos svo að hann fór í keng með 


miklum stunum. 


„Ég sagði að þið ættuð einungis að afvopna!“ hrópaði 
Lockhart skelfdur yfir þvöguna þegar Draco féll á kné; Harry 
hafði hæft hann með kitlbragðinu svo hann gat sig hvergi 
hrært fyrir hlátri. Harry hikaði, því að honum fannst dálítið 
óheiðarlegt að beita Draco töfrum á meðan hann lá á gólfinu, 
en það voru mistök; Draco beindi, andstuttur, sprotanum að 
hnjánum á Harry og stundi: „Tarantallegra!“ og á næsta 


andartaki fóru fæturnir á Harry að hreyfast í stjórnlausum 
steppdansi. 


„Stopp! Stopp!“ öskraði Lockhart en nú tók Snape málin í 
sínar hendur. 


„Finite Incantatem!“ hrópaði hann; fæturnir á Harry hættu að 
dansa og Draco hætti að hlæja og þeir urðu þess umkomnir 
að líta upp. 


Grænleit þokuslæða lá yfir Stóra salnum. Neville og Justin 
lágu lafmóðir á gólfinu; Ron studdi Seamus, sem var öskugrár 
í framan, og baðst í sífellu afsökunar á því sem sprotinn hans 
hafði gert. En Hermione og Millicent Bulstrode hættu ekki; 
Millicent hafði tekið Hermione haustaki og Hermione 
kveinkaði sér af sársauka; báðir sprotarnir lágu gleymdir á 
gólfinu. Harry stökk á Millicent og reyndi að draga hana af 
Hermione. Það var erfitt: Hún var miklu stærri en hann og 
smám saman tók hópurinn að róast. 


„Svei mér þá,“ sagði Lockhart og trítlaði um mannþröngina til 
að athuga afleiðingar einvígisins. „Á fætur með þig, 
Macmillan... Varlega, fröken Fawcett... Klemmdu fast, það 
hættir að blæða eftir smástund, Boot... Það er eins gott að 


ég kenni ykkur hvernig á að hindra álög frá óvinum ykkar,“ 
sagði Lockhart sem stóð nú ringlaður í miðjum salnum. Hann 
gaut augunum á Snape sem var með glampa í svörtum 
augunum en leit undan í skyndi. „Fáum sjálfboðaliða - Neville 
Longbottom og Justin Finch-Fletchley, hvað með ykkur ...“ 


„Slæm hugmynd, Lockhart prófessor,“ sagði Snape og sveif til 
þeirra eins og stór og meinfýsin leðurblaka. „Longbottom 
veldur eyðileggi ngu með einföldustu töfrabrögðum. Við 
myndum þurfa að senda leifarnar af Finch-Fletchley í 
eldspýtustokk upp í sjúkraálmu.“ Kringluleitt, bleikt andlitið á 
Neville varð enn bleikara. „Hvað með Draco og Harry?“ sagði 
Snape og brosti skakkt. 


„Frábær hugmynd!“ sagði Lockhart og beindi Harry og Draco 
inn í miðjuna á salnum en hin færðu sig aftar til að rýma til 
fyrir þeim. 


„Jæja, Harry,“ sagði Lockhart. „Þegar Draco beinir sprotanum 
sínum að þér, þá gerir þú þetta.“ Hann hóf sprotann sinn á 
loft og reyndi að framkvæma flókna snúninga og sveiflur en 
missti sprotann á gólfið. Snape glotti þegar Lockhart beygði 
sig í flýti eftir honum og sagði: 


„Úps ... sprotinn minn er orðinn aðeins of æstur ...“ 
Snape gekk til Dracos og hvíslaði einhverju í eyra hans. Draco 
glotti. Harry leit taugaóstyrkur á Lockhart og sagði: „Gætirðu 


sýnt mér þetta hindrunarbragð aftur?“ 


„Hræddur?“ hvíslaði Draco, svo lágt að Lockhart heyrði ekki í 
honum. 


„ss, muldraði Harry. 


Lockhart sló Harry kumpánlega á öxlina. „Gerðu bara það 
sama og ég, Harry!“ 


„Hvað, missa sprotann minn?“ 


Lockhart lét sem hann heyrði ekki til hans. 


„Þrír - tveir - einn - byrja!“ hrópaði hann. 


Draco hóf sprota sinn á loft í skyndi og þrumaði: 
„Serpensortia!“ 


Endinn á sprotanum sprakk og Harry fylgdist skelfingu lostinn 
með þegar langur, svartur snákur skaust út úr honum og féll 
með miklum þunga á gólfið á milli þeirra þar sem hann hóf 
sig upp, tilbúinn að höggva. Þvagan hörfaði undan, æpandi 
og Öskrandi. 


„Stattu kyrr, Harry,“ sagði Snape letilega, hann naut þess 
greinilega að horfa á Harry standa hreyfingarlausan augliti til 
auglitis við reiðan snák. „Ég skal fjarlægja hann ...“ 


„Leyfðu mér!“ hrópaði Lockhart. Hann brá sprotanum á loft 
og beindi að snáknum, en í stað þess að hverfa flaug 
snákurinn þrjá metra í loft upp og lenti aftur á gólfinu með 
miklum dynk. Snákurinn hvæsti hamslaus af bræði og renndi 
sér í áttina að Justin Finch-Fletchley, reisti sig og beraði 


vígtennurnar, tilbúinn að höggva. 


Harry gat ekki skilið hvað gerðist. Hann mundi ekki einu sinni 
eftir að hafa ákveðið að gera þetta. Það eina sem hann gerði 
sér grein fyrir var að hann þaut eins og elding til þeirra og 
kallaði heimskulega til snáksins: „Láttu hann vera!“ og á 
einhvern óútskýranlegan hátt lyppaðist snákurinn niður á 
gólfið og varð meðfærilegur að sjá eins og digur, svört 
garðslanga. Hann horfði hlýðinn á Harry sem fann óttann líða 


úr sér. Hann vissi að snákurinn myndi ekki ráðast á neinn 


núna, þótt hann gæti ekki útskýrt þessa vissu sína. 


Hann leit brosandi á Justin og átti von á undrun, feginleika 
eða jafnvel þakklæti í svip hans - en hann bjóst svo 
sannarlega ekki við því að hann væri reiður og hræddur. 


„Hvað heldurðu að þú sért að gera?“ hrópaði hann og áður en 
Harry gat stunið upp orði hafði Justin snúist á hæli og 
strunsað út úr salnum. 


Snape steig fram, sveiflaði sprotanum og snákurinn hvarf í 
litlu, svörtu reykjarskýi. Snape horfði líka á Harry á óvæntan 
hátt; það var lævís og útsmoginn svipur á andliti hans sem 
Harry kunni alls ekki við. Hann gerði sér líka óljósa grein fyrir 
ógnvænlegu hvískri allt í kringum sig. Þá fann hann að 
einhver togaði í skikkjuna hans. 


„Komdu,“ sagði rödd Rons í eyrað á honum. „Áfram með þig - 


komdu ...“ 


Ron beindi honum út úr salnum með Hermione á hælunum. 
Þegar þau gengu út viku nemendurnir til beggja hliða eins og 
þeir væru hræddir um að smitast af einhverju. Harry hafði 


ekki hugmynd um hvað gekk á, og hvorki Ron né Hermione 
sagði orð fyrr en þau höfðu dregið hann inn á setustofu 
Gryffindor. Ron ýtti honum ofan í hægindastól og sagði: „Þú 
ert slönguhvíslari. Af hverju sagðirðu okkur ekki frá því?“ 


„Er ég hvað?“ 
„Slönguhvíslari!“ sagði Ron. „Þú getur talað við slöngur!“ 


„Ég veit,“ sagði Harry. „Ég meina, þetta er bara í annað 
skiptið sem það gerist. Einu sinni sigaði ég óvart slöngu á 
Dudley frænda minn í dýragarðinum - löng saga - en hún 
sagði mér að hún hefði aldrei komið til heimkynna sinna í 
Brasilíu og ég frelsaði hana óviljandi - þetta var áður en ég 
komst að því að ég væri galdramaður ...“ 


„Sagði slanga þér að hún hefði aldrei komið til Brasilíu?“ 
endurtók Ron lamaður. 


„Hvað með það?“ sagði Harry. „Ég er viss um að það er fullt 
af nem endum í skólanum sem geta talað við slöngur.“ 


„Ó, nei, það er ekki rétt,“ sagði Ron. „Þetta er ekki algengur 
hæfileiki, Harry. Þetta er mjög slæmt.“ 


„Hvað er slæmt?“ sagði Harry og var farinn að reiðast. „Hvað 
er að öllum? Ef ég hefði ekki sagt snáknum að láta Justin í 
friði ...“ 


„Nú, sagðirðu það við hann?“ 


„Hvað áttu við? Þú varst þarna - þú heyrðir í mér...“ 


„Ég heyrði þig tala á slöngutungu,“ sagði Ron. „Slöngumál. Þú 
hefðir getað sagt hvað sem var - það var engin furða að 
Justin yrði skíthræddur, þetta hljómaði eins og þú værir að 
hvetja snákinn áfram eða eitthvað - þetta var óhugnanlegt 
.. Harry gapti. 


„lalaði ég annað tungumál? En ... ég hafði ekki hugmynd um 
það - hvernig get ég talað tungumál án þess að vita að ég 
geti það?“ 


Ron hristi hausinn. Bæði hann og Hermione voru á svipinn 
eins og einhver hefði dáið. Harry skildi ekki hvað var svona 
hræðilegt. 


„Hvað er eiginlega að því að koma í veg fyrir að risastór 
snákur bíti hausinn af Justin?“ sagði hann. „Hvaða máli skiptir 
bað hvernig ég fór að því svo lengi sem Justin þarf ekki að 
taka þátt í veiðum hinna hauslausu?“ 


„Það skiptir máli,“ sagði Hermione loks lágróma, „af því að 
Salazar Slytherin var frægur fyrir að geta talað við slöngur. 
Þess vegna er einkennismerki Slytherinvistarinnar mynd af 


slöngu.“ Harry varð furðu lostinn. 


„Einmitt,“ sagði Ron. „Og nú heldur allur skólinn að þú sért 
barna-barna-barna-barnabarnið hans, eða eitthvað ...“ 


„En ég er það ekki,“ sagði Harry og var skyndilega gripinn 
óútskýranlegri skelfingu. 


„Það verður erfitt fyrir þig að sanna það,“ sagði Hermione. 
„Hann var uppi fyrir þúsund árum; þú gætir allt eins verið 
skyldur honum.“ 


Harry lá andvaka klukkustundum saman þessa nótt. Í gegnum 
rifu á tjöldunum á himinsænginni sá hann að fyrir utan 


turngluggann snjóaði. Hann var niðursokkinn í hugsanir sínar. 


Gat það verið að hann væri afkomandi Salazars Slytherin? 
Þegar allt kom til alls vissi hann ekkert um föðurfjölskyldu 
sína. Dursleyhjónin höfðu alltaf bannað honum að spyrja 
spurninga sem snertu föðurfólkið hans. 


Harry prófaði í lágum hljóðum að segja eitthvað á 
slöngutungu en orðin vildu ekki koma. Svo virtist sem hann 
þyrfti að standa augliti til auglitis við slöngu til að hann gæti 
sagt eitthvað. 


En ég er á Gryffindorheimavistinni, hugsaði Harry. 
Flokkunarhatturinn hefði ekki sent mig hingað ef ég hefði 
Slytherinblóð í æðum ... 


Já, en, sagði lítil, kvikindisleg rödd í höfðinu á honum, 
hatturinn ætlaði að senda þig í Slytherin, manstu? 


Harry sneri sér á hina hliðina. Hann ætlaði að tala við Justin 
næsta dag í jurtafræði og útskýra fyrir honum að hann hefði 
hrópað á slönguna til að reka hana á brott en ekki til að espa 
hana upp eins og hvaða bjáni sem var hefði getað sagt sér 
sjálfur, hugsaði hann reiðilega og lamdi koddann sinn. 


En þegar dagaði var snjókoman orðin að blindbyl og síðasta 
jurtafræðitíma annarinnar var aflýst: Spíra prófessor ætlaði 
að nota daginn til að máta vettlinga og hálsklúta á Alrúnirnar, 
erfitt verkefni sem hún treysti engum öðrum fyrir, því nú var 
mjög mikilvægt að þær yxu hratt svo að hægt væri að búa til 
drykk sem fyrst til að endurlífga Frú Norris og Colin Creevey. 


Harry lét í ljós mikla óánægju með þetta þegar þau sátu við 
arineldinn í Gryffindorsetustofunni en Ron og Hermione gripu 
tækifærið til að tefla galdraskák. 


„Í guðanna bænum, Harry,“ sagði Hermione ergileg um leið 
og annar biskup Rons sneri riddarann hennar niður af 
hestinum og dró hann af taflborðinu. „Farðu og finndu Justin 
ef það skiptir þig svona miklu.“ 


Fyrir þessi orð stóð Harry upp og klifraði út í gegnum gatið á 
veggnum og velti því fyrir sér hvar Justin gæti verið. 


Það var óvenju skuggsýnt í kastalanum vegna þess að þykkt 
lag af gráleitum snjó hafði safnast fyrir á rúðunum. Harry 
gekk skjálfandi eftir göngunum og framhjá kennslustofunum 
þar sem verið var að kenna. Hann sá brot af því sem fram fór 


Í sumum kennslustundunum: McGonagall prófessor var að 


æpa á einhvern sem hafði, af hljóðinu að dæma, breytt vini 
sínum í greifingja. Harry stóðst freistinguna að kíkja og hélt 
áfram. Honum hafði dottið í hug að Justin vildi nýta frítímann 
til að vinna heimaverkefnin sín og ákvað að leita fyrst á 
bókasafninu. 


Hópur Hufflepuffnema, sem átti að vera í jurtafræði, sat innst 
á bókasafninu en virtist ekki vera að læra. Handan við langa 
röð af bókahillum sá Harry að þeir sátu þétt saman og voru í 
djúpum samræðum. Harry sá ekki hvort Justin var meðal 
þeirra. Hann var á leið til þeirra þegar hann heyrði orð og orð 
á stangli. Hann snarstansaði til að hlera á bak við hillurnar í 
huliðsdeildinni. 


„Og til öryggis,“ sagði digur strákur, „sagði ég Justin að fela 
sig uppi í svefnsalnum okkar. Ég meina, ef Potter hefur hann í 
sigtinu sem næsta fórnarlamb er eins gott að hann hafi hægt 
um sig í nokkra daga. En Justin hefur nú bara verið að bíða 
eftir að eitthvað þessu líkt gerðist síðan hann missti það út úr 
sér við Harry Potter að hann væri kominn af Muggum. Justin 
sagði honum meira að segja frá því að hann hefði átt að fara í 
Etonskólann. Það er nú ekki beinlínis það sem maður talar um 
við arftaka Slytherins!“ 


„Þú ert þá viss um að það er Harry, Ernie?“ sagði stelpa með 
ljósa tíkarspena kvíðin. 


„Hanna,“ sagði digri drengurinn alvörugefinn. „Hann er 
slönguhvíslari. Það vita allir að það er merki um tengsl við 
myrku öflin. Hefurðu einhvern tíma heyrt um ærlegan 
galdramann sem gat talað við slöngur? Slytherin sjálfur var 
kallaður slönguhvíslari.“ 


Hinir muldruðu órólegir og Ernie hélt áfram: „Munið þið hvað 
stóð á veggnum? Fjendur arftakans mega vara sig. Harry og 
Filch lentu víst í rifrildi og sama kvöld var ráðist á köttinn 
hans Filch. Fyrsta árs nem inn Colin Creevey var eitthvað að 
ergja Harry á Quidditchleiknum með því að taka myndir af 
honum liggjandi í forinni. Og sá næsti sem varð fyrir árás - 
Colin Creevey.“ 


„Hann virðist svo fínn strákur,“ sagði Hanna óörugg. „Og 
hann varð til þess að Þú-veist-hver hvarf á braut. Hann getur 
þá ekki verið alslæmur, er það nokkuð?“ 


Ernie lækkaði róminn leyndardómsfullur og hinir 
Hufflepuffnemarnir hölluðu sér í átt að honum. Harry færði sig 
nær til að missa ekki af einu orði. 


„Það skilur enginn hvernig hann lifði af árás Þið-vitið-hvers. 
Ég meina, hann var bara barn þegar þetta gerðist. Hann hefði 
átt að springa í tætlur. Það hefði enginn lifað formælingar 
hans af nema mjög máttugur galdramaður frá myrku 
öflunum.“ Rödd hans varð nú að lágu hvísli og hann sagði: 
„Það er örugglega ástæðan fyrir því að Þið-vitið-hver vildi 
drepa hann. Hann vildi ekki að keppinautur hans næði að 
vaxa úr grasi. Mér þætti gaman að vita hvort Harry býr yfir 
fleiri hæfileikum sem við vitum ekki af.“ 


Nú hafði Harry fengið nóg. Hann ræskti sig hátt og steig fram 
úr felustað sínum á bak við bókahillurnar. Ef hann hefði ekki 
verið svona reiður hefði honum eflaust orðið skemmt við 
sjónina sem mætti honum: Hver einasti Hufflepuffnemandi 
sat eins og steini lostinn og allur litur var horfinn úr andliti 


Ernies. 
„Halló,“ sagði Harry. „Ég er að leita að Justin Finch-Fletchley.“ 


Grunur Hufflepuffkrakkanna hafði greinilega verið staðfestur. 
Þau litu öll óttaslegin á Ernie. 


„Hvað viltu honum?“ spurði Ernie skjálfandi röddu. 


„Mig langaði að segja honum hvað gerðist raunverulega í 
gærkvöld þegar hólmgöngufélagið var stofnað,“ sagði Harry. 


Ernie beit á vörina, dró djúpt andann og sagði: „Við vorum 
þarna öll. Við sáum hvað gerðist.“ 


„Þá hljótið þið að hafa tekið eftir því að snákurinn hætti við að 
ráðast á hann eftir að ég talaði við hann?“ sagði Harry. 


„Það eina sem ég sá,“ sagði Ernie þrjóskulega þó að hann 
titraði af hræðslu, „var að þú talaðir slöngutungu og rakst 


snákinn í áttina að Justin.“ 


„Það gerði ég ekki!“ sagði Harry skjálfraddaður af reiði. 


„Snákur inn snerti hann ekki einu sinni!“ 


„Það munaði litlu,“ sagði Ernie. „Og bara svo að þú fáir engar 
hugmyndir,“ bætti hann fljótmæltur við, „þá er hægt að rekja 
ættina mína aftur um níu ættliði af galdramönnum og nornum 
svo að ég kem úr hreinræktaðri galdraætt þannig að ...“ 


„Mér er alveg sama hverrar ættar þú ert!“ sagði Harry æfur 
af reiði. 


„Af hverju ætti ég svo sem að vilja ráðast á þá sem eru af 
Muggaættum?“ 


„Ég hef heyrt að þú hatir Muggana sem þú býrð hjá,“ svaraði 
Ernie að bragði. 


„Það er ómögulegt að búa hjá Dursleyfjölskyldunni án þess að 
hata hana,“ sagði Harry. „Mér þætti gaman að sjá þig reyna 
það.“ 


Hann snerist á hæli og stormaði út af bókasafninu. Fröken 
Pince, sem var að fægja gyllta kápu á stórri galdrabók, leit 
ávítandi á hann. 


Harry þaut stefnulaust eftir göngunum. Hann var viti sínu fjær 
af reiði sem varð til þess að hann hljóp beint á eitthvað stórt 
og sterk byggt og hentist aftur fyrir sig á gólfið. 


„Ó, halló, Hagrid,“ sagði Harry og leit upp. 
Andlitið á Hagrid var alveg hulið á bak við stóra 


ullarlambhúshettu sem var þakin snjó, en þetta gat ekki verið 


neinn annar því hann fyllti út í ganginn í gærufrakkanum 


sínum. Önnur risavaxin, hanskaklædd höndin hélt á dauðum 


hana. 


„Er ekki allt í lagi, Harry?“ sagði hann og dró af sér 
lambhúshettuna svo hann gæti talað. „Af hverju ertu ekki í 
tíma?“ 


„Aflýst,“ sagði Harry og reis á fætur. „Hvað ertu að gera 


hérna?“ Hagrid lyfti máttlausum hananum. 


„Þetta er annar haninn sem er drepinn á þessari önn,“ 
útskýrði hann. 


„Það eru annaðhvort refir eða blóðsuguóvættir á ferðinni og 
ég þarf að fá leyfi skólastjórans til að leggja álög í kringum 
hænsnastíuna.“ 


Hann pírði augun á Harry undan þykkum, snjóugum 
augabrúnunum. 


„Er Örugglega allt í lagi, Harry? Þú ert svo rjóður og sveittur 
„.. Harry gat ekki fengið sig til að segja Hagrid hvað Ernie og 
hinir í Hufflepuff hefðu sagt um hann. 


„Það er ekkert sérstakt,“ sagði hann. „Ég verð að drífa mig, 
Hagrid, það er ummyndun í næsta tíma og ég verð að ná í 
bækurnar mínar.“ 


Hann gekk á brott og hugsanirnar snerust enn um það sem 
Ernie hafði sagt um hann. 


„En Justin hefur nú bara verið að bíða eftir að eitthvað þessu 
líkt gerðist síðan hann missti það út úr sér við Harry að hann 
væri af Muggaættum ...“ 


Harry þrammaði upp stigana og beygði inn enn einn ganginn 
sem var óvenju dimmur; hvass, Ískaldur dragsúgur sem barst 
frá óþéttum glugga hafði slökkt á öllum kyndlunum. Hann var 
kominn hálfa leið eftir ganginum þegar hann féll kylliflatur um 
eitthvað sem lá á gólfinu. 


Hann sneri höfðinu og rýndi í gegnum myrkrið til að gá um 
hvað hann hefði dottið. Á næsta andartaki munaði minnstu 
að hann kastaði upp af skelfingu. 


Justin Finch-Fletchley lá á gólfinu, kaldur og stífur með frosinn 
skelfingarsvip á andlitinu. Augun störðu tómlega upp í loftið. 


En þetta var ekki allt. Við hliðina á honum var annar líkami og 
það var sérkennilegasta sjón sem Harry hafði séð. 


Þetta var Næstum hauslausi Nick, ekki lengur perluhvítur og 
gegnsær heldur eins og svartur reykur og flaut hreyfingarlaus 
og láréttur sex þumlunga ofan við jörðu. Höfuðið var hálft af 
bolnum og á andliti hans var sami hræðslusvipurinn og á 
andliti Justins. 


Harry stóð andstuttur á fætur og hjartað barðist í brjóstinu á 
honum. Hann leit tryllingslega í kringum sig á auðum 
ganginum og sá röð af kóngulóm skjótast eins hratt og þær 
komust frá líkömunum. Ekkert heyrðist nema ógreinilegt tal 
kennaranna innan úr kennslustofunum. 


Hann gæti hlaupið í burt og enginn kæmist nokkurn tíma að 
því að hann hefði verið þarna. En hann gat ekki skilið þá eftir 
bjargarlausa ... Hann varð að ná í hjálp ... Myndi einhver trúa 
því að hann ætti enga sök á þessu? 


Harry var að því kominn að missa stjórn á sér af hræðslu 
þegar hurðinni við hliðina á honum var svipt upp. 
Ærsladraugurinn Peeves þeystist út. 


„Er þetta ekki hann litli, skrítni Harry Potter!“ sagði hann 
hneggjandi röddu og skekkti gleraugun á Harry þegar hann 
þaut framhjá honum. „Hvað er að gerast hjá Potter? Af hverju 
er Potter að laumast um...“ 


Peeves snarstansaði í miðjum kollhnís í loftinu. Á hvolfi hafði 
hann komið auga á Justin og Næstum hauslausa Nick. Hann 
sneri sér snögglega við, fyllti lungun af lofti og öskraði áður 
en Harry náði að stöðva hann: „Árás! Árás! Enn ein árás! 
Engir dauðlegir menn eða draugar eru öruggir! Forðið ykkur! 
Áráááás!“ 


Slamm - slamm - slamm - hurð eftir hurð var þeytt upp á 
endilöngum ganginum og fólk streymdi út. Í nokkrar mínútur 
ríkti þvílík ringulreið að Justin átti á hættu að verða kraminn 
og það var stöðugt verið að stíga í gegnum Næstum 
hauslausa Nick. Harry var skorðaður upp við vegginn og 
kennararnir hrópuðu á þögn. McGonagall prófessor kom 
hlaupandi með bekkinn sinn á hælunum - einn nemandinn 
var enn með svartar og hvítar rendur í hárinu. Hún galdraði 
fram mikla sprengingu með töfrasprotanum sem varð til þess 
að nokkur ró komst á og skipaði öllum að snúa aftur í 


skólastofur sínar. Gangurinn var ekki fyrr orðinn svo til 


mannlaus en Ernie úr Hufflepuff mætti móður og másandi á 


staðinn. 


„Gripinn glóðvolgur!“ hrópaði hann náfölur og benti æstur á 
Harry. 


„Þetta nægir, Macmillan!“ sagði McGonagall hvöss á svip. 


Peeves sveif fyrir ofan þau með illkvittið bros á vör og fylgdist 
með því sem fram fór; Peeves fannst fátt skemmtilegra en að 
koma öllu í uppnám. Þegar kennararnir beygðu sig yfir Justin 

og Næstum hauslausa Nick til að rannsaka þá hóf Peeves upp 


raust sína: 


„Ó, Potter, ekki gott er, allt sem þú hefur gert, 


þú nemana drepur, því þú morðóður ert.“ 


„Þetta nægir, Peeves!“ hrópaði McGonagall og Peeves þaut 
aftur á bak og rak út úr sér tunguna framan í Harry. 


Flitwick prófessor og Sinistra prófessor úr 
stjörnufræðideildinni báru Justin upp í sjúkrahúsálmuna en 
enginn virtist vita hvað ætti að gera við Næstum hauslausa 
Nick. Að lokum galdraði McGonagall fram risastóra viftu sem 


hún lét Ernie fá með fyrirmælum um að láta Næstum 
hauslausa Nick reka upp stigann. Þetta gerði Ernie og lét 
viftuna feykja Nick áfram eins og stórum, hljóðlausum 
svifnökkva. Nú stóðu Harry og McGonagall tvö eftir. 


„Þessa leið, Harry,“ sagði hún. 


„Prófessor,“ sagði Harry samstundis, „ég sver að það var ekki 


4 


„Þetta er ekki á mínu valdi, Harry,“ sagði McGonagall 
prófessor stutt í spuna. 


Þau örkuðu þögul af stað og gengu fyrir horn þar sem hún 
nam staðar fyrir framan ótrúlega ljóta steinstyttu. 


„Sítrónubrjóstsykur!“ sagði hún. Þetta var greinilega leyniorð 
vegna þess að styttan lifnaði skyndilega við og stökk til hliðar 
um leið og veggurinn fyrir aftan hana klofnaði í tvennt. Þó að 
Harry óttaðist framhaldið gat hann ekki annað en dáðst að 
þessu. Fyrir innan vegginn var snúningsstigi sem snerist 
mjúklega upp í móti eins og lyfta. Um leið og Harry og 
McGonagall stigu upp í hann heyrði Harry að veggurinn að 
baki þeirra lokaðist með lágum dynk. Þau snerust hring eftir 


hring, hærra og hærra þar til Harry, sem var orðinn dálítið 
ringlaður, kom auga á skínandi eikarhurð fram undan, með 
látúnsdyrahamri sem var í laginu eins og flugskrímsli. 


Nú rann það upp fyrir honum hvert var verið að fara með 
hann. Þetta hlutu að vera heimkynni Dumbledores. 


Tólfti kafli 


Ummyndunardrykkurinn 


Þau yfirgáfu snúningsstigann og McGonagall prófessor barði 
að dyrum. Þær opnuðust hljóðlega og þau gengu inn. 
McGonagall sagði Harry að bíða og skildi hann svo einan eftir. 


Harry leit í kringum sig. Eitt var öruggt: Af öllum þeim 
kennaraskrifstofum sem Harry hafði heimsótt þetta árið var 
skrifstofa Dumbledores langmest spennandi. Ef hann hefði 
ekki verið logandi hræddur um að nú ætti líkast til að reka 
hann úr Hogwartskóla hefði hann með ánægju skoðað sig um. 


Þetta var stórt og fallegt hringlaga herbergi og furðuleg lítil 
hljóð fylltu hvern krók og kima. Mörg forvitnileg silfurtæki, 
sem stóðu á fínlegum borðum, suðuðu og sendu frá sér lítil 
reykský. Veggirnir voru þaktir myndum af fyrri skólastýrum og 
skólastjórum sem öll blunduðu í mestu friðsemd í römmunum 


sínum. Þarna var líka risastórt skrifborð á ljónsfótum og á bak 


við borðið var hilla sem á lá skítugur, gatslitinn galdrahattur - 
flokkunarhatturinn. 


Harry hikaði. Hann leit hikandi á sofandi galdramennina og 
nornirnar upp á veggjunum. Það gæti varla skaðað að taka 
hattinn niður og máta hann aftur. Bara til öryggis ... bara til 
að vera viss um að hattur inn hefði sent hann í rétta 
heimavist ... 


Hann gekk hljóðlega aftur fyrir borðið, lyfti hattinum af 
hillunni og setti hann gætilega ofan á höfuðið á sér. Hann var 
alltof stór og rann niður fyrir augu hans eins og síðast þegar 
hann setti hann upp. Hann starði á svart fóðrið á 
innanverðum hattinum og beið átekta. Skyndilega hljómaði 
lítil rödd í eyra hans: „Er eitthvað að, Harry Potter?“ 


„Ö, já,“ muldraði Harry. „Uh - mér þykir leitt að trufla þig - 
mig langaði að spyrja ...“ 


„Þú hefur verið að velta því fyrir þér hvort ég hafi sett þig á 
rétta heimavist,“ sagði hatturinn klókindalega. „Já ... það var 
óvenju erfitt að staðsetja þig. En ég stend við það sem ég 
sagði áður,“ - hjartað í Harry tók kipp - „þú hefðir spjarað þig 


vel sem Slytherinnemandi ...“ 


Hjartað sökk ofan í maga. Hann greip um hattinn og reif hann 
af sér. Hann lá slyttislegur í höndum hans, sjúskaður og 
upplitaður. Hann ýtti honum aftur upp í hillu með 
ónotatilfinningu í maganum. 


„Þú hefur rangt fyrir þér,“ sagði hann upphátt við þögulan 
hattinn. Hann hreyfðist ekki. Harry hörfaði án þess að hafa af 
honum augun. Þá heyrðist skrítið, hálfkæft hljóð á bak við 
hann. Hann snarsnerist á hæli. Hann var þá ekki einn í 
herberginu. Á gylltu fuglapriki fyrir aftan dyrnar stóð 
ellihrumur fugl sem líktist hálfreyttum kalkún. Harry starði á 
hann og fuglinn glápti illilega á móti um leið og hann sendi 
frá sér annað hálfkæft garg. Harry fannst hann líta mjög 
veikindalega út. Augun voru sljó og á meðan Harry horfði á 
hann féllu nokkrar fjaðrir til viðbótar úr stélinu. 


Harry hafði einmitt verið að hugsa um að nú vantaði bara að 
fuglinn hans Dumbledores gæfi upp öndina á meðan þeir 
væru einir inni á skrifstofunni þegar fuglinn stóð skyndilega í 


ljósum logum. 


Harry æpti upp yfir sig af skelfingu og hörfaði aftur á bak 
beint á skrifborðið. Hann leit örvæntingarfullur í kringum sig 


eftir vatnsglasi eða einhverju en kom ekki auga á neitt; á 
meðan var fuglinn orðinn að eldhnetti; hann gaf frá sér hátt 
væl og á næsta andartaki var ekkert eftir nema rjúkandi 
öskuhrúga á gólfinu. 


Skrifstofudyrnar lukust upp og Dumbledore gekk inn mjög 


bungbúinn á svip. 


„Prófessor,“ stundi Harry. „Fuglinn þinn - ég gat ekkert gert - 
bað kviknaði í honum ...“ 


Harry til mikillar furðu brosti Dumbledore. 

„Það var kominn tími til,“ sagði hann. „Hann hefur litið 
hræðilega út undanfarna daga. Ég hef verið að biðja hann um 
að gera eitthvað í þessu.“ 

Hann hló góðlátlega að undrunarsvipnum á Harry. 

„tawkes er fönix, Harry. Fönixar brenna upp þegar það er 


kominn tími til að deyja og endurfæðast á ný úr öskunni. 
Sjáðu hann ...“ 


Harry leit niður og sá lítinn, krumpaðan fuglsunga stinga 
höfðinu upp úr öskunni. Hann var alveg jafn ljótur og sá 


gamli. 


„Það var leitt að þú skyldir sjá hann einmitt í dag,“ sagði 
Dumbledore og fékk sér sæti við skrifborðið sitt. „Hann er 
yfirleitt mjög fallegur, með rautt og gyllt fjaðraskraut. 
Fönixarnir eru stórmerkilegar skepnur. Þeir geta borið 
níðbungar byrðar, tár þeirra hafa græðandi mátt og þeir eru 
afskaplega trygglynd gæludýr.“ 


Í geðshræringunni vegna bruna fuglsins hafði Harry gleymt 
því hvers vegna hann var þarna en það rifjaðist allt upp fyrir 
honum þegar Dumbledore hallaði sér upp að háu bakinu á 
stólnum við skrifborðið og festi ljósblá augu sín á Harry. 


En áður en Dumbledore gat komið upp orði var hurðinni svipt 
upp með miklum látum og Hagrid snaraðist inn með 
æðisgengið blik í augunum og lambhúshettuna ofan á úfnum, 
svörtum hausnum. Hann hélt enn á dauða hananum í 


hendinni. 


„Harry gerði þetta ekki, Dumbledore prófessor!“ sagði Hagrid 
ákafur. „Ég var að tala við hann nokkrum sekúndum áður en 
strákurinn fannst, hann hefði aldrei haft tíma, herra ...“ 


Dumbledore reyndi að segja eitthvað en Hagrid hélt óðamála 
áfram og sveiflaði hananum í kringum sig í fátinu svo að 


fjaðrirnar flugu í allar áttir. 


„... þetta getur ekki verið hann, ég skal sverja það frammi 
fyrir galdramálaráðuneytinu ef ég þarf...“ 


„Hagrid, ég ...“ 


„... þetta er ekki sökudólgurinn, herra, ég veit að Harry myndi 
aldrei ...“ 


„Hagrid!“ sagði Dumbledore hárri röddu. „Ég hef heldur enga 
trú á því að Harry standi á bak við þessar árásir.“ 


„Ó,“ sagði Hagrid og máttlaus haninn féll niður með síðunni á 
honum. „Gott og vel. Ég bíð þá frammi, skólastjóri.“ Og hann 
þrammaði út skömmustulegur á svip. 


„Þú heldur þá ekki að ég hafi gert þetta, prófessor?“ endurtók 
Harry vongóður og horfði á Dumbledore dusta hanafjaðrir af 
skrifborðinu. 


„Nei, Harry, það geri ég ekki,“ sagði Dumbledore og samt 
hafði þungbúni svipurinn aftur færst yfir andlit hans. „En mig 
langar samt að tala við þig.“ 


Harry beið taugaóstyrkur á meðan Dumbledore horfði 
rannsakandi á hann og lét góma sinna löngu fingra standast 
á. 


„Ég verð að spyrja þig, Harry, hvort það er eitthvað sem þig 
langar að segja mér,“ sagði hann vingjarnlega. „Hvað sem 


4 


er. 


Harry vissi ekki hvað hann átti að segja. Honum varð hugsað 
til Dracos sem hafði æpt: „Þið verðið næst, blóðníðingar!“ og 
ummyndunardrykkjarins sem sauð inni á klósettinu hennar 
Völu væluskjóðu. Svo hugsaði hann um röddina sem hann 
hafði heyrt tvisvar sinnum og minntist orða Rons: „Það er ekki 
góðs viti að heyra raddir sem enginn annar heyrir, ekki einu 


sinni í galdraheiminum.“ Hann hugsaði líka um það, sem allir 


sögðu um hann, og sívaxandi ótta sinn um að hann væri á 


einhvern hátt tengdur Salazar Slytherin ... 


„Nei,“ sagði Harry. „Það er ekkert, prófessor ...“ 


Árásin á Justin og Næstum hauslausa Nick sneri því sem 
hingað til hafði verið taugaspenna upp í ósvikna skelfingu. 
Þótt undarlegt mætti virðast var það árásin á Næstum 
hauslausa Nick sem virtist valda fólki mestum áhyggjum. 
Hver gat mögulega farið svona með draug, spurðu þau hvert 
annað; hvaða hrikalegu öfl gátu farið svona með einhvern 
sem var þegar dauður? Nemendur flykktust í miðasölu 


Hoqwart lestarinnar til að komast heim um jólin. 


„Það stefnir allt í að við verðum hérna ein eftir,“ sagði Ron við 
Harry og Hermione. „ið, Draco, Crabbe og Goyle. En hvað 
þetta verða hátíðleg jól.“ 


Crabbe og Goyle öpuðu allt upp eftir Draco og höfðu líka 
skráð sig á listann yfir þá sem ætluðu að vera í skólanum yfir 
jólin. En Harry var því feginn að flestir voru á förum. Hann var 
orðinn þreyttur á fólki sem tók sveig framhjá honum á 
göngunum eins og það byggist við að hann breyttist 


skyndilega í eitraða nöðru; allt þetta slúður, hvískur og 
muldur þegar hann gekk hjá var farið að taka á taugarnar. 


Fred og George fannst þetta aftur á móti mjög fyndið. Þeir 
gerðu sér far um að stika á undan Harry eftir göngunum og 
hrópa: „Víkið fyrir arftaka Slytherins; illviljaður galdramaður 
óskar eftir að komast framhjá ...“ 

Percy var afar Ósáttur við þessa hegðun. 

„Þetta mál á ekki að hafa í flimtingum,“ sagði hann kuldalega. 


„Æ, færðu þig, Percy,“ sagði Fred. „Harry er að flýta sér.“ 


„Já, hann er á leiðinni í leyniklefann í tesopa hjá höggtennta 
þjóninum sínum,“ sagði George og hneggjaði af hlátri. 


Ginny fannst þetta heldur ekkert fyndið. 


„Æi, hættið þessu,“ veinaði hún í hvert skipti sem Fred spurði 
Harry hárri röddu hvern hann ætlaði að ráðast á næst, eða 
þegar George lét sem hann væri að bægja Harry burt með 
stóru hvítlauksrifi þegar þeir hittust. 


Harry stóð alveg á sama; honum leið meira að segja betur að 
Fred og George skyldi þykja það svona fáránleg hugmynd að 
hann væri arftaki Slytherins. Þessi skrípalæti virtust þó ergja 
Draco, hann varð sífellt fýldari eftir því sem hann varð oftar 


vitni að þessu gríni þeirra. 


„Það er af því að hann brennur í skinninu að segja frá því að 
hann sé arftakinn,“ sagði Ron íbygginn. „Þú veist hvað honum 
mislíkar að láta í minni pokann fyrir einhverjum og þú færð 


allt hrósið fyrir myrkra verkin hans.“ 


„En ekki öllu lengur,“ sagði Hermione ánægjulega. 
„Ummyndunardrykkurinn er næstum tilbúinn. Hvað úr hverju 


fáum við að heyra sannleikann frá honum.“ 


Loks var önnin á enda og þögn sem var djúp eins og snjórinn 
lagðist yfir kastalann. Harry fannst það dásamlega friðsælt og 
ekki vitundarögn niðurdrepandi. Tilhugsunin um að þau 
Hermione og Weasley systkinin hefðu Gryffindorturninn út af 
fyrir sig fyllti hann tilhlökkun. Þau gætu farið í 
sprengieltingarleik án þess að trufla nokkurn og hólmgöngur 
án þess að nokkur skipti sér af. Fred, George og Ginny höfðu 
ákveðið að vera í skólanum yfir jólin í stað þess að heimsækja 
Bill til Egyptalands ásamt Weasleyhjónunum. Percy mislíkaði 


barna leg hegðun þeirra, eins og hann orðaði það, og hélt sig 
því að mestu fjarri setustofu Gryffindor. Hann hafði þegar 
tilkynnt þeim hátíðlega að eina ástæðan fyrir því að hann 
eyddi jólunum í skólanum væri sú að hann teldi það skyldu 
sína sem umsjónarmanns að veita kennurunum stuðning á 


þessum erfiðu tímum. 


Jóladagsmorgunn rann upp, kaldur og hvítur. Harry og Ron, 
sem voru þeir einu sem eftir voru í svefnsal sínum, vöknuðu 
eldsnemma við að Hermione ruddist inn alklædd, með fangið 
fullt af jólagjöfum handa þeim. 


„Á fætur,“ sagði hún hátt og snjallt og dró gluggatjöldin frá 
glugganum. 


„Hermione - þú mátt eiginlega ekki vera hérna ...“ sagði Ron 
og hlífði augunum við birtunni sem streymdi inn. 


„Ég óska þér líka gleðilegra jóla,“ sagði Hermione og kastaði 
til hans pakka. „Ég er búin að vera á fótum í næstum 
klukkutíma og bætti fleiri huluvængjum við 
ummyndardrykkinn. Hann er tilbúinn.“ 


Harry settist upp. Hann var skyndilega glaðvaknaður. 


„Ertu viss?“ 


„Handviss,“ sagði Hermione og færði rottuna Scabber svo 
hún gæti sest á kantinn á himinsænginni hans Rons. „Ef við 
ætlum að fram kvæma þetta verður það að gerast í kvöld.“ 


Á sama augnabliki flögraði Hedwig inn með mjög lítinn pakka 
Í gogginum. 


„Halló,“ sagði Harry glaður þegar hún lenti á rúminu hans. 
„Ertu ekki reið út í mig lengur?“ 


Hún nartaði ástúðlega í eyrað á honum sem var miklu betri 
gjöf en sú sem hún hafði fært með sér; hún reyndist vera frá 
Dursleyfjölskyldunni. Þau sendu Harry tannstöngul og 
bréfmiða þar sem þau spurðu hvort hann gæti dvalist í 
Hogwartskóla í sumarfríinu líka. 


Hinar jólagjafirnar hans Harrys voru mun ánægjulegri. Hagrid 
sendi honum stórt box af sírópskökum. Harry ákvað að hita 
þær upp yfir eldinum áður en hann borðaði þær. Ron gaf 
honum bók sem nefndist Á flugi með Rakettunum, sem 
fjallaði um uppáhalds Quidditchliðið hans, og frá Hermione 


fékk hann fjaðurstaf úr arnarfjöður. Harry opnaði síðasta 
pakkann og í ljós kom ný, handprjónuð peysa frá frú Weasley 
og stór plómukaka. Hann las kortið og sektarkenndin steyptist 
yfir hann á ný þegar hann minntist bíls herra Weasleys (sem 
hafði ekki sést síðan þeir brotlentu á eikinni armalöngu) og 
hugsaði um allar reglurnar sem þau voru í þann mund að 
brjóta. 


Enginn, ekki einu sinni sá sem kveið fyrir því að drekka 
ummyndunardrykkinn seinna meir, komst hjá því að njóta 
jólaveislunnar í Hogwartskóla. 


Stóri salurinn var mikilfenglegur. Tólf jólatré þakin snjó stóðu 
víðsvegar um salinn og þykkir sveigar úr kristþyrni og 
mistilteini héngu yfir salnum þverum og endilöngum og niður 
úr loftinu féll þurr og hlýr snjór. Dumbledore söng með þeim 
nokkra af sínum uppáhalds jólasálmum og rödd Hagrids 
hljómaði sífellt hærra eftir því sem hann drakk meira 
eggjapúns. Percy hafði ekki tekið eftir því að Fred hafði komið 
álögum yfir umsjónarmannsnæluna hans svo að nú stóð á 
henni „Kennarasleikja“ og var alltaf að spyrja að hverju þau 
væru að flissa. Harry stóð meira að segja á sama þó að Draco 
kæmi með háværar og andstyggilegar athugasemdir um nýju 


peysuna hans. Ef heppnin væri með þeim fengi Draco það 
sem hann átti skilið eftir nokkrar klukku stundir. 


Harry og Ron höfðu varla lokið við þriðja skammtinn 
afjólabúðingnum þegar Hermione dró þá frá borðinu. Það var 
kominn tími til að fullgera áætlunina fyrir kvöldið. 


„Okkur vantar ennþá örlítinn hluta af þeim sem við ætlum að 
breyta okkur í,“ sagði Hermione kæruleysislega eins og hún 
væri að senda þá út í búð eftir þvottaefni. „Og það væri 
auðvitað best ef við gætum nælt í eitthvað af Crabbe og 
Goyle; þeir eru bestu vinir Malfoys, hann trúir þeim fyrir öllu. 
Og við þurfum líka að sjá til þess að hinir raunverulegu 
Crabbe og Goyle birtist ekki á meðan við erum að yfirheyra 
hann. 


Ég er búin að leysa það,“ hélt hún mjúklega áfram og þóttist 
ekki sjá furðu lostin andlit þeirra. Hún sýndi þeim tvær stórar 
súkkulaðikökur. „Ég fyllti þær af vægu svefnmeðali. Þið þurfið 
bara að sjá til þess að Crabbe og Goyle finni þær. Þið vitið 
hvað þeir eru gráðugir, þeir hljóta að borða þær. Þegar þeir 
eru sofnaðir, reytið þá nokkur hár af þeim og berið þá svo inn 
í kústaskáp.“ 


Harry og Ron litu vantrúaðir hvor á annan. „Hermione, ég veit 
ekki ...“ 


„Það gæti hrikalega margt farið úrskeiðis ...“ 


En í augum Hermione var stálharður glampi; ekki ósvipaður 
glampanum sem stundum mátti sjá hjá McGonagall prófessor. 


„Drykkurinn er gagnslaus án hársins frá Crabbe og Goyle,“ 
sagði hún hörkulega. „Viljið þið yfirheyra Draco eða ekki?“ 


„Allt í lagi, allt í lagi,“ sagði Harry. „En hvað með þig? Frá 
hverjum ætlar þú að fá lánað hár?“ 


„Ég er komin með mitt!“ sagði hún glaðlega, dró pínulitla 
flösku upp úr vasanum og sýndi þeim eitt einasta hár sem þar 
var geymt. 


„Munið þið þegar ég keppti við Millicent Bulstrode í 
hólmgöngufélaginu? Hún missti þetta hár á skikkjuna mína 
þegar hún reyndi að kyrkja mig! Og hún fór heim yfir jólin - 
ég verð bara að segja Slytherinkrökkunum að ég hafi ákveðið 
að koma aftur.“ 


Þegar Hermione var rokin af stað til að líta eftir 
ummyndunardrykknum sneri Ron sér bjargarlaus að Harry. 


„Hefurðu nokkurn tíma heyrt um áætlun þar sem svona 


margt gæti farið úrskeiðis?“ 


En Harry og Ron til mikillar furðu gekk fyrsti hluti 
áætlunarinnar eins snurðulaust fyrir sig og Hermione hafði 
spáð. Þeir læddust inn í mannlausan forsalinn eftir jólakaffið 
og biðu eftir Crabbe og Goyle sem sátu einir eftir við 
Slytherinborðið og skófluðu í sig fjórða skammtinum af 
svampköku. Harry hafði stillt súkkulaðikökunum upp á 
stigahandriðið. Þegar þeir sáu Crabbe og Goyle koma út úr 
Stóra salnum flýttu Harry og Ron sér í felur á bak við herklæði 
við útidyr kastalans. 


„Hversu heimskur getur einn maður verið?“ hvíslaði Ron frá 
sér numinn þegar Crabbe benti Goyle glaður á kökurnar og 
hrifsaði þær til sín. Með heimskulegu brosi tróðu þeir 
kökunum upp í sig í einum bita. Eitt andartak tuggðu þeir 
græðgislega með sigurbros á vör en á því næsta ultu þeir 
aftur fyrir sig án þess að bregða svip. 


Langerfiðasti hlutinn var að fela þá inni í skápnum í hinum 
enda forsalarins. En þegar þeim hafði verið komið fyrir innan 
um föturnar og skrúbbana kippti Harry nokkrum hárum af 
enninu á Goyle og Ron sleit upp nokkur hár af höfðinu á 
Crabbe. Þeir stálu líka skónum þeirra því að þeirra eigin skór 
voru allt of litlir fyrir fótastærð Crabbe og Goyle. Svo þutu 
þeir upp á klósettið hennar Völu væluskjóðu, enn furðu lostnir 
yfir því sem þeir höfðu gert. 


Þeir sáu varla út úr augum þegar þeir komu inn, því að 
þykkur, svartur reykur liðaðist út úr básnum þar sem 
Hermione stóð og hrærði í seiðpottinum. Þeir drógu 
skikkjurnar yfir nef og munn og bönkuðu varlega á 
báshurðina. 


„Hermione?“ 


Þeir heyrðu lásinn dreginn til og andlit Hermione birtist, 
glansandi og áhyggjufullt. Á bak við hana sauð seigfljótandi 
drykkurinn - glúbb glúbb. Á klósettsetunni stóðu þrjú glös 
tilbúin. 


„Náðuð þið í þetta?“ spurði hún andstutt. Harry sýndi henni 
hárið úr Goyle. 


„Gott. Og ég laumaðist til að taka þessar aukaskikkjur úr 
þvottinum,“ sagði Hermione og sýndi þeim lítinn fatapoka. 
„Þið þurfið stærri skikkjur þegar þið verðið Crabbe og Goyle.“ 


Þau störðu öll þrjú ofan í seiðpottinn. Í nálægð líktist 
drykkurinn þykkri, svartri drullu með slímkenndum loftbólum. 


„Ég er viss um að ég hef gert allt eftir bókinni,“ sagði 
Hermione taugaóstyrk og las aftur yfir blettótta blaðsíðuna úr 
Máttugustu töfradrykkirnir. „Þetta lítur líka út eins og það á að 
gera ... Þegar við höfum drukkið þetta líður nákvæmlega 
klukkustund þar til við breytumst aftur í okkur sjálf.“ 


„Hvað gerum við nú?“ hvíslaði Ron. 
„ið skiptum þessu niður í þrjú glös og bætum hárunum út í.“ 
Hermione jós stórum skömmtum af drykknum í glösin. Því 


næst hristi hún með skjálfandi höndum hárið af Millicent 
Bulstrode úr flöskunni ofan í fyrsta glasið. 


Það kraumaði í töfradrykknum eins og sjóðandi katli og 
freyddi óðslega. Andartaki síðar hafði drykkurinn tekið á sig 
viðbjóðslegan, gulan lit. 


„Oj - bragðið af Millicent Bulstrode,“ sagði Ron og gaut 
augunum á glasið með andstyggð í svipnum. „Ég er viss um 
að þetta er ógeðslegt á bragðið.“ 


„Bætið nú ykkar hárum út í,“ sagði Hermione. 


Harry lét hár úr Goyle detta ofan í glasið í miðið og Ron setti 
hárið úr Crabbe í það síðasta. Það bullaði og freyddi í báðum 
glösunum: Drykkur Goyles varð ljósleitur eins og hor og 
Crabbes tók á sig gruggugan, dökkbrúnan lit. 


„Bíðið aðeins,“ sagði Harry um leið og Hermione og Ron 
teygðu sig eftir glösunum sínum. „Við ættum ekki að drekka 
þetta öll hérna inni ... Þegar við breytumst í Crabbe og Goyle 
eigum við ekki eftir að komast hérna fyrir. Og Millicent 


Bulstrode er enginn smáálfur.“ 


„Það er satt,“ sagði Ron og tók lásinn af. „Við förum hvert inn í 
sinn básinn.“ 


Harry smeygði sér varlega inn í miðjubásinn til að hella ekki 


niður einum dropa. 


„Tilbúin?“ kallaði hann. 


„Mið erum tilbúin,“ svöruðu raddir Rons og Hermione. 


„Einn - tveir - þrír ...“ 


Harry tók fyrir nefið og svolgraði drykkinn í sig í tveimur 
gúlsopum. Hann bragðaðist eins og ofsoðið kál. 


Innyflin byrjuðu samstundis að engjast eins og hann hefði 
gleypt lifandi snáka - hann velti því fyrir sér þar sem hann 
stóð í keng hvort hann þyrfti að kasta upp - en skyndilega 
breiddist brennandi tilfinning frá maganum út í tær og 
fingurgóma. Hann féll stynjandi niður á fjóra fætur og sú 
hræðilega tilfinning greip hann að líkaminn væri að bráðna 
begar húðin byrjaði að krauma eins og sjóðandi heitt vax - og 
þegar hann leit á hendurnar sá hann að þær voru byrjaðar að 
stækka, fingurnir þykknuðu og neglurnar breikkuðu, hnúarnir 
bólgnuðu út eins og skrúfboltar - það teygðist á öxlunum og 
sársaukastingir í enninu gáfu til kynna að hárið væri farið að 
vaxa niður að augabrúnunum. Skikkjan hans rifnaði þegar 


bringan þandist út eins og tunna að sprengja utan af sér 
gjarðirnar og hann var helaumur í fótunum í skóm sem voru 


fjórum númerum of litlir ... 


Þetta hætti allt jafn skyndilega og það hafði byrjað. Harry lá á 
grúfu á köldu steingólfinu og hlustaði á fyluleg hljóðin sem 
gutluðust upp úr Völu í innsta básnum. Hann sparkaði af sér 
skónum með miklum erfiðismunum og stóð á fætur. Svona 
var þá að vera Goyle. Hann klæddi sig skjálfhentur úr gömlu 
skikkjunni, sem náði honum nú niður að hnjám, og klæddi sig 
í aukaskikkjuna. Hann stakk fótunum ofan í skóna hans 
Goyles sem voru eins og flutningaprammar á stærð og 
reimaði þá vandlega. Hann lyfti hendinni til að strjúka hárið úr 
augunum en rak hana í stutta vírbrodda sem uxu langt niður 
á ennið. Svo uppgötvaði hann að gleraugun byrgðu honum 
sýn; Goyle þurfti greinilega ekki á þeim að halda - hann tók 
þau af sér og kallaði: „Er í lagi með ykkur?“ Urgandi rödd 
Goyles barst út um munninn á honum. 


„Já,“ rumdi djúp rödd Crabbes úr básnum hægra megin við 
hann. Harry opnaði dyrnar og tók sér stöðu fyrir framan 
sprunginn spegilinn. Goyle starði á móti, sljóum, djúplægum 
augum. Harry klóraði sér í eyranu. Það sama gerði Goyle. 


Dyrnar hjá Ron opnuðust. Þeir störðu hvor á annan. Fyrir utan 
fölt, óttaslegið andlitið var Ron nú nákvæm eftirmynd 
Crabbes - allt frá skálarklippingunni til langra 
górilluhandleggjanna. 


„Þetta er ótrúlegt,“ sagði Ron. Hann færði sig nær speglinum 
og potaði í flatt nef Crabbes. „Ótrúlegt.“ 


„Mið ættum að fara af stað,“ sagði Harry og losaði um úrið 
sem skarst inn í feitan úlnlið Goyles. „Við þurfum að komast 
að því hvar setustofa Slytherin er. Ég vona að við finnum 


einhvern sem við getum elt...“ 
Ron hafði starað á Harry og sagði loks: „Þú veist ekki hvað 
það er fáránlegt að sjá Goyle hugsa.“ Hann lamdi á dyrnar hjá 


Hermione. 


„Komdu, við þurfum að drífa okkur...“ Mjög há og skerandi 


rödd svaraði honum. 
„Nei, ég held að ég komi ekki með. Farið þið bara.“ 


„Hermione, við vitum að Millicent Bulstrode er ljót. Það á 
enginn eftir að komast að því að þetta ert þú.“ 


„Nei - í alvöru - ég kem ekki með. Drífið ykkur nú af stað. Þið 
eruð að eyða dýrmætum tíma ...“ 


Harry leit ráðþrota á Ron. 


„Núna ertu farinn að líkjast Goyle,“ sagði Ron. „Svona lítur 
hann út í hvert skipti sem kennari spyr hann spurningar.“ 


„Hermione, er allt í lagi með þig?“ spurði Harry í gegnum 
hurðina. „Já - það er allt í fína - farið nú...“ 


Harry leit á úrið sitt. Fimm mínútur af dýrmætu 
klukkustundinni þeirra voru þegar liðnar. 


„Mið komum aftur um leið og við erum búnir,“ sagði hann. 


Harry og Ron opnuðu dyrnar á klósettinu varlega og litu í 
kringum sig áður en þeir laumuðust út. 


„Ekki sveifla höndunum svona,“ muldraði Harry. 


„Ha?“ 


„Crabbe heldur þeim svona dálítið stífum niður með hliðunum 


4 


„Svona?“ 


„Já, þetta er betra ...“ 


Þeir gengu niður marmaratröppurnar. Núna þurftu þeir bara 
að finna einhvern úr Slytherin sem þeir gætu elt í 
Slytherinsetustofuna, en það var engan að sjá. 


„Dettur þér eitthvað í hug?“ muldraði Harry. 


„Slytherinkrakkarnir koma alltaf í morgunmat úr þessari átt,“ 
sagði Ron og kinkaði kolli í átt að innganginum að 
dýflissunum. Hann hafði varla sleppt orðinu þegar stelpa með 
sítt, liðað hár birtist í gætt inni. 


„Afsakaðu,“ sagði Ron og hraðaði sér til hennar. „Við erum 
búnir að gleyma hvar setustofan okkar er.“ 


„Ha, hvað segirðu?“ sagði stelpan stirðlega. „Setustofan 
okkar? Ég er í Ravenclaw.“ 


Hún gekk á brott en leit tortryggin um öxl. 


Harry og Ron flýttu sér niður steinþrepin í myrkrið í 
kjallaranum. Fótatakið bergmálaði um kjallarann þegar 
risavaxnir fætur Crabbes og Goyles stigu til jarðar. Þetta 
virtist ekki ætla að reynast jafn auðvelt og þeir höfðu vonað. 


Gangarnir minntu þá á völundarhús og voru alveg mannlausir. 
Þeir gengu dýpra og dýpra undir kastalann og litu í sífellu á 
úrin. Eftir fimmtán mínútur voru þeir orðnir úrkula vonar en 
komu þá skyndilega auga á hreyfingu fram undan. 


„Ha!“ sagði Ron eftirvæntingarfullur. „Þarna fundum við 
loksins einn þeirra!“ 


Veran birtist út úr litlum hliðargangi. Þegar þeir flýttu sér nær 
urðu þeir fyrir miklum vonbrigðum. Þetta var ekki nemandi úr 
Slytherin, þetta var Percy. 


„Hvað ert þú að gera hér?“ spurði Ron undrandi. 


Percy virtist misboðið. 


„Það,“ sagði hann stífur á svip, „kemur þér ekki við. Þú heitir 
Crabbe, er það ekki?“ „Hv- ó, jú,“ sagði Ron. 


„Jæja, komið ykkur í svefnsalinn ykkar,“ sagði Percy strangur 
á svip. 


„Það er ekki öruggt að þvælast um dimma gangana þessa 
dagana.“ „Þú ert að því,“ benti Ron honum á. 


„Ég,“ sagði Percy og þandi brjóstið, „er umsjónarmaður. Það 
ræðst enginn á mig.“ 


Skyndilega hljómaði rödd að baki Harrys og Rons. Draco 
Malfoy stikaði í áttina til þeirra og í fyrsta sinn á ævinni varð 
Harry glaður að sjá hann. 


„Þarna eruð þið,“ drafaði í honum þegar hann leit á þá. „Hafið 
þið verið að troða í ykkur í Stóra salnum allan þennan tíma? 
Ég var að leita að ykkur; ég ætlaði að sýna ykkur dálítið 
sniðugt.“ Draco sendi Percy lítillækkandi augnaráð. 


„Og hvað ert þú að gera hér, Percy Weasley?“ sagði hann 
háðslega. Percy virtist ævareiður. 


„Þú ættir að sýna umsjónarmanni örlítið meiri virðingu!“ sagði 


hann. „Mér líkar ekki þessi framkoma!“ 


Draco glotti hæðnislega og gaf Harry og Ron bendingu um að 
fylgja sér. Það munaði engu að Harry bæði Percy afsökunar 
en áttaði sig í tíma. Hann og Ron hröðuðu sér á eftir Draco 
Þegar þeir beygðu fyrir horn sagði hann: „Þessi Peter Weasley 
a. „Percy,“ leiðrétti Ron ósjálfrátt. 


„Eða hvað sem hann heitir,“ sagði Draco. „Ég hef tekið eftir 
því að hann hefur verið að læðupokast hérna um upp á 
síðkastið. Og ég veit alveg hvað vakir fyrir honum. Hann 
ætlar að handsama arftaka Slytherins upp á eigin spýtur.“ 


Hann hló stuttum hæðnishlátri. Harry og Ron litu spenntir 


hvor á annan. 


Draco nam staðar við auðan, rakan steinvegg við endann á 


ganginum. 
„Hvað er aftur nýja leyniorðið?“ spurði hann Harry. 


„Oh...“ sagði Harry. 


„Alveg rétt .... hreint blóð!“ sagði Draco án þess að hlusta og 
steindyr sem leyndust í veggnum opnuðust. Draco þrammaði 
inn og Harry og Ron fylgdu á eftir. 


Setustofa Slytherin var aflangt herbergi með grófum 
steinveggjum. Þar var lágt til lofts og niður úr loftinu héngu 
grænir lampar í keðjum. Andspænis þeim logaði eldur undir 
útskorinni arinhillu. Þeir greindu útlínur nokkurra 


Slytherinnemenda sem sátu við eldinn í útskornum stólum. 


„Bíðið hérna,“ sagði Draco og benti Harry og Ron á tvo stóla 
nálægt eldinum. „Ég ætla að ná í það - faðir minn var að 
senda mér það ...“ 


Harry velti fyrir sér hvað Draco ætlaði að sýna þeim um leið 
og þeir fengu sér sæti og gerðu sitt besta til að láta eins og 


heima hjá sér. 


Andartaki síðar birtist Draco aftur og hélt á einhverju sem 
líktist blaðaúrklippu. Hann rak hana framan í Ron. 


„Þetta ætti að gleðja ykkur,“ sagði hann. 


Harry sá augu Rons þenjast út af skelfingu. Hann las 
úrklippuna í skyndi, rak upp þvingaðan hlátur og rétti Harry 
hana. 


Þetta var úrklippa úr Spámannstíðindum og þar stóð: 


Rannsókn í Galdramálaráðuneytinu 


Arthur Weasley, yfirmaður embættis til varnar misnotkun á 
Mugga eigum, var í dag dæmdur til að greiða fimmtíu galleon 
fyrir að hafa sett Muggabíl í álög. 


Herra Lucius Malfoy, stjórnarmeðlimur Hogwartskóla galdra 
og seiða þar sem álagabíllinn brotlenti fyrr á árinu, hefur 
krafist afsagnar Arthurs Weasley. 


„Weasley hefur komið óorði á ráðuneytið,“ sagði herra Malfoy 
í viðtali við blaðið. „Hann er greinilega ófær um að setja okkur 
lög og þessum fáránlegu lögum til varnar Muggunum ætti að 
fleygja umsvifalaust.“ Herra Weasley vildi ekki tjá sig um 
málið, en kona hans sagði blaðam önnum að hypja sig áður 
en hún sigaði ættarófreskjunni á þá. 


„Jæja, hvað finnst ykkur?“ sagði Draco þegar Harry rétti 
honum úrklippuna. „Finnst ykkur þetta ekki fyndið?“ 


„Ha, ha,“ hló Harry gleðisnautt. 


„Arthur Weasley er svo hrifinn af Muggunum að hann ætti að 
brjóta sprotann sinn í tvennt og ganga til liðs við þá,“ sagði 
Draco fullur fyrirlitningar. „Af hegðun Weasleyfjölskyldunnar 
að dæma hefði maður aldrei trúað því að þau væru af 
hreinræktaðri galdraætt.“ 


Andlit Rons - eða réttara sagt, Crabbes - var afmyndað af 
reiði. 


„Hvað er að þér, Crabbe?“ hreytti Draco út úr sér. 


„Magaveiki,“ rumdi Ron. 


„Nú, farðu þá upp í sjúkrahúsálmu og sparkaðu í alla 
blóðníðinga frá mér,“ sagði Draco og flissaði hæðnislega. 
„Mér þykir skrítið að Spámannstíðindi skuli ekki hafa sagt frá 
öllum þessum árásum ennþá,“ hélt hann íhugull áfram. „Ætli 


Dumbledore sé ekki að reyna að þagga þetta niður. Hann 


verður rekinn ef þetta hættir ekki fljótlega. Faðir minn hefur 
alltaf sagt að Dumbledore gamli sé það versta sem gat komið 
fyrir þennan skóla. Hann elskar þá sem eru af Muggaættum. 
Almennilegur skólastjóri hefði aldrei hleypt svona viðrini eins 
og Colin Creevey inn í skólann.“ 


Draco þóttist taka mynd á þykjustumyndavél og hermdi 
nákvæmlega eftir Colin: „Harry, má ég taka af þér mynd? Get 
ég fengið eiginhandaráritun? Má ég ekki sleikja skóna þína, 
Harry?“ 


Hann lét hendurnar síga og leit á Harry og Ron. 


„Hvað er að ykkur tveimur?“ 


Þeir voru alltof seinir að kreista upp úr sér uppgerðarhlátur en 
Draco virtist ánægður; kannski voru Crabbe og Goyle alltaf 
svona lengi að átta sig. 


„Heilagur Potter, vinur blóðníðinga,“ sagði Draco hægt. „Hann 
skortir líka alla sjálfsvirðingu heiðarlegs galdramanns, annars 
væri hann ekki að þvælast um með henni þarna Hermione 


blóðníðingi. Og svo halda allir að hann sé arftaki Slytherins!“ 


Harry og Ron héldu niðri í sér andanum: Draco var að því 
kominn að segja þeim að hann væri arftakinn - þegar - 


„Ég vildi óska að ég vissi hver það væri,“ sagði Draco önugur. 
„Ég gæti hjálpað honum.“ 


Ron gapti svo að Crabbe virtist enn heimskari en venjulega. 
Til allrar hamingju tók Draco ekki eftir neinu svo að Harry 
hugsaði hratt og flýtti sér að segja: „Þú hlýtur að hafa 
einhverja hugmynd um hver stendur á bak við þetta ...“ 


„Nei, Goyle, það hef ég ekki, hvað þarf ég að segja þér það 
oft?“ hreytti Draco út úr sér. „Og faðir minn vill ekki segja mér 
neitt um það þegar klefinn var opnaður síðast. Það eru 
náttúrulega fimmtíu ár síðan, svo það var löngu fyrir hans tíð, 
en hann veit allt um það og segir að málið hafi verið þaggað 
niður og þess vegna liti það grunsamlega út ef ég fengi að 
vita of mikið. En ég veit eitt - þegar leyniklefinn var opnaður 
síðast dó blóðníðingur. Svo það er örugglega bara 
tímaspursmál hvenær annar blóðníðingur verður drepinn ... 
Ég vona að það verði Hermione Granger,“ sagði hann með 


velþóknun. 


Ron kreppti gríðarstóra hnefana á Crabbe. Harry fannst ekki 
ólík legt að það kæmi upp um þá ef Ron gæfi Malfoy 
kjaftshögg svo hann sendi honum viðvörunaraugnaráð og 
sagði: „Veistu hvort þeir handsömuðu þann sem opnaði 
leyniklefann síðast?“ 


„Já ... sá sem gerði það var rekinn,“ sagði Draco. „Hann er 
sennilega enn í Azkaban.“ 


„Azkaban?“ sagði Harry forviða. 


„Azkaban - galdramannafangelsið, Goyle,“ sagði Draco og 
leit vantrúaður á hann. „Ég meina það, ef þú værir aðeins 
tregari þá værirðu farinn að hugsa aftur á bak.“ 


Hann ók sér eirðarlaus í stólnum og sagði: „Faðir minn sagði 
að ég ætti að hafa hægt um mig og láta arftaka Slytherins 
um málin. Hann segir að skólinn verði að losna við alla þessa 
blóðníðingsóþverra en að við skulum ekki skipta okkur af því. 
Hann hefur líka í nógu að snúast þessa dagana. Vissuð þið að 
galdramálaráðuneytið gerði rassíu á herragarðinum okkar í 
síðustu viku?“ 


Harry reyndi að setja áhyggjusvip á dauflegt andlit Goyles. 


„Já ...“ sagði Draco. „Sem betur fer fundu þeir ekkert 
merkilegt. Faðir minn á safn af mjög verðmætum hlutum sem 
tengjast myrku öflunum. En sem betur fór hafði faðir minn 
falið það í leyniherberginu okkar undir gólfinu í stássstofunni 
„Hal“ sagði Ron. 


Draco leit á hann. Það sama gerði Harry. Ron roðnaði. Meira 
að segja hárið á honum var að verða rautt. Nefið á honum var 
líka farið að lengjast - klukkustundin var liðin, Ron var að 
breytast aftur í sjálfan sig og af hræðslusvipnum á honum að 
dæma átti það líka við um Harry. 


Þeir stukku báðir á fætur. 


„Ég verð að fá meðal við magaverknum,“ rumdi Ron og svo 
stukku þeir umsvifalaust á fætur, hentust eftir setustofunni, 
köstuðu sér á steinvegginn og þutu upp eftir ganginum. Þeir 
vonuðu af öllu hjarta að Draco hefði ekki tekið eftir neinu 
óvenjulegu. Harry fann hvernig hann rann til í risastórum 
skónum hans Goyles og hann varð að hífa upp um sig 
skikkjuna um leið og hann skrapp saman á hlaupunum; þeir 
komu móðir og másandi upp í dimman forsalinn þar sem 


niðurbæld högg og óp bárust frá Crabbe og Goyle innan úr 


skápnum. Þeir skildu skóna eftir fyrir utan skápinn og þutu 
upp marmaratröppurnar á sokkaleistunum. Þeir komust loks 
óséðir að klósettinu hennar Völu væluskjóðu. 


„Nú, þetta var að minnsta kosti ekki algjör tímasóun,“ stundi 
Ron og lokaði klósettdyrunum að baki þeim. „Ég veit að við 
komumst ekki að því hver stendur á bak við árásirnar en ég 
ætla að skrifa pabba á morgun og segja honum að leita undir 
stássstofu Malfoyfjölskyldunnar.“ 


Harry skoðaði á sér andlitið í brotna speglinum. Hann var 
aftur orðinn eðlilegur. Hann setti á sig gleraugun á meðan 
Ron bankaði á dyrnar á básnum hennar Hermione. 


„Hermione, komdu fram, við höfum fréttir handa þér ...“ 


„Farið þið!“ skrækti Hermione. Harry og Ron litu hvor á 
annan. 


„Hvað er að?“ spurði Ron. „Þú hlýtur að vera orðin þú sjálf 
aftur, við erum það ...“ 


En skyndilega leið Vala væluskjóða í gegnum dyrnar á 
básnum. Harry hafði aldrei séð hana svona ánægða á svipinn. 


„Óóóóóhóóó, bíðið bara þar til þið sjáið hvað gerðist,“ sagði 
hún. 


„Það er hræðilegt...“ 


Þeir heyrðu að lásinn var tekinn af og Hermione birtist, 
snöktandi, með skikkjuna dregna upp yfir höfuð. 


„Hvað er að?“ sagði Ron óðruggur. „Ertu ennþá með nefið 
hennar Millicent Bulstrode eða eitthvað svoleiðis?“ 


Hermione lét skikkjuna falla og Ron hörfaði að vaskinum. 


Andlitið var þakið svörtum feldi. Augun voru orðin gul og út úr 
hárinu stungust löng, oddmjó eyru. 


„Þetta var kattarhár!“ veinaði hún. „M-Millicent Bulstrode 
hlýtur að eiga kött! Og t-töfradrykkurinn er ekki ætlaður til 
dýraummyndunar!“ 


„Ó, nei,“ sagði Ron. 


„Þér verður strítt alveg hræðilega,“ sagði Vala hamingjusöm. 


„Þetta verður allt í lagi, Hermione,“ flýtti Harry sér að segja. 
„ið förum bara upp í sjúkrahúsálmu. Fröken Pomfrey spyr 
aldrei of margra spurninga ...“ 


Það tók nokkra stund að fá Hermione til að yfirgefa klósettið. 
Vala væluskjóða rak á eftir þeim með hrossahlátri. 


„Bíddu bara þangað til allir komast að því að þú ert með 
rófu!“ 


Þrettándi kafli 
Dularfulla dagbókin 


Hermione þurfti að dvelja í sjúkrahúsálmunni í nokkrar vikur. 
Þegar hinir nemendurnir komu aftur í skólann eftir jólafríið 
fóru sögusagnir á kreik um hvarf hennar, því auðvitað héldu 
allir að það hefði verið ráðist á hana. Fröken Pomfrey varð að 
taka fram hengið og tjalda í kringum rúmið hennar, svo hún 
þyrfti ekki að skammast sín fyrir loðið andlitið, því að 
nemendur flykktust framhjá sjúkrahúsálmunni til að reyna að 
koma auga á hana. 


Harry og Ron fóru að heimsækja hana á hverju kvöldi. Þegar 
næsta önn hófst komu þeir daglega með heimaverkefnin 


hennar. 


„Ef ég væri kominn með veiðihár myndi ég taka mér frí frá 
lærdóminum,“ sagði Ron eitt kvöldið og hvolfdi bunka af 
bókum á náttborðið hennar. 


„Láttu ekki svona, Ron, ég verð að fylgjast með,“ sagði 
Hermione hressilega. Henni leið miklu betur eftir að hárið var 
horfið úr andlitinu og augun voru smátt og smátt að fá aftur 
sinn brúna lit. „Hafið þið orðið nokkurs vísari?“ bætti hún við 
og hvíslaði svo að fröken Pomfrey heyrði ekki til hennar. 


„Einskis,“ sagði Harry dapurlega. 


„Ég var svo viss um að þetta væri Draco,“ sagði Ron, í um 
það bil hundraðasta skiptið. 


„Hvað er þetta?“ spurði Harry og benti á eitthvað gyllt sem 
gægðist út undan kodda Hermione. 


„Bara kort með óskum um góðan bata,“ sagði Hermione 
fljótmælt og reyndi að stinga því undan, en Ron var fljótari til. 
Hann dró það til sín, opnaði það og las upphátt: 


„Kæra ungfrú Granger. Ég óska þess að þér batni fljótt. Þinn 
áhyggjufulli kennari, Gilderoy Lockhart prófessor, í reglu 
Merlins, heiðursmeðlimur í félaginu Vörn gegn myrku öflunum 
og fimmfaldur vinningshafi Nýs Norna lífs í samkeppninni um 


fallegasta brosið.“ 


Ron leit á Hermione með hryllingi. 


„Sefurðu með þetta undir koddanum þínum?“ 


En Hermione komst hjá því að svara þegar fröken Pomfrey 
geystist inn með lyfin hennar fyrir kvöldið. 


„Lockhart er nú ferlega lúmskur, finnst þér það ekki?“ sagði 
Ron við Harry þegar þeir yfirgáfu sjúkradeildina og héldu af 
stað upp stigana í áttina að Gryffindorturni. Snape hafði sett 
þeim svo mikið fyrir að Harry fannst líklegast að hann yrði 
kominn á sjötta ár þegar hann kláraði loks heimaverkefnin. 
Ron var að tala um að hann hefði átt að spyrja Hermione hve 
marga rottuhala ætti að nota til að búa til töfradrykk sem 
fengi hárin til að rísa þegar þeir heyrðu reiðióp frá hæðinni 
fyrir ofan. 


„Þetta er Filch,“ muldraði Harry þegar þeir hröðuðu sér áfram 
upp stigann og námu staðar, þar sem ekki sást til þeirra, til 
að hlusta betur. 


„Heldurðu að það hafi verið ráðist á einhvern annan?“ sagði 
Ron taugaóstyrkur. 


Þeir stóðu grafkyrrir og hölluðu sér fram til að heyra betur í 


Filch sem virtist vera gjörsamlega móðursjúkur. 


„... Enn meiri vinna fyrir mig! Búinn að þrífa í allt kvöld, eins 
og ég hafi ekki nóg á minni könnu! Nei, nú er mælirinn fullur, 


ég fer og tala við Dumbledore.“ 


Þeir heyrðu fótatak hans fjarlægjast og hurðaskell í fjarska. 


Þeir kíktu varlega fyrir hornið. Filch hafði greinilega verið á 
vaktinni á sínum venjulega stað. Eina ferðina enn voru þeir 
komnir á staðinn þar sem ráðist hafði verið á Frú Norris. Þeir 
sáu um leið hvers vegna Filch hafði misst stjórn á sér. Heilt 
syndaflóð af vatni náði yfir hálfan ganginn og það virtist enn 
seytla undan dyrunum sem lá að klósetti Völu væluskjóðu. 
Nú, þegar Filch var hættur að hrópa, heyrðu þeir veinin í Völu 
sem bergmáluðu inni á klósettinu. 


„Hvað ætli sé að henni núna?“ sagði Ron. 


„ið skulum athuga málið,“ sagði Harry og þeir lyftu 
skikkjunum sínum upp fyrir ökkla, óðu vatnselginn að 
hurðinni og virtu sem endranær að vettugi skiltið sem á stóð: 
Bilað. 


Vala væluskjóða hágrét, hærra og meira en nokkru sinni fyrr. 
Hún virtist vera í felum niðri í sínu vanalega klósetti. Það var 
dimmt þarna inni á klósettinu því slokknað hafði á kertunum í 
vatnsflóðinu og veggir og gólf voru rennblaut. 


„Hvað kom fyrir, Vala?“ spurði Harry. 


„Hver er þar?“ heyrðist vesældarlega í Völu. „Eruð þið komnir 
til að henda einhverju fleiru í mig?“ 


Harry óð að básnum hennar og sagði: „Af hverju ætti ég að 
henda einhverju í þig?“ 


„Spyrðu mig ekki að því,“ æpti Vala þegar hún birtist í nýrri 
flóðbylgju af vatni, sem sullaðist yfir rennblautt gólfið. „Ekki 
er ég að skipta mér af neinum og svo kemur einhver og finnst 
voða fyndið að henda í mig bók ...“ 


„En þú getur ekki fundið neitt til þó að einhverju sé hent í 
þig,“ sagði Harry skynsamlega. „Ég meina, það fer bara beint 
í gegnum þig, er það ekki?“ 


Þetta hefði hann ekki átt að segja. Vala þandist út og skrækti: 
„ið skulum öll henda bókum í Völu, af því að hún finnur 
ekkert fyrir því! Þú færð tíu stig ef þú hittir í magann á henni! 
Fimmtíu stig ef þær fara í gegnum hausinn á henni! Ha, ha, 
ha, ha! Þetta er frábær leikur - eða hitt þó heldur!“ 


„Hver henti eiginlega í þig?“ spurði Harry. 


„Ég veit það ekki ... ég sat bara í frárennslisrörinu og var að 
hugsa um dauðann og hún datt beint í gegnum hvirfilinn á 
mér,“ sagði Vala og horfði reiðilega á þá. „Hún er þarna, hún 
skolaðist burt.“ 


Harry og Ron kíktu undir vaskinn sem Vala benti á. Þar lá lítil, 
þunn bók. Utan um hana var sóðaleg, svört kápa, rennblaut 
eins og allt annað á klósettinu. Harry ætlaði að taka hana 
upp, en Ron rétti allt í einu fram handlegginn til að stöðva 


hann. 


„Hvað?“ sagði Harry. 


„Ertu brjálaður?“ sagði Ron. „Hún gæti verið hættuleg.“ 


„Hættuleg?“ sagði Harry hlæjandi. „Láttu ekki svona, hvernig 
gæti hún verið hættuleg?“ 


„ÞÚ myndir aldrei trúa því,“ sagði Ron og horfði áhyggjufullur 
á bókina. „Sumar af bókunum sem ráðuneytið hefur gert 
upptækar ... pabbi sagði mér þetta... það var ein sem 
brenndi úr manni augun. Og þeir sem lásu Sonnettur 
seiðkarlsins töluðu í ljóðum það sem eftir var ævinnar. Og 
einhver gömul galdranorn í Bath átti bók sem var ekki hægt 
að hætta að lesa. Maður varð að ganga um með nefið ofan í 
bókinni, og reyna að gera allt með annarri hendinni. Og ...“ 


„Allt í lagi, ég skil,“ sagði Harry. 

Litla bókin lá á gólfinu, gegnblaut og umkomulítil. 

„Jæja, við komumst ekki að því nema við skoðum hana,“ 
sagði hann, teygði sig framhjá Ron og tók hana upp af 
gólfinu. 

Harry sá strax að þetta var dagbók og af máðu ártalinu á 


kápunni áttaði hann sig á að hún var fimmtíu ára gömul. 


Hann opnaði hana ákafur. Á fremstu síðunni gat hann með 


naumindum greint nafnið Trevor Delgome sem stóð skrifað 


með kámugu bleki. 


„Bíddu aðeins,“ sagði Ron sem hafði nálgast hann varlega og 
lasyfir öxl hans. „Ég þekki þetta nafn ... Trevor Delgome fékk 
viðurkenningarskjöld fyrir framúrskarandi störf í þágu skólans 


fyrir fimmtíu árum.“ 


„Hvernig í ósköpunum veist þú það?“ spurði Harry undrandi. 


„Þegar ég tók út refsinguna lét Filch mig örugglega bóna 
skjöldinn hans fimmtíu sinnum,“ sagði Ron gramur. „Það var 
sá sem ég ældi sniglum á. Ef þú hefðir þurft að þrífa slím af 
nafni í klukkutíma myndir þú líka muna eftir því.“ 


Harry fletti blautum síðunum í sundur. Þær voru algerlega 
auðar. Það voru ekki minnstu ummerki um skrift á þeim, ekki 
einu sinni afmæli hjá Mabel frænku eða tannlæknir kl. 
hálffjögur. 


„Hann hefur aldrei skrifað neitt í hana,“ sagði Harry 
vonsvikinn. 


„Af hverju skyldi einhver vilja sturta henni niður?“ sagði Ron 


forvitinn. 


Harry leit á baksíðuna og sá að á hana var prentað nafn á 
blaðsölu í London. 


„Hann hlýtur að hafa verið af Muggaættum,“ sagði Harry 
hugsandi. 


„Ef hann hefur keypt dagbók í London ...“ 


„Jæja, þú græðir ekki mikið á því,“ sagði Ron. Hann lækkaði 
róminn. „Þú færð fimmtíu stig ef þú getur dregið hana í 
gegnum nefið á Völu.“ 


Af einhverjum ástæðum stakk Harry henni á sig. 


Hermione yfirgaf sjúkradeildina, veiðiháralaus og skottlaus, í 
byrjun febrúar. Harry sýndi henni dagbók Trevors Delgome 
fyrsta kvöldið hennar í Gryffindorturni og sagði henni söguna 
af því hvernig þeir hefðu fundið hana. 


„Ó, hún gæti búið yfir duldum kröftum,“ sagði Hermione 
spennt, tók bókina og skoðaði hana vandlega. 


„Ef hún gerir það, þá felur hún það vel,“ sagði Ron. „Kannski 
er hún feimin. Ég skil ekki af hverju þú fleygir henni ekki, 
Harry.“ 


„Ég vildi að ég vissi af hverju einhver reyndi að fleygja henni. 
Mér þætti líka gaman að vita fyrir hvaða framúrskarandi störf 
Trevor fékk viðurkenningu.“ 


„Gæti verið hvað sem er,“ sagði Ron. „Kannski fékk hann 
þrjátíu U.G.L.ur eða bjargaði einhverjum kennara frá 
risasmokkfiskinum. Ef til vill myrti hann Völu. Þar hefði hann 
gert öllum greiða ...“ 


En Harry sá af íhugulum svip Hermione að hún var að hugsa 
það sama og hann. 


„Hvað?“ spurði Ron og leit á þau til skiptis. 
„Bara það að leyniklefinn var opnaður fyrir fimmtíu árum, er 


það ekki?“ sagði hann. „Að minnsta kosti sagði Draco það.“ 
„Já ...“ sagði Ron með hægð. 


„Og þessi dagbók er fimmtíu ára gömul,“ sagði Hermione og 
klappaði á hana. 


„Hvað með það?“ 


„Æ, Ron, vaknaðu,“ hreytti Hermoine út úr sér. „Við vitum að 
sá sem opnaði leyniklefann síðast var rekinn fyrir fimmtíu 
árum. Við vitum líka að Trevor Delgome fékk viðurkenningu 
fyrir framúrskarandi störf í þágu skólans fyrir fimmtíu árum. 
Jæja, hvað nú ef Trevor fékk þessa sérstöku viðurkenningu 
fyrir að handsama arftaka Slytherins? Það stæði sennilega allt 
um það í dagbókinni ... Hvar leyniklefinn er, hvernig á að 
opna hann og hvers konar skepna leynist þar. Sá sem stendur 
að baki þessum árásum myndi ekki vilja að hún lægi á 
glámbekk ... eða hvað?“ 


„Þetta er frábær kenning, Hermione,“ sagði Ron, „það er bara 
einn pínulítill galli á henni. Það er ekkert skrifað í dagbókina 
hans.“ En Hermione var að draga töfrasprotann upp úr 
töskunni sinni. 


„Þetta gæti verið ósýnilegt blek!“ hvíslaði hún. 


Hún klappaði þrisvar sinnum létt á dagbókina og sagði: 


„Aparecium!“ 


Ekkert gerðist. Hermione stakk ótrauð hendinni ofan í töskuna 
sína og dró upp eitthvað sem líktist skærrauðu strokleðri. 


„Þetta er afhjúpari, ég keypti hann í Skástræti,“ sagði hún. 
Hún nuddaði 1. janúar fast með afhjúparanum. Ekkert gerðist. 


„Ég var að segja ykkur, að það er ekkert að finna í þessari 
bók,“ sagði Ron. „Trevor hefur fengið þessa dagbók í jólagjöf 
og ekki nennt að skrifa í hana.“ 


Harry gat ekki útskýrt, ekki einu sinni fyrir sjálfum sér, af 
hverju hann henti ekki dagbók Trevors. Og þrátt fyrir að hann 
vissi að síðurnar væru auðar hélt hann áfram að taka hana 
upp annars hugar og fletta blaðsíðunum eins og þetta væri 
saga sem hann vildi ljúka við að lesa. Og þó að hann væri 
viss um að hann hefði aldrei heyrt minnst á Trevor Delgome 
áður fannst honum nafnið segja sér eitthvað, næstum eins og 
Trevor væri vinur sem hann hefði átt þegar hann var lítill og 
hefði næstum gleymt. En það var út í hött. Hann hafði aldrei 


átt vini áður en hann kom í Hogwartskóla. Dudley hafði séð til 


þess. 


Engu að síður var Harry ákveðinn í því að komast að fleiru um 
Trevor. Í frímínútunum næsta dag lagði hann leið sína í 
verðlaunagripastofuna til að skoða viðurkenningarskjöld 
Trevors nánar. Hermione og Ron fóru með honum. Hermione 
var mjög áhugasöm en Ron tölti vantrúaður á eftir þeim og 
taldi sig hafa tekið út dvöl í verðlauna gripaherberginu sem 
myndi duga honum ævilangt. 


Gljáfægðum gullskildi Trevors hafði verið komið fyrir á 
afviknum stað í hornskáp. Á honum voru engar nánari 
skýringar á því af hverju hann hefði hlotið hann. („Það er líka 
eins gott, þá hefði hann verið ennþá stærri og ég væri enn að 
pússa hann,“ sagði Ron.) Engu að síður fundu þau nafn 
Trevors á gamalli orðu sem veitt var fyrir óvenjulega 
galdrahæfileika og sömuleiðis á lista yfir fyrri 
nemendaformenn. 


„Hann er eins og Percy,“ sagði Ron og fitjaði upp á nefið í 
andstyggð. „Umsjónarmaður, formaður ... örugglega hæstur í 


öllum fögum ...“ 


„Eins og það sé eitthvað slæmt,“ sagði Hermione dálítið 
særð. Sólin var aftur farin að skína af veikum mætti á 
Hogwartskóla. Innan kastalans voru kennarar og nemendur 
smátt og smátt að taka gleði sína á ný. Eftir að ráðist hafði 
verið á Justin og Næstum hauslausa Nick höfðu ekki fleiri 
árásir átt sér stað og fröken Pomfrey tilkynnti með ánægju að 
Alrúnirnar væru orðnar skapvondar og leyndardómsfullar sem 
var til marks um að þær yxu nú óðum úr grasi. 


„um leið og bólurnar hverfa verður hægt að umpotta þeim,“ 
heyrði Harry hana segja vingjarnlega við Filch einn daginn. 
„Og þess verður ekki langt að bíða að hægt verði að skera 
þær niður og sjóða. „Frú Norris verður komin aftur til þín áður 
en þú veist af.“ 


Ef til vill hafði arftaki Slytherins misst kjarkinn, hugsaði Harry. 
Það hlaut að vera áhættusamt að opna leyniklefann þegar 
allur skólinn var svona vel á verði. Ef til vill var ófreskjan, 
hver sem hún var, að búa um sig í híði sínu til að leggjast í 


dvala næstu fimmtíu árin ... 


Ernie Macmillan úr Hufflepuffvistinni var ekki jafn jákvæður. 
Hann var enn sannfærður um að Harry væri sá seki og taldi 
hann hafa „komið upp um sig“ í hólmgöngufélaginu. Peeves 


hjálpaði ekki uppá sakirnar. Hann hélt áfram að birtast á 
fjölmennum göngum og söng Að heita Potter, það ekki gott er 
og nú með tilheyrandi danssporum. 


Gilderoy Lockhart virtist standa í þeirri trú að hann hefði 
sjálfur stöðvað árásirnar. Harry heyrði hann segja það við 
McGonagall prófessor þegar Gryffindornemendur voru á leið í 
tíma í ummyndun. 


„Ég á ekki von á því að það verði fleiri árásir, Mínerva,“ sagði 
hann og setti fingur á nefbrodd sér eins og til marks um að 
hann vissi sínu viti. „Ég held að leyniklefanum hafi verið lokað 
fyrir fullt og allt í þetta sinn. Sökudólgurinn hlýtur að hafa 
gert sér grein fyrir því að það var bara tímaspursmál hvenær 
ég næði honum. Það var snjallt hjá honum að hætta núna, 
áður en ég náði að taka hann rækilega í gegn. En veistu hvað 
þennan skóla vantar núna? Rækilega upplyftingu og gleði. 
Þurrka burt minningar frá síðustu önn! Ég ætla ekki að segja 
meira núna, en ég held að ég viti hvað til þarf...“ Hann setti 
fingurinn á ný á nef sér og skálmaði á brott. 


Hugmyndir Lockharts um gleði og upplyftingu urðu öllum 
ljósar við morgunverðarborðið fjórtánda febrúar. Harry hafði 
komið seint inn af Quidditchæfingu kvöldið áður og ekki 


fengið mikinn svefn. Hann var dálítið seinn og flýtti sér niður í 
Stóra salinn. Eitt augnablik hélt hann að hann hefði gengið 
inn um rangar dyr. 


Veggirnir voru allir þaktir stórum, glannalegum bleikum 
blómum og til að bæta gráu ofan á svart svifu hjartalöguð 
pappírssnifsi ofan úr fölbláu loftinu. Harry gekk að 
Gryffindorborðinu, þar sem Ron sat fölur og fár og Hermione 


virtist vera að springa úr hlátri. 


„Hvað er um að vera?“ spurði Harry. Hann settist niður og 
sópaði pappírssnifsi af beikoninu sínu. 


Ron benti á háborðið, orðlaus af hryllingi. Lockhart gaf merki 
um að hann óskaði eftir þögn, klæddur skærbleikri skikkju í 
stíl við skreytingarnar. Honum til beggja handa sátu 
kennararnir með steinrunnin andlit. Harry sá úr sæti sínu að 
McGonagall prófessor gnísti tönnum. Snape leit út eins og 
einhver hefði gefið honum stóran bikar af Beina-gró. 


„Gleðilegan Valentínusardag!“ hrópaði Lockhart. „Og ég vil 
bakka þessum fjörutíu og sex sem þegar hafa sent mér kort í 
tilefni dagsins! Já, ég hef tekið mér það bessaleyfi að 


skipuleggja þessa litlu uppákomu og það er ekki allt búið 


enn!“ 


Lockhart klappaði saman lófunum og inn um dyrnar 
þrömmuðu tólf fýlulegir dvergar. Og ekki bara venjulegir 
dvergar. Lockhart hafði klætt þá upp, sett á þá gyllta vængi 
og fengið þeim líka hörpur í hendur. 


„Hinir vinalegu boðberar ástarinnar,“ sagði Lockhart og 
ljómasði. 


„Þeir verða á ferðinni í skólanum í dag og afhenda ykkur 
Valentínusar kortin ykkar! Og ekki nóg með það! Ég er þess 
fullviss að samstarfs menn mínir vilja taka þátt í þessari 
hátíðlegu stemmningu! Eigum við ekki að biðja Snape 
prófessor að brugga ástarseið? Og úr því að við erum byrjuð 
ættum við að biðja Flitwick prófessor að fræða okkur örlítið 
um ástargaldra, hann veit meira um þá en nokkur annar 
galdramaður sem ég þekki, sá gamli refur!“ 


Flitwick prófessor grúfði andlitið í höndum sér. Snape leit 
helst út fyrir að vilja neyða þann fyrsta sem bæði um 
ástarseið til að taka inn eitur. 


„Ekki segja mér að þú hafir verið ein af þessum fjörutíu og 
sex, Hermione,“ sagði Ron þegar þau voru á leiðinni út úr 
Stóra salnum í fyrstu kennslustundina. Hermione varð allt í 
einu mjög upptekin af því að leita að stundaskránni í töskunni 
sinni og svaraði ekki. 


Kennurunum til mikillar gremju ruddust dvergarnir inn í 
stofurnar í tíma og ótíma til að afhenda Valentínusarkort. 
Einum þeirra tókst að hitta á Harry um eftirmiðdaginn þegar 
Gryffindorhópurinn var á leið í töfrabragðatíma. 


„Heyrðu, þú! Heitirðu ekki Harry Potter,“ hrópaði sérstaklega 
ófríður dvergur og olnbogaði sig gegnum þvöguna í átt til 
Harrys. Harry svitnaði við tilhugsunina um að fá kort fyrir 
framan Ginny Weasley og röð af nemum á fyrsta ári, svo hann 
lagði á flótta. En dvergurinn ruddi sér braut með spörkum í 
sköflunga fólks og náði honum áður en hann komst úr 


sporunum. 


„Ég er með lítið lag sem ég á að afhenda Harry Potter 
persónulega,“ sagði hann og hristi hörpuna ógnandi. 


„Ekki hér,“ hvæsti Harry og reyndi að komast undan. 


„Stattu kyrr!“ rumdi dvergurinn, reif í tösku Harrys og dró 
hann aftur á bak. 


„Láttu mig vera!“ urraði Harry og kippti töskunni til sín. 


Taskan rifnaði í tvennt með háu hljóði. Bækurnar hans, 
töfrasprotinn, pergamentið og fjaðurstafurinn dreifðust yfir 
gólfið og blekbyttan fór í þúsund mola yfir allt saman. Harry 
reyndi að safna öllu saman með fálmandi höndum áður en 
dvergurinn byrjaði að syngja, og fyrir vikið átti fólk ekki gott 
með að komast leiðar sinnar. 


„Hvað gengur á?“ heyrðist Draco Malfoy segja kaldri, drafandi 
röddu. Harry byrjaði í fáti að troða dótinu sínu í rifna töskuna 
sína. Hann varð að komast í burt áður en Malfoy heyrði 
Valentínusarlagið hans. 


„Hvaða læti eru þetta?“ sagði önnur kunnugleg rödd. Percy 
Weasley var mættur. 


Harry reyndi í örvæntingu að leggja á flótta en dvergurinn 
greip um hnén á honum og skellti honum á gólfið. 


„Jæja,“ sagði hann og settist á fætur hans. „Hér kemur lagið 
þitt: 


Ég yngissvein fann 
með augu græn eins og karta. 
Ég vild' ég ætti hann, Harry sómamann. 


Hann sigraði lávarðinn svarta.“ 


Harry hefði viljað gefa allt gull Gringottbanka til að fá að 
hverfa niður úr gólfinu. Hann reyndi hetjulega að hlæja hinum 
til samlætis á meðan hann staulaðist á fætur, tilfinningalaus í 
fótunum eftir þunga dvergsins. Percy Weasley gerði sitt besta 
til að dreifa mannfjöldanum sem grét af hlátri. 


„Drífið ykkur af stað, það var hringt inn fyrir fimm mínútum, 
drífið ykkur í tíma,“ sagði hann og stuggaði yngri nemendum 


á undan sér. 


„Og þú líka, Draco ...“ 


Harry leit við og sá Draco stansa og grípa eitthvað upp af 
gólfinu. Hann sýndi Crabbe og Goyle það glottandi, og Harry 
sá að hann hélt á dagbók Trevors. 


„Komdu með hana,“ sagði Harry rólega. 


„Hvað skyldi Harry hafa skrifað í þessa?“ sagði Draco sem 
hafði greinilega ekki tekið eftir ártalinu á bókarkápunni og 
hélt að hann væri með dagbók Harrys. Það sló þögn á alla 
nærstadda. 


Ginny starði á dagbókina og Harry til skiptis, skelfingu lostin. 


„Komdu með þetta, Draco,“ sagði Percy stranglega. 


„Þegar ég er búinn að skoða hana,“ sagði Draco og veifaði 
bókinni stríðnislega framan í Harry. 


„sem umsjónarmaður ...“ byrjaði Percy en Harry missti stjórn 
á sér. Hann þreif töfrasprotann sinn og hrópaði: 
„Expelliarmus“ og rétt eins og Snape hafði afvopnað 
Lockhart, þeyttist bókin úr höndum Dracos og upp í loftið. 
Ron greip hana skælbrosandi. 


„Harry!“ sagði Percy háum rómi. „Það er bannað að galdra á 
göngunum. Þú veist að ég verð að láta vita af þessu!“ 


En Harry kærði sig kollóttan. Hann hafði náð sér niðri á Malfoy 
og það var alveg þess virði að tapa fimm stigum fyrir 
Gryffindorvistina. 


Draco virtist öskureiður og þegar Ginny gekk framhjá honum 
inn í kennslustofuna sína hrópaði hann illkvittnislega á eftir 
henni: „Ég held að Harry hafi ekki verið neitt sérstaklega 
hrifinn af kveðjunni frá þér!“ 


Ginny greip höndunum um andlitið og hljóp inn í stofuna. Ron 
urraði og dró líka fram töfrasprotann sinn, en Harry dró hann í 
burtu. Það var ástæðulaust að Ron ældi upp sniglum allan 
töfrabragðatímann. 


Það var ekki fyrr en þau voru komin í tíma hjá Flitwick 
prófessor að Harry tók eftir dálitlu einkennilegu við dagbók 
Trevors. Allar bækurnar hans voru ataðar purpurarauðu bleki 
nema dagbókin sem var alveg jafn hrein og hún hafði verið 
áður en hellst hafði úr blekbyttunni yfir skóladótið hans. Hann 
reyndi að benda Ron á þetta, en hann átti aftur í vandræðum 


með sprotann sinn. Stórar purpurarauðar blöðrur sprungu út 


úr enda hans svo að hann hafði allan hugann við það. 


Þetta kvöld fór Harry í rúmið á undan öllum í svefnsalnum. 
Það var að nokkru leyti vegna þess að hann þoldi ekki að 
heyra Fred og George syngja einu sinni enn, Ég yngissvein 
fann og líka vegna þess að hann langaði til að rannsaka 
dagbók Trevors betur. Hann vissi að Ron þætti það hrein 


tímasóun. 


Harry sat á himinsænginni sinni og fletti auðum síðunum. Það 
var ekki dropi af bleki á neinni þeirra. Svo dró hann fram nýja 
blekbyttu úr náttborðinu sínu, dýfði fjaðurstafnum ofan í 
hana, og lét einn dropa drjúpa á fyrstu blaðsíðuna í 
dagbókinni. 


Blekið ljómaði skært eitt augnablik á blaðsíðunni og hvarf svo 
eins og það hefði sogast inn í hana. Harry dýfði fjaðurstafnum 


ákafur aftur í blekið og skrifaði: „Ég heiti Harry Potter.“ 


Orðin skinu augnablik á pappírnum og hurfu síðan án 
nokkurra ummerkja. Þá gerðist loks eitthvað. 


Orð sem Harry hafði aldrei skrifað vætluðu fram á pappírinn. 


„Halló, Harry Potter. Ég heiti Trevor Delgome. Hvernig komst 
þú yfir dagbókina mína?“ 


Þessi orð hurfu líka, en ekki fyrr en Harry byrjaði að skrifa 


svarið. 


„Einhver reyndi að sturta henni niður.“ Hann beið spenntur 


eftir svari Trevors. 


„Það var heppilegt að ég skyldi skrá minningar mínar á 
endingarbetri hátt en með bleki. En ég vissi alltaf að það yrðu 


einhverjir sem ekki kærðu sig um að hún yrði lesin.“ 


„Hvað meinarðu?“ krotaði Harry og sullaði bleki á blaðið í 


æsingi. 


„Ég á við að þessi dagbók býr yfir hræðilegum 
leyndardómum. Atburðum sem var haldið leyndum. 


Atburðum sem gerðust í Hogwart - skóla galdra og seiða.“ 


„Ég er þar núna,“ flýtti Harry sér að skrifa. „Ég er í 
Hogwartskóla og hræðilegir atburðir hafa átt sér stað. Veist 
þú eitthvað um leyniklefann?“ 


Hjartað barðist í brjósti hans. Trevor svaraði um hæl og 
skriftin varð hroðvirknislegri eins og hann væri að flýta sér að 
skrifa allt sem hann vissi. 


„Auðvitað veit ég um leyniklefann. Þegar ég gekk í skólann 
var okkur sagt að þetta væri þjóðsaga og að leyniklefinn væri 
ekki til. En það var lygi. Þegar ég var á fimmta ári var 
leyniklefanum lokið upp og skrímslið réðst á nokkra 
nemendur og drap að lokum einn þeirra. Ég handsamaði þann 
sem hafði opnað klefann og hann var rekinn. En skólastjórinn, 
Dippet prófessor, blygðaðist sín svo fyrir að slíkt skyldi eiga 
sér stað í Hogwartskóla að hann fyrirbauð mér að segja 
sannleikann. Sú saga var látin berast að stúlkan hefði dáið af 
slysförum. Mér var færður fallegur, gljáandi verðlaunaskjöldur 
fyrir vikið og harðbannað að segja frá því sem hafði gerst. En 
ég vissi að þetta gæti gerst aftur. Skrímslið var enn á lífi og sá 
sem gat leyst það úr viðjum var ekki bak við lás og slá.“ 


Harry flýtti sér svo við að svara að það munaði engu að hann 
velti blekbyttunni um koll. 


„Það er að gerast aftur núna. Það hafa verið gerðar þrjár 
árásir og enginn virðist vita hver stendur á bak við þær. Hver 
var það síðast?“ 


„Ég get sýnt þér það ef þú vilt,“ var svar Trevors. „Þú getur 
séð það með eigin augum. Ég get tekið þig inn í minningar 
mínar um nóttina sem ég náði honum.“ 


Harry hikaði með fjöðurstafinn á lofti. Hvað átti Trevor við? 
Hvernig gat hann komist inn í minningar einhvers annars? 
Hann leit taugaóstyrkur í áttina að dyrum svefnsalarins sem 
urðu æ ógreinilegri í rökkrinu. Þegar hann leit aftur á 
dagbókina sá hann ný orð myndast. 


„Leyfðu mér að sýna þér hvað gerðist.“ 

Harry hikaði brot úr sekúndu og skrifaði síðan þrjú orð. 

„Allt í lagi.“ 

Blaðsíðurnar í dagbókinni byrjuðu að feykjast til eins og fyrir 
miklum vindi og stöðvuðust við miðjan júní. Harry gapti þegar 


hann sá að blaðið fyrir 13. júní virtist hafa breyst í agnarlítinn 
sjónvarpsskjá. Hendur hans skulfu lítið eitt þegar hann lyfti 


bókinni og bar augað upp að litla glugganum. Áður en hann 
vissi af hallaðist hann fram á við, skjárinn stækkaði, hann 
fann að líkami hans lyftist upp af rúminu og honum var 
varpað með höfuðið á undan inn í opið á blaðsíðunni; inn í 
hringiðu lita og skugga. 


Hann fann að hann lenti traustum fótum á jörðinni og stóð 
skjálfandi á beinunum þar til óljósar skuggamyndirnar í 


kringum hann urðu allt í einu skýrar. 


Hann vissi samstundis hvar hann var staddur. Hringlaga 
herbergið með sofandi málverkunum var skrifstofa 
Dumbledores ... en það var ekki Dumbledore sem sat fyrir 
aftan skrifborðið. Skorpinn, veik byggður galdramaður sat og 
las bréf við kertaljós. Hann var sköllóttur fyrir utan nokkrar 
hvítar hárlýjur. Harry hafði aldrei séð þennan mann áður. 


„Afsakaðu,“ sagði hann skjálfraddaður. „Ég ætlaði ekki að 
ryðjast svona inn...“ 


En galdramaðurinn leit ekki upp. Hann hélt áfram að lesa og 
hnyklaði brýnnar dálítið. Harry færði sig nær borðinu og 
stamaði: „É- ég fer bara, er það ekki?“ 


Galdramaðurinn gaf honum engan gaum. Hann virtist ekki 
einu sinni heyra til hans. Harry hélt að galdramaðurinn gæti 
verið heyrnardaufur svo hann brýndi raustina. 


„Fyrirgefðu að ég truflaði. Ég fer núna,“ hálfhrópaði hann. 
Galdramaðurinn braut bréfið saman og andvarpaði. Hann 
stóð upp, gekk framhjá Harry án þess að virða hann viðlits og 
dró tjöldin fyrir gluggann. 


Himinninn fyrir utan var blóðrauður. Sólin virtist vera að 
setjast. Galdramaðurinn gekk aftur að skrifborðinu, settist 
niður, fléttaði fingur og fylgdist með dyrunum. 


Harry leit í kringum sig á skrifstofunni. Fönixinn var hvergi 
sjáanlegur... engin klingjandi silfurtæki. Þetta var 
Hoqwartskóli á tímum Trevors. Og það þýddi að þessi 
ókunnugi galdramaður var skólastjórinn, en ekki Dumbledore. 
Og Harry sjálfur var bara eins og hver önnur vofa, algjörlega 
ósýnilegur þessu fólki sem hafði verið uppi fyrir fimmtíu 


árum. 


Það var barið að dyrum. 


„Kom inn,“ sagði gamli galdramaðurinn veikri röddu. 


Um það bil sextán ára gamall strákur kom inn og tók ofan 
oddmjóan hatt. Það glampaði á silfurmerki umsjónarmanns í 
barminum. Hann var miklu hærri en Harry en með kolsvart 
hár eins og hann. 


„Sæll, Trevor,“ sagði skólameistarinn. 


„ÞÚ vildir hitta mig, Dippet prófessor?“ sagði Trevor. Hann 
virtist taugaóstyrkur. 


„Sestu niður,“ sagði Dippet. „Ég var að lesa bréfið sem þú 
sendir mér.“ 

„Ó,“ sagði Trevor. Hann settist niður og spennti greipar svo að 
hnúarnir hvítnuðu. 


„Drengur minn,“ sagði Dippet vingjarnlega, „ég get 
ómögulega leyft þér að dvelja í skólanum yfir sumartímann. 
Þú hlýtur að vilja fara heim í fríinu, er það ekki?“ 


„Nei,“ sagði Trevor snöggt. „Ég vil miklu frekar vera í 
Hogwartskóla, en að fara aftur á þetta ... á þetta...“ 


„Þú býrð á Muggamunaðarleysingjahæli í fríum, skilst mér?“ 
sagði Dippet forvitinn. 


„Já, herra,“ sagði Trevor og roðnaði lítillega. 


„Ertu af Muggaættum?“ 


„Að hálfu leyti, herra,“ sagði Trevor. „Ég á Muggaföður en 


móðir mín var galdranorn.“ 


„Og eru báðir foreldrar þínir ...?“ 


„Móðir mín dó rétt eftir að ég fæddist, herra. Mér var sagt á 
munað arleysingjahælinu að hún hefði gefið mér nafn áður en 
hún dó... Trevor í höfuðið á föður mínum, Delgome í höfuðið 


á afa mínum.“ 
Dippet skellti vorkunnsamur í góm. 
„Þannig er mál með vexti, Trevor,“ sagði hann og andvarpaði, 


„að við hefðum getað gert undantekningu í þínu tilviki, en við 
núverandi aðstæður ...“ 


„Þú átt við allar þessar árásir, herra?“ sagði Trevor. Hjarta 
Harrys tók kipp og hann færði sig nær; hræddur um að missa 
af einhverju. „Einmitt,“ sagði skólastjórinn. „Drengur minn, þú 
hlýtur að skilja hve heimskulegt það væri af mér að leyfa þér 
að dvelja í kastalanum eftir að önninni lýkur. Sérstaklega í 
ljósi nýliðins atburðar ... dauða vesalings litlu stúlkunnar ... Þú 
verður miklu öruggari á munaðarleysingjahælinu. Raunar er 
galdramálaráðuneytið jafnvel að íhuga að loka skólanum. 
Okkur hefur ekki tekist að finna ... hm... orsök þessara 
óþæginda ...“ 


Augu Trevors þöndust út. 

„Herra ... ef hann næðist... ef þetta hætti ... 
„Hvað áttu við?“ sagði Dippet skrækróma og hann rétti sig 
upp Í stólnum. „Trevor, veistu eitthvað um þessar árásir?“ 


„Nei, herra,“ sagði Trevor strax. 


En Harry var viss um að þetta var svipað „nei“ og hann hafði 
sjálfur sagt við Dumbledore. 


Dippet lét fallast aftur á bak í stólinn og virtist dálítið 


vonsvikinn. „Þú mátt fara, Trevor ...“ 


Trevor renndi sér niður af stólnum og hengslaðist út úr 
herberginu. Harry fylgdi honum eftir. 


Þeir fóru niður snúningsstigann og komu út við steinstyttuna í 
rökkvuðum ganginum. Trevor nam staðar; Harry líka og 
fylgdist með honum. Harry varð ljóst að Trevor var í þungum 
bönkum. Hann beit á vörina og setti í brýnnar. 


Svo var eins og hann tæki skyndilega ákvörðun. Hann flýtti 
sér af stað og Harry leið hljóðlega á eftir honum. Þeir mættu 
engum fyrr en þeir komu í forsalinn og stór galdramaður með 
sítt, flaksandi rauðbrúnt hár og skegg kallaði á Trevor úr 
marmaratröppunum. 


„Hvaða ferðalag er á þér svona seint, Trevor?“ 


Harry glápti á galdramanninn. Þetta var enginn annar en 
Dumbledore fyrir fimmtíu árum. 


„Ég þurfti að ræða við skólastjórann, herra,“ sagði Trevor. 


„Jæja, flýttu þér í rúmið,“ sagði Dumbledore og sendi Trevor 
sama stingandi augnaráðið og Harry þekkti svo vel. „Það er 


eins gott að vera ekki að flækjast um gangana þessa dagana. 
Ekki eftir að...“ 


Hann stundi þungan, bauð Trevor góða nótt og skálmaði í 
burt. Trevor fylgdist með honum hverfa úr augsýn og hraðaði 
sér síðan niður steinþrepin í áttina að dýflissunum með Harry 


á hælunum. 


En Harry til mikilla vonbrigða leiddi Trevor hann ekki inn í 
falinn gang eða leynileg jarðgöng heldur inn í dýflissuna þar 
sem töfrad rykkjakennslan hjá Snape fór fram. Það hafði ekki 
verið kveikt á kyndlunum og þegar Trevor hallaði hurðinni 
næstum því að stöfum gat Harry með naumindum greint 
hann, þar sem hann stóð hreyfingarlaus og fylgdist með 


ganginum fyrir utan. 


Harry fannst þeir standa þarna í að minnsta kosti 
klukkustund. Það eina sem hann sá var skuggamyndin af 
dyrunum. Þegar Harry var hættur að bíða eftir að eitthvað 
gerðist og var farinn að óska þess að hann gæti snúið aftur til 
nútíðarinnar heyrði hann að eitthvað var á hreyfingu handan 
við dyrnar. 


Einhver læddist eftir ganginum. Hann heyrði að sá sem var 
þar á ferð fór framhjá dýflissunni þar sem hann og Trevor 
voru í felum. Trevor smeygði sér þögull eins og skuggi út um 
dyrnar og fylgdi á eftir. Harry læddist á tánum á eftir honum. 
Hann hafði steingleymt að enginn heyrði til hans. 


Þeir fylgdu fótatakinu í um það bil fimm mínútur, þar til Trevor 
nam skyndilega staðar og leit í þá átt sem ny hljóð bárust úr. 
Harry heyrði marr í hurð sem opnaðist og einhver hvíslaði 
hásum rómi: 


„Komdu, ég verð að koma þér héðan. Komdu nú ofan í 
kassann ...“ Það var eitthvað kunnuglegt við þessa rödd. 


Allt í einu stökk Trevor fyrir hornið. Harry elti. Hann greindi út 
línur risavaxins drengs sem beygði sig niður við opnar dyr og 


til hliðar stóð gríðarstór kassi. 


„Góða kvöldið, Rubeus,“ sagði Trevor hvassri röddu. 
Drengurinn skellti aftur hurðinni og stóð upp. 


„Hvað ertu að gera hérna niðri, Trevor?“ Trevor gekk nær. 


„Þessu er lokið,“ sagði hann. „Ég verð að segja til þín, 
Rubeus. Það er verið að tala um að loka Hogwartskóla ef 
árásunum fer ekki að linna.“ 


„Hvað veist þú...“ 


„Ég er viss um að það var ekki ætlun þín að drepa neinn. En 
ófreskjur eru ekki góð gæludýr. Ég geri ráð fyrir að þú hafir 
sleppt henni út til að teygja úr sér og ...“ 


„Hún hefur ekki drepið neinn,“ sagði hávaxni drengurinn og 
hörfaði aftur á bak að lokuðum dyrunum. Að baki sér heyrði 
Harry einkenni legt skrjáf og smelli. 


„Svona nú, Rubeus,“ sagði Trevor og færði sig enn nær. 
„Foreldrar dánu stúlkunnar koma hingað á morgun. Það 
minnsta sem Hogwart skóli getur gert er að sjá um að 

skrímslið sem varð dóttur þeirra að bana verði drepið.“ 


„Það var ekki hann,“ öskraði drengurinn og röddin bergmálaði 
í dimmum ganginum. „Hann myndi aldrei ...! Aldrei!“ 


„Farðu frá,“ sagði Trevor og dró fram töfrasprotann sinn. 


Galdurinn hans lýsti ganginn skyndilega. Dyrnar fyrir aftan 
hávaxna strákinn skullu upp af svo miklu afli að hann þeyttist 
upp að veggnum. Út um dyrnar kom eitthvað sem fékk Harry 
til að reka upp langt skerandi vein sem enginn heyrði ... 


Hann sá gríðarstóran, stuttfættan, loðinn líkama, flækju af 
svörtum fótum; glampa úr ótal augum og hárbeittar 
griptangir - Trevor hóf töfrasprotann aftur á loft en hann var 
of seinn. Ófreskjan felldi hann um koll um leið og hún tók til 
fótanna eftir ganginum og hvarf úr augsýn. Trevor brölti á 
fætur. Hann horfði á eftir henni og lyfti upp töfra sprotanum 
en stórvaxni drengurinn stökk á hann, greip töfrasprotann, sló 


ER. |“ 


Trevor niður á ný og hrópaði: „Neeeiiiiiiiii! 


Umhverfið byrjaði að hringsnúast og það varð niðdimmt; 
Harry fann hvernig hann hrapaði og lenti með brauki og 
bramli á himinsænginni sinni í svefnsalnum með dagbók 


Trevors opna á maganum. 


Áður en hann náði aftur andanum opnuðust dyrnar að 
svefnsalnum og Ron kom inn. 


„Þarna ertu,“ sagði hann. 


Harry settist upp. Hann skalf og var rennsveittur. 


„Hvað er að?“ sagði Ron umhyggjusamur. 


„Það var Hagrid, Ron. Hagrid opnaði leyniklefann fyrir fimmtíu 


árum.“ 


Fjórtándi kafli 


Cornelius Fudge 


Harry, Ron og Hermione vissu vel að Hagrid hafði alltaf haft 
óheppilegt dálæti á stórum og ferlegum skepnum. Fyrsta árið 
þeirra í skólanum hafði hann reynt að ala upp dreka í litla 
timburkofanum sínum og þess yrði langt að bíða að þau 
gleymdu ógurlega þríhöfða hundinum sem hann hafði skírt 
„Hnoðra“. Og ef Hagrid hafði sem drengur heyrt að einhvers 
staðar í kastalanum væri falið skrímsli var Harry viss um að 
hann hefði látið einskis ófreistað til að finna það. Honum hafði 
eflaust þótt skömm að því að loka skrímslið svona lengi inni 
og fundist það eiga skilið að komast út og teygja úr öllum 
fótunum. Harry sá Hagrid ljóslifandi fyrir sér, þrettán ára að 
reyna að setja hálsband og ól á dýrið. En um leið var hann 
handviss um að Hagrid hafði aldrei ætlað að vinna neinum 


mein. 


Harry óskaði þess næstum að hann hefði aldrei komist að því 
hvernig hægt var að hafa samskipti við Trevor í gegnum 


dagbókina hans. Ron og Hermione báðu hann aftur og aftur 
að segja sér hvað hafði gerst þar til hann var orðinn 
hræðilega leiður á sögunni og tilgangslausum samræðunum 
sem fylgdu í kjölfarið. 


„Kannski handsamaði Trevor ekki rétta manninn,“ sagði 
Hermione. 


„Kannski var eitthvert annað skrímsli að ráðast á 
nemendurna ...“ „Hvað heldurðu að kastalinn rúmi mörg 
skrímsli?“ sagði Ron dauflega. 


„ið höfum alltaf vitað að Hagrid var rekinn,“ sagði Harry 
vesældarlega. „Og árásirnar hljóta að hafa hætt eftir að 
Hagrid var rekinn, annars hefði Trevor ekki fengið 


verðlaunin.“ Ron tók annan pól í hæðina. 


„Finnst ykkur Trevor ekki hljóma eins og Percy - og hver bað 
hann svo sem um að koma upp um Hagrid?“ 


„En skrímslið drap nemanda, Ron,“ sagði Hermione. 


„Og Trevor hefði þurft að fara aftur á 
Muggamunaðarleysingjahælið ef þeir hefðu lokað 


Hogwartskóla,“ sagði Harry. „Það er ekki nema von að hann 
hafi frekar viljað vera hér...“ 


„Þú hittir Hagrid í Hlykkjasundi, var það ekki, Harry?“ 


„Hann var að kaupa fælu fyrir kjótætusnigla,“ sagði Harry 
fljótmæltur. 


Þau setti hljóð. Eftir langa þögn orðaði Hermione hikandi 
spurningu sem brann á þeim öllum. 


„Finnst ykkur að við ættum að fara og spyrja Hagrid um þetta 
allt?“ 


„Það yrði skemmtileg heimsókn,“ sagði Ron. „Halló, Hagrid. 
Hefur þú sleppt einhverju brjáluðu, loðnu dýri lausu í 
kastalanum nýlega?“ 


Að lokum ákváðu þau að segja ekkert við Hagrid nema önnur 
árás yrði gerð Í skólanum. Eftir því sem dagarnir liðu án þess 
að dularfulla röddin hvíslaði urðu þau vonbetri um að þurfa 
aldrei að minnast á brottreksturinn úr skólanum við hann. Það 
voru liðnir næstum fjórir mánuðir frá árásinni á Justin og 


Næstum hauslausa Nick, og allir virtust halda að 


ofsækjandinn væri horfinn fyrir fullt og allt. Peeves varð á 
endanum leiður á að söngla: Að heita Potter, það ekki gott er. 
Dag nokkurn bað Ernie Macmillan Harry kurteislega að rétta 
sér fötu með stökkvandi hattsveppum í jurtafræði. Dag einn í 
mars héldu nokkrar Alrúnanna villt og hávaðasamt partí í 


gróðurhúsi þrjú. Það gladdi Spíru prófessor ósegjanlega. 


„ið vitum að þær eru orðnar fullþroskaðar þegar þær fara að 
reyna að komast ofan í pottana hver hjá annarri,“ sagði hún 
Harry. „Þá ættum við að geta endurlífgað vesalings 
fórnarlömbin í sjúkrahúsálmunni.“ 


Annars árs nemarnir fengu um nóg annað að hugsa í 
páskafríinu. Það var kominn tími til að velja námsgreinar fyrir 
þriðja árið. Það var nokkuð sem Hermione tók mjög alvarlega. 


„Þetta gæti haft áhrif á alla framtíð okkar,“ sagði hún við 
Harry og Ron þar sem þau sökktu sér niður í listann með nýju 


námsgreinunum og merktu við sumar með krossi. 


„Mig langar mest að hætta í töfradrykkjum,“ sagði Harry. 


„Mið getum það ekki,“ sagði Ron niðurdreginn. „Við verðum að 
halda áfram í þeim greinum sem við erum í, annars hefði ég 


losað mig við varnir gegn myrku öflunum.“ 


„En þær eru með því mikilvægasta,“ sagði Hermione 
hneyksluð. 


„Ekki þegar Lockhart kennir,“ sagði Ron. „Ég hef ekki lært 


neitt nema að maður á aldrei að sleppa smáálfum lausum.“ 


Neville Longbottom hafði fengið bréf frá öllum 
galdramönnunum og nornunum í ættinni. Öll vildu þau 
ráðleggja honum um hvaða námsg reinar væri skynsamlegast 
að velja. Neville las listann ringlaður og áhyggjufullur með 
tunguna í munnvikinu og spurði hin hvort þau héldu að 
talnagaldrar væru erfiðari en fornar rúnir. Dean Thomas, sem 
hafði eins og Harry alist upp hjá Muggum, gafst upp. Hann 
lokaði augunum og lét sprotann sinn reika um blaðið og valdi 
bær greinar sem hann lenti á. Hermione þáði engin ráð 


heldur skráði sig í allar námsgreinarnar. 


Harry brosti biturlega með sjálfum sér við tilhugsunina um 
hvað Vernon frændi og Petunia frænka segðu ef hann kæmi 


til þeirra að ræða við þau um starfsframa sinn sem 


galdramaður. Þó fór það aldrei svo að hann fengi ekki 
leiðsögn: Percy Weasley vildi gjarnan deila reynslu sinni með 
honum. 


„Þetta fer allt eftir því hvert þú stefnir, Harry,“ sagði hann. 
„Það er aldrei of snemmt að huga að framtíðinni, þess vegna 
myndi ég stinga upp á spádómum. Sumir segja að 
Muggafræði séu mjög auðveld náms grein, en persónulega 
finnst mér að galdrafólk eigi að reyna að öðlast skilning á 
galdralausa samfélaginu, sérstaklega ef það er að hugsa um 
að vinna Í nánu samneyti við Muggana - sjáðu bara föður 
minn, hann þarf stöðugt að taka á alls konar Muggamálum. 
Bróðir minn, Charlie, hann hefur alltaf verið meiri 
útivistartýpa, þess vegna valdi hann að læra umönnun 
galdraskepna. Þetta fer allt eftir því hverjar þínar sterku hliðar 


eru, Harry.“ 


En það eina sem Harry fannst hann ráða almennilega við var 
Quidditch. Að lokum valdi hann sömu greinar og Ron og 
hugsaði sem svo að ef hann væri lélegur í þeim þá hefði hann 
í það minnsta vin sinn sér til stuðnings. 


Næsti Quidditchleikur Gryffindor var á móti Hufflepuff. Oliver 
krafðist þess að æft væri á hverju kvöldi eftir kvöldmat sem 


þýddi að Harry hafði ekki tíma fyrir annað en Quidditch og 
heimaverkefni. En æfingarnar gengu sífellt betur, eða í það 
minnsta stytti upp og þegar hann fór upp í svefnsalinn með 
kústinn sinn kvöldið fyrir leikinn hafði hann á tilfinningunni að 
líkurnar á að Gryffindor ynni Quidditch bikarinn hefðu aldrei 


verið jafn miklar. 


En góða skapið entist ekki lengi. Uppi á stigaskörinni mætti 


hann Neville Longbottom sem var viti sínu fjær. 


„Harry - ég veit ekki hver gerði þetta - ég var bara að koma 
-“ Hann fylgdist óttasleginn með Harry og opnaði dyrnar á 
svefnsalnum upp á gátt. 


Eigur Harry höfðu verið rifnar upp úr koffortinu og þeim fleygt 
út um allt. Skikkjan hans lá rifin á gólfinu. Rúmfötin höfðu 
verið tætt af rúminu, skúffan á náttborðinu hans var dregin út 


og innihaldinu hafði verið dreift yfir dýnuna. 


Harry gekk opinmynntur að rúminu og steig ofan á nokkrar 
lausar blaðsíður úr Trítlað með tröllum. Á meðan hann og 
Neville voru að búa um rúmið á ný komu Ron, Dean og 


Seamus inn. Dean sótbölvaði. 


„Hvað gerðist, Harry?“ 


„Hef ekki hugmynd,“ sagði Harry. En Ron skoðaði skikkjuna 
hans Harrys nánar. Öllum vösunum hafði verið snúið við. 


„Sá sem gerði þetta hefur verið að leita að einhverju,“ sagði 
Ron. 


„Vantar eitthvað?“ 


Harry fór að tína hlutina saman og setja þá í koffortið sitt. Það 
var ekki fyrr en hann fleygði síðustu Lockhartbókinni ofan í 
koffortið að hann áttaði sig á því hvað vantaði. 


„Dagbókin hans Trevors er horfin,“ sagði hann í lágum 
hljóðum við Ron. 


„Ha?“ 


Harry kinkaði kolli í átt að dyrunum og Ron elti hann út. Þeir 
flýttu sér niður í næstum mannlausa setustofuna þar sem 
þeir fundu Hermione sem sat ein og las bók sem nefndist 


Fornar rúnir fyrir byrjendur. 


Hermione virtist skelfingu lostin þegar þeir sögðu henni hvað 


hafði gerst. 


„En - það hefði enginn getað stolið henni annar en 
Gryffindornemi - engir aðrir vita leyniorðið okkar -“ „Einmitt,“ 
sagði Harry. 


Þau vöknuðu næsta morgun við glaðasólskin og hressandi 


golu. 


„Þetta eru fullkomin Quidditchskilyrði,“ sagði Oliver fullur 
eldmóðs við Gryffindorborðið og skóflaði hrærðum eggjum á 
diska allra liðsmannanna. „Harry, hresstu þig nú við. Þú þarft 
á almennilegum morgunverði að halda.“ 


Harry hafði setið og starað niður eftir þéttsetnu 
Gryffindorborðinu og velt því fyrir sér hvort hann sæti til 
borðs með nýjum eiganda dagbókarinnar hans Trevors. 
Hermione hafði hvatt hann til að tilkynna stuldinn en Harry 
var ekki hrifinn af þeirri hugmynd. Hann þyrfti þá að segja 
einhverjum kennaranum frá öllu í sambandi við dagbókina. 
Og hve margir vissu af hverju Hagrid hafði verið rekinn 
fimmtíu árum áður? Hann vildi ekki verða til þess að sú saga 


kæmist aftur í hámæli. 


Þegar hann yfirgaf Stóra salinn ásamt Ron og Hermione til að 
ná í Quidditchdótið bættist enn eitt áhyggjuefnið á mæðulista 
Harrys sem lengdist jafnt og þétt. Hann hafði aðeins stigið 
fæti á neðsta þrepið í marmaratröppunum þegar hann heyrði 
röddina ... 


„Drepa í þetta skiptið ... láttu mig rífa ... slíta ...“ 


Hann hrópaði upp yfir sig og Ron og Hermione stukku frá 
honum af einskærri skelfingu. 


„Röddin!“ sagði Harry og leit um öxl. „Ég heyrði hana aftur ... 
heyrðuð þið ekkert?“ 


Ron hristi hausinn, stóreygður. En Hermione sló allt í einu 


hendi á enni sér. 


„Harry - ég held að ég hafi uppgötvað dálítið! Ég verð að fara 
á bókasafnið!“ 


Og svo stökk hún af stað upp tröppurnar. 


„Hvað ætli hún hafi uppgötvað?“ sagði Harry ringlaður og leit 
í allar áttir til að reyna að átta sig á því hvaðan röddin hefði 
komið. 


„Að minnsta kosti meira en ég,“ sagði Ron og hristi hausinn. 


„En af hverju þarf hún að fara á bókasafnið?“ 


„Þannig er Hermione,“ sagði Ron og yppti öxlum. „Þegar hún 
er í vafa fer hún og flettir upp í einhverri bók.“ 


Harry dokaði við og reyndi að hlusta eftir röddinni en nú 
streymdu nemendurnir skvaldrandi út úr Stóra salnum á 
leiðinni út á Quidditchvöllinn. 


„Þú ættir að fara að koma þér af stað,“ sagði Ron. „Klukkan er 


að verða ellefu - leikurinn -“ 


Harry þaut upp í Gryffindorturn, náði í Nimbus 2000-kústinn 
sinn og slóst svo í hóp með fjölmenninu sem flykktist yfir 
skólalóðirnar. En hugurinn hvarflaði í sífellu heim til kastalans 
og líkamslausu raddarinnar og þegar hann stóð í 
búningsherberginu og klæddi sig í skarlatsrauðu 
keppnisskikkjuna var það eina huggun hans að allir 


nemendurnir voru samankomnir á vellinum til að horfa á 


leikinn. 


Ærandi fagnaðarlæti brutust út þegar liðin gengu út á völlinn. 
Oliver Wood hóf sig á loft og tók upphitunarhring í kringum 
markstangirnar; fröken Hooch sleppti boltunum lausum. 
Hufflepuffliðið, sem spilaði í ljósgulum búningi, stóð í hnapp 
og ræddi leikaðferðir. 


Harry var að setjast á kústinn þegar McGonagall prófessor 
kom hálfhlaupandi inn á völlinn með risastórt, fjólublátt 
gjallarhorn í hendinni. 


Harry varð ekki um sel. 


„Leiknum hefur verið aflýst,“ kallaði McGonagall prófessor í 
gjallar hornið yfir þéttsetinn leikvanginn. Það var baulað og 
púað. Oliver Wood virtist alveg eyðilagður. Hann lenti og hljóp 
í áttina að McGonagall með kústinn á milli fótanna. 


„En, prófessor,“ hrópaði hann. „Við verðum að spila... 
bikarinn ... Gryffindor... “ 


McGonagall prófessor lést ekki sjá hann og hélt áfram að 
hrópa í gjallarhornið: 


„Allir nemendur skulu fara beinustu leið í setustofur 
heimavistar sinnar þar sem yfirmaður heimavistarinnar mun 


gefa frekari upplýsingar. Hraðið ykkur af stað!“ 


Hún lét gjallarhornið síga og benti Harry að koma til sín. 


„Ég held að það sé best að þú komir með mér, Harry ...“ 


Harry furðaði sig á því hvernig hún gæti mögulega grunað 
hann í þetta skiptið og sá Ron koma hlaupandi út úr 
óánægðum áhorfendaskaranum. Hann slóst í hóp með þeim á 
leiðinni í kastalann. Harry til mikillar undrunar mótmælti 
McGonagall prófessor ekki. „Já, það er líklega best að þú 
komir líka, Ron ...“ 


Nokkrir nemendanna, sem höfðu þyrpst að, kvörtuðu 
gremjulega yfir því að leiknum hafði verið aflýst en aðrir voru 
áhyggjufullir á svip. Harry og Ron eltu McGonagall prófessor 
inn í skólann og upp marmaratröppurnar. En í þetta sinn var 


þeim ekki vísað inn á eina af kennara skrifstofunum. 


„Þetta verður eflaust dálítið áfall,“ sagði McGonagall óvenju 
blíðlega þegar þau nálguðust sjúkrahúsálmuna. „Það hefur átt 
sér stað önnur árás ... önnur árás á tvo Í einu.“ 


Harry varð flökurt af skelfingu. McGonagall opnaði dyrnar og 
Harry og Ron gengu inn. 


Fröken Pomfrey stóð bogin yfir fimmta árs nema, stelpu með 
sítt, liðað hár. Harry þekkti hana aftur; þetta var 
Ravenclawnemandinn sem þeir höfðu óvart beðið að vísa sér 
leiðina til setustofu Slytherin. Og á rúminu við hliðina á henni 
lá - „Hermione!“ stundi Ron. 


Hermione lá grafkyrr, augun opin og frosin. 

„Þær fundust nálægt bókasafninu,“ sagði McGonagall 
prófessor. „Þið getið víst ekki sagt mér hvað þetta er? Hann lá 
á gólfinu við hliðina á þeim ...“ 


Hún sýndi þeim lítinn, hringlaga spegil. 


Harry og Ron hristu báðir höfuðið og störðu á Hermione. 


„Ég fylgi ykkur aftur í Gryffindorturninn,“ sagði McGonagall 
þunglega. „Ég þarf hvort eð er að ávarpa nemendurna.“ 


„Allir nemendur skulu hér eftir vera komnir í setustofu 
heimavistar sinnar klukkan sex á kvöldin. Enginn nemandi 
hefur leyfi til að yfirgefa heimavistina eftir það. Þið munuð 
sækja kennslustundir í fylgd kennara. Enginn nemandi má 
fara á klósettið nema í fylgd kennara. 


Öllum frekari Quidditchæfingum og leikjum er frestað um 
Óákveð inn tíma. Engar uppákomur eru leyfðar á kvöldin.“ 


Gryffindornemendurnir sátu þétt saman og hlustuðu þögulir á 
McGonagall prófessor. Hún rúllaði upp pergamentinu sem hún 
hafði lesið af og sagði hálfkæfðri röddu: „Ég þarf víst ekki að 
bæta því við að ég hef varla nokkurn tíma verið svona miður 
mín. Það er ekki ólíklegt að skólanum verði lokað, finnist 
sökudólgurinn ekki fljótlega. Ég vil hvetja hvern þann sem 
telur sig vita eitthvað um málið til að gefa sig fram.“ 


Hún klifraði með dálitlum erfiðismunum út um gatið á bak við 
málverkið. Hún var ekki fyrr farin en allir byrjuðu að tala hver 
í kapp við annan. 


„Þá eru tveir Gryffindornemendur fallnir fyrir utan 
Gryffindordrauginn, einn frá Ravenclaw og einn 
Hufflepuffnemandi,“ sagði Lee Jordan, vinur 
Weasleybræðranna, og taldi á fingrum sér. „Hefur enginn 
kennaranna tekið eftir því að Slytherinkrakkarnir hafa alveg 
sloppið? Er ekki augljóst að þetta er allt komið frá Slytherin? 
Arftaki Slytherins, Slytherinskrímslið - af hverju reka þau ekki 
bara alla Slytherink rakkana úr skólanum?“ öskraði hann og 
uppskar klapp og blístur nokkurra viðstaddra. 


Percy Weasley sat á stól fyrir aftan Lee en í þetta skiptið 
virtist hann ekki áfjáður í að koma skoðunum sínum á 


framfæri. Hann var fölur og virtist furðu lostinn. 


„Percy fékk áfall,“ sagði George lágum rómi við Harry. 
„Ravenclawstelpan - Penelope Clearwater - er 
umsjónarmaður. Hann hefur áreiðanlega haldið að skrímslið 
myndi ekki voga sér að ráðast á umsjónarmann.“ 


En Harry heyrði varla til hans. Myndin af Hermione stóð 
honum enn ljóslifandi fyrir hugskotssjónum, þar sem hún lá í 
sjúkrarúminu eins og líflaus stytta. Og ef sökudólgurinn 
næðist ekki fljótlega átti hann í vændum lífstíðarvist hjá 
Dursleyfjölskyldunni. Trevor Delgome hafði sagt til Hagrids af 


því hann sá fram á að fara aftur á Mugga 
munaðarleysingjahæli ef skólanum yrði lokað. Harry skildi 
núna hvernig honum hafði verið innanbrjósts. 


„Hvað eigum við að gera?“ hvíslaði Ron í eyrað á Harry. 
„Heldur þú að þau gruni Hagrid?“ 


„Mið verðum að fara og tala við hann,“ sagði Harry ákveðinn. 
„Ég trúi ekki að hann standi á bak við þetta núna, en ef hann 
sleppti skrímslinu lausu síðast, þá veit hann hvernig á að 
komast inn í leyniklefann, og það er byrjunin.“ 


„En McGonagall sagði að við yrðum að vera inni á 
heimavistinni nema þegar við þurfum að sækja tíma ...“ 


„Ég held,“ sagði Harry svo lágróma að varla heyrðist til hans, 
„að það sé kominn tími til að taka fram gömlu skikkjuna hans 
pabba.“ 


Harry hafði aðeins erft einn hlut eftir föður sinn: Síða og 
silfurlita huliðsskikkju. Hún ein gat gert þeim kleift að læðast 
út úr skólanum til að heimsækja Hagrid án þess að nokkur 
kæmist að því. Þeir fóru í rúmið á venjulegum tíma og biðu 


þar til Neville, Dean og Seamus voru hættir að ræða 


leyniklefann og sofnaðir. Þá læddust þeir fram úr, klæddu sig 
aftur og köstuðu huliðsskikkjunni yfir sig. 


Það var ekki mikil skemmtun að læðast um myrkvaðan og 
eyðilegan kastalann. Harry hafði áður ráfað um kastalann að 
nóttu til en aldrei séð svona marga á ferli eftir sólsetur. 
Kennarar, umsjónarmenn og draugar stóðu á verði á 
göngunum, tveir og tveir saman, og skimuðu í kringum sig 
eftir einhverju óvenjulegu. Huliðsskikkjan kom ekki í veg fyrir 
að í þeim heyrðist; eitt spennuþrungið andartak héldu þeir að 
heyrst hefði til þeirra þegar Ron rak tána í eitthvað, aðeins 
nokkra metra frá staðnum þar sem Snape stóð vörð. Til allrar 
hamingju hnerraði Snape í sömu andrá og Ron bölvaði óláni 
sínu. Þeim létti því mikið þegar þeir komu að þungu 
eikarhurðinni og opnuðu hana varlega. 


Þetta var stjörnubjart kvöld. Þeir hröðuðu sér í átt að 
upplýstum gluggunum á kofa Hagrids og drógu ekki af sér 
skikkjuna fyrr en þeir stóðu fyrir utan útidyrnar hjá honum. 


Andartaki eftir að þeir höfðu bankað var hurðinni svipt upp á 
gátt og þeir stóðu augliti til auglitis við uppspenntan lásboga 
Hagrids. Veiðihundurinn, Tryggur, gelti hátt fyrir aftan hann. 


„Ó,“ sagði Hagrid, lét bogann síga og starði á þá. „Hvað eruð 
þið að gera hér?“ 


„Hvað á þetta að þýða?“ sagði Harry og benti á lásbogann um 
leið og þeir gengu inn. 


„Ekkert ... ekkert...“ muldraði Hagrid. „Ég átti von á ... skiptir 
engu ... Setjist þið ... Ég skal hita te ...“ 


Hann virtist alls ekki hafa hugann við það sem hann var að 
gera. Það munaði engu að hann slökkti í arninum þegar hann 
hellti vatninu úr katlinum yfir eldinn og síðan mölbraut hann 
tekönnuna þegar gríðarstórar hendurnar kipptust til af 


taugaveiklun. 


„Er allt í lagi með þig, Hagrid?“ spurði Harry. „Fréttirðu hvað 


kom fyrir Hermione?“ 
„Ó, já, ég frétti það,“ sagði Hagrid og röddin brast örlítið. 
Hann gaut augunum í sífellu taugaspenntur í áttina að 


gluggunum. Hann rétti þeim stórar könnur fullar af sjóðandi 
vatni (hann hafði gleymt að setja tepoka út í) og var að setja 


þykka sneið af ávaxtaköku á disk þegar barið var harkalega 
að dyrum. 


Hagrid missti ávaxtakökuna. Harry og Ron litu skelfingu 
lostnir hvor á annan, fleygðu yfir sig huliðsskikkjunni og 
læddust út í horn. Hagrid fullvissaði sig um að þeir sæjust 
ekki áður en hann greip lásbogann sinn og svipti hurðinni upp 
á nýjan leik. 


„Gott kvöld, Hagrid.“ 


Þetta var Dumbledore. Hann gekk inn, grafalvarlegur á svip, 


og á hæla hans kom annar mjög sérkennilega útlítandi maður. 


Sá ókunnugi var með úfið, grátt hár og kvíðasvip á andlitinu. 
Hann var klæddur í undarlegasta samtíning af fötum: röndótt 
jakkaföt, fjólublátt bindi, síða, svarta skikkju og támjó, fjólublá 
stígvél. Undir handleggnum hélt hann á ljósgrænum 
kúluhatti. 


„Þetta er yfirmaður pabba!“ hvíslaði Ron. „Cornelius Fudge, 
galdra málaráðherra!“ 


Harry gaf Ron olnbogaskot til að fá hann til að þegja. 


Hagrid var orðinn náfölur og sveittur. Hann lét fallast ofan í 
einn af stólunum sínum og leit af Dumbledore á Cornelius 
Fudge. 


„Slæmt, Hagrid,“ sagði Fudge sem talaði í mjög stuttum 
setningum. „Mjög slæmt. Varð að koma. Fjórar árásir á 
nemendur sem komnir eru af Muggum. Þetta hefur gengið of 
langt. Ráðuneytið verður að grípa inn í.“ 


„Ég myndi aldrei,“ sagði Hagrid og leit bænaraugum á 
Dumbledore. „Þú veist að ég myndi aldrei, herra Dumbledore 


prófessor ...“ 


„Ég vona að það sé ljóst, Cornelius, að ég treysti Hagrid 
fullkomlega,“ sagði Dumbledore og yggldi sig framan í Fudge. 


„Sjáðu til, Albus,“ sagði Fudge sem leið greinilega óþægilega. 


„Hagrid hefur áður brotið af sér. Ráðuneytið verður að 
aðhafast eitthvað ... yfirstjórn skólans hafði samband ...“ 


„Ég endurtek, Cornelius, það mun ekki breyta neinu að vísa 
Hagrid á brott,“ sagði Dumbledore. Í augum hans logaði eldur 
sem Harry hafði aldrei séð áður. 


„Reyndu að sjá þetta frá mínu sjónarhorni,“ sagði Fudge og 
fitlaði við kúluhattinn. „Ég er undir miklu álagi. Ég verð að 
láta sjást að ég sé að gera eitthvað í málinu. Ef það kemur í 
ljós að Hagrid er saklaus getur hann komið aftur, laus allra 
mála. En ég verð að fara með hann. Verð. Það er skylda mín 


4 


„Fara með mig?“ sagði Hagrid og skalf ákaflega. „Hvert?“ 


„Bara Í stuttan tíma,“ sagði Fudge og forðaðist að líta á 
Hagrid. 


„Þetta er ekki refsing, Hagrid, líttu frekar á það sem 
varúðarráðstöfun. Ef við gómum einhvern annan verður þér 
að sjálfsögðu sleppt úr haldi og þú beðinn afsökunar...“ „Ekki 
Azkaban?“ stundi Hagrid. 


Áður en Fudge náði að svara var enn barið harkalega að 
dyrum. Dumbledore opnaði. Nú var komið að Harry að fá 
olnbogaskot; hann tók andköf. 


Herra Lucius Malfoy stikaði inn í kofann hans Hagrids, 
sveipaður síðri, svartri ferðaskikkju, með kuldalegt 
ánægjubros á vör. Tryggur urraði. 


„Þú ert bara kominn, Fudge,“ sagði hann ánægjulega. 
„Stórfínt, stórfínt ...“ 


„Hvað ert þú að gera hér?“ sagði Hagrid æfur af reiði. 
„Komdu þér út úr mínum húsum!“ 


„Góði maður, trúðu mér, ég hef enga ánægju af því að vera 
hér í þínu - öh - var það hús sem þú kallaðir þetta?“ sagði 
Lucius Malfoy með hæðnissvip þegar hann leit í kringum sig í 
litla kofanum. „Ég kom við í skólanum og var sagt að 


skólastjórinn væri hér.“ 


„Og hvaða erindi átt þú við mig, Lucius?“ sagði Dumbledore. 
Hann var kurteis en það logaði enn eldur í bláum augunum. 


„Það er alveg hræðilegt mál, Dumbledore,“ sagði herra 
Malfoy letilega og dró fram langa pergamentrúllu, „en 
yfirstjórn skólans telur að það sé tími til kominn að þú segir af 
þér tímabundið. Þetta er brott rekstrartilskipun - og þú sérð 


hérna undirskrift allra stjórnarmeðlimanna tólf. Okkur finnst 
þú vera að missa tökin á hlutunum. Hversu margar árásir 
hafa átt sér stað? Og tvær í viðbót síðdegis í dag, ekki satt? 
Með þessu áframhaldi verða engir nemendur komnir af 
Muggum eftir í skólanum - og við vitum allir hve hræðilegur 


missir það væri fyrir skólann.“ 


„Heyrðu nú mig, Lucius,“ sagði Fudge skelkaður á svip, „á að 
reka Dumbledore ... nei, nei... við megum síst af öllu við því 


núna ...“ 


„Ráðning - eða brottvikning - skólastjóra er í höndum 
yfirstjórnar skólans, Fudge,“ sagði herra Malfoy mjúklega. „Og 
þar sem Dumbledore hefur ekki tekist að koma í veg fyrir 
þessar árásir ...“ 


„Sjáðu nú til, Malfoy, ef Dumbledore getur ekki stöðvað þær,“ 
sagði Fudge sem var farinn að svitna á efri vörinni, „hver 
getur það þá?“ 


„Það kemur í ljós,“ sagði Malfoy með andstyggilegu brosi. „En 
þar sem stjórnin hefur samþykkt einróma ...“ 


Hagrid stökk á fætur með slíku offorsi að svart 
villlmannshöfuðið straukst við loftið. 


„Og hversu mörgum þurftir þú að hóta eða múta til að fá 
þetta samþykkt, ha, Malfoy?“ öskraði hann. 


„Hamingjan sanna, skapsmunir þínir eiga eftir að koma þér í 
klandur fyrr en síðar, Hagrid,“ sagði herra Malfoy. „Ég ráðlegg 
þér að æpa ekki svona á fangaverðina í Azkaban. Þeim mun 
ekki líka það.“ 


„Ef þið takið Dumbledore,“ þrumaði Hagrid svo hátt að 
veiðihundurinn Tryggur hnipraði sig ýlfrandi saman í körfunni, 
„takið þið líka einu von þeirra sem eru af Muggaættum! Næst 


verður einhver þeirra drepinn!“ 


„Stilltu þig, Hagrid,“ sagði Dumbledore hvassyrtur. Hann leit á 
Lucius Malfoy. 


„Ef skólastjórnin vill að ég segi af mér tímabundið, þá geri ég 
það að sjálfsögðu ...“ „En...“ stamaði Fudge. 


„Nei!“ Oskraði Hagrid. 


Björt, blá augu Dumbledores beindust eftir sem áður 
staðfastlega að gráum og kuldalegum augum Luciusar Malfoy. 


„En eitt máttu vita,“ sagði Dumbledore afar hægt og skýrt til 
að ekkert færi framhjá þeim. „Ég fer ekki frá þessum stað 
fyrir fullt og allt fyrr en enginn við skólann sýnir mér lengur 
hollustu. Þú munt líka komast að því að í Hogwartskóla er 
þeim alltaf veitt hjálp sem um hana biðja.“ 


Eitt sekúndubrot var Harry viss um að augu Dumbledores 
hefðu hvarflað út í horn þar sem hann og Ron stóðu í felum. 


„umhyggja þín er aðdáunarverð,“ sagði Malfoy og hneigði 
sig. „Mið munum sakna þinna - öh - sérstæðu stjórnunarhátta, 
Albus. Ég vona að eftirmanni þínum muni takast að koma í 


veg fyrir öll morð.“ 


Hann skálmaði að kofadyrunum og fylgdi Dumbledore út. 
Fudge fitlaði við kúluhattinn sinn og beið eftir að Hagrid færi 
út en Hagrid stóð sem fastast, dró djúpt að sér andann og 
sagði varfærnislega: „Ef einhvern langaði að komast að 
einhverju þyrfti hann bara að elta kóngulærnar. Það ætti að 
koma honum á sporið! Svo mikið veit ég.“ Fudge starði furðu 


lostinn á hann. 


„Já, já, ég er að koma,“ sagði Hagrid og klæddi sig í 
gærufrakkann sinn. En áður en hann elti Fudge út um dyrnar 
nam hann skyndilega staðar og sagði háum rómi: „Og einhver 
þarf að gefa Tryggi að borða á meðan ég er í burtu.“ 


Dyrnar lokuðust með skelli og Ron dró af þeim 
huliðsskikkjuna. 


„Nú liggjum við í því,“ sagði hann hásri röddu. „Enginn 
Dumbledore. Það er allt eins hægt að loka skólanum í kvöld. 


Það verður ein árás á dag þegar hann er farinn.“ 


Tryggur spangólaði ámátlega og krafsaði í hurðina. 


Fimmtándi kafli 


Aragog 


Sumarið þokaðist yfir flatirnar umhverfis kastalann. 
Himinninn og stöðuvatnið tóku á sig gleym-mér-ei-bláan lit og 
blóm á stærð við kálhöfuð sprungu út í gróðurhúsunum. En 
bað kom Harry spánskt fyrir sjónir að sjá Hagrid ekki lengur 
stika um flatirnar með Trygg á hælunum. Raunar var ekkert 
eins og það átti að vera inni í skólanum heldur. 


Harry og Ron höfðu reynt að heimsækja Hermione en öllum 


gestum var varnaður aðgangur að sjúkrahúsálmunni. 


„Mið tökum enga áhættu,“ sagði fröken Pomfrey alvörugefin í 
gegnum rifu á dyrunum. „Mér þykir það leitt, en það getur 
alveg átt sér stað að árásarmaðurinn snúi aftur og gangi 
endanlega frá þessum nemendum ...“ 


Eftir brottför Dumbledores greip óttinn um sig meðal 


nemendanna sem aldrei fyrr. Það var eins og sólin næði ekki 


að skína inn í kastalann og reka á brott hið kuldalega 
andrúmsloft sem þar ríkti. Í hverju andliti mátti greina kvíða 
og spennu og sérhver tilraun til hláturs hljómaði skerandi og 
tilgerðarlega og var Í skyndi þögguð niður. 


Harry endurtók lokaorð Dumbledores í sífellu með sjálfum sér: 
„Ég fer ekki frá þessum stað fyrir fullt og allt fyrr en enginn 
við skólann sýnir mér lengur hollustu ... í Hogwartskóla er 
þeim alltaf veitt hjálp sem um hana biðja.“ Hvaða gagn gerðu 
þessi orð? Hvern gat hann eiginlega beðið um hjálp þegar 
allir voru jafn ringlaðir og hræddir og hann? 


Það var mun auðveldara að skilja vísbendingu Hagrids um 
kóngulærnar - vandamálið var bara að það virtist ekki vera 
ein einasta kónguló eftir í kastalanum sem hægt væri að elta. 
Harry leitaði í hverjum krók og kima með dræmri hjálp Rons. 
Það hamlaði þó leitinni að þeim var ekki leyft að fara frjálsir 
ferða sinna um skólann heldur urðu þeir að ferðast um í hópi 
með hinum Gryffindornemendunum. Flestir nem endurnir 
voru fegnir því að fara í fylgd kennara á milli kennslustunda 
en það fór ákaflega í taugarnar á Harry. 


Einn nemandi virtist þó njóta spennunnar og hræðslunnar 


sem hafði gripið um sig. Draco Malfoy spígsporaði um skólann 


eins og hann hefði nýlega verið kosinn nemendaformaður. 
Harry áttaði sig ekki á því hvað gladdi hann svona fyrr en í 
töfradrykkjatíma tveimur vikum síðar, þegar hann heyrði á tal 
þeirra Malfoys, Crabbes og Goyles. 


„Ég vissi alltaf að faðir minn myndi sjá til þess að Dumbledore 
yrði rekinn,“ sagði hann án þess að gera nokkra tilraun til að 
lækka róminn. „Ég sagði ykkur að honum þætti Dumbledore 
versti skólastjóri sem nokkurn tíma hefði ráðið Hogwartskóla. 
Vonandi fáum við almennilegan skólastjóra næst. Einhvern 
sem óskar þess ekki helst af öllu að leyniklefinn sé lokaður. 
McGonagall prófessor endist ekki lengi - hún er bara að 
hlaupa í skarðið ...“ 


Snape geystist framhjá Harry án þess að minnast einu orði á 


fjarveru Hermione. 


„Herra prófessor,“ sagði Malfoy hárri röddu. „Herra prófessor, 
af hverju sækir þú ekki um skólastjórastöðuna?“ 


„Svona, svona, Malfoy,“ sagði Snape en gat ekki bælt niður 
ánægju brosið. „Dumbledore prófessor var vikið tímabundið 
úr starfi. Ég þykist vita að hann verði kominn aftur til okkar 
fyrr en varir.“ „Já, Örugglega,“ sagði Malfoy með tilgerðarlegt 


bros á vör. „En ég er viss um að þú myndir hljóta atkvæði 
föður míns ef þú sæktir um stöðuna - ég skal segja föður 
mínum að þú sért besti kennarinn í skólanum, herra ...“ 


Snape glotti þegar hann geystist um dýflissuna en sneri sem 
betur fer baki í Seamus Finnigan sem þóttist vera að kasta 
upp ofan Í seið pottinn sinn. 


„Ég er alveg hissa á því að þeir sem eru af Muggaættum skuli 
ekki vera búnir að pakka ofan í koffortin sín,“ hélt Malfoy 
áfram. „Ég þori að veðja fimm galleonum upp á að sá næsti 
deyr. Verst að það skyldi ekki koma fyrir Hermione Granger 


4 


Malfoy hafði varla sleppt orðinu þegar Ron stökk upp af 
stólnum. Til allrar hamingju hringdi bjallan út í sömu andrá 
svo að enginn veitti tilraun hans til að ráðast á Malfoy athygli 
í öllum látunum þegar nemendurnir fóru að pakka saman og 


koma sér út. 


„Sleppið mér,“ urraði Ron á Harry og Dean sem héngu í 
handleggjunum á honum. „Mér er alveg sama, ég þarf ekki 


sprotann minn, ég ætla að drepa hann með berum höndum 


4 


„Flýtið ykkur nú. Ég þarf að fylgja ykkur í jurtafræðitíma,“ 
hrópaði Snape yfir bekkinn. Svo þrömmuðu þau af stað og 
Harry, Ron og Dean ráku lestina. Ron var enn að reyna að 
slíta sig lausan en þeir slepptu ekki af honum takinu fyrr en 
Snape hafði leitt þau út úr kastalanum og þau voru á leiðinni 
yfir matjurtagarðinn að gróðurhúsunum. 


Jurtafræðihópurinn var niðurlútur í dag. Það vantaði tvo 
nemendur; Justin og Hermione. 


Spíra prófessor lét þau snyrta fíkjutrén frá Abyssiníu. Harry 
var á leiðinni að safnhaugnum með fangið fullt af afskornum 
greinum og kvistum þegar hann stóð skyndilega augliti til 
auglitis við Ernie Macmillan. Ernie dró djúpt að sér andann og 
sagði mjög formlega: 


„Mig langaði bara að segja þér að mér þykir mjög leitt að 
hafa nokkurn tíma grunað þig. Ég veit að þú myndir aldrei 
ráðast á Hermione Granger og ég biðst afsökunar á öllu sem 
ég sagði. Núna erum við öll á sama báti, svo ...“ 


Hann rétti fram pattaralega höndina og þeir tókust í hendur. 


Ernie og Hanna, vinkona hans, komu til Harrys og Rons að 
hjálpa þeim að snyrta fíkjutréð. 


„Þessi Draco Malfoy,“ sagði Ernie um leið og hann braut 
dauðar greinar af trénu, „hann virðist hæstánægður með 
þetta, sýnist ykkur það ekki? Haldið þið að hann gæti verið 


arftaki Slytherins?“ 


„ÞÚ ert aldeilis snjall,“ sagði Ron. Hann virtist ekki jafn 
tilbúinn að fyrirgefa og Harry. 


„Heldurðu að það sé Draco, Harry?“ spurði Ernie. 


„Nei,“ sagði Harry svo ákveðinni röddu að Ernie og Hanna 


störðu á hann. 

Andartaki síðar kom Harry auga á nokkuð. 

Nokkrar stórar kóngulær trítluðu í óeðlilega beinni röð utan á 
gleri gróðurhússins eins og þær væru að hraða sér á fyrirfram 


ákveðinn stað. Harry sló klippunum í höndina á Ron. 


„Ái! Hvað ertu að ...“ 


Harry benti á kóngulærnar án þess að hafa af þeim augun 


sem hann varð að píra á móti sólinni. 


„Ó, jaá,“ sagði Ron og gerði heiðarlega tilraun til að setja upp 
ánægjusvip en mistókst. „En við getum ekki elt þær núna ...“ 


Ernie og Hanna sperrtu eyrun af forvitni. 


Harry fylgdist náið með kóngulónum. Ef þær héldu þessari 


stefnu var enginn vafi á því hvar þær myndu enda. 


„Það lítur út fyrir að þær séu á leið inn í forboðna skóginn ...“ 
Og það varð ekki til að gleðja Ron. 


Eftir tímann fylgdi Spíra prófessor hópnum í kennslustund í 
vörnum gegn myrku öflunum. Harry og Ron drógust aftur úr 


til að geta talað saman Í friði. 


„Mið verðum að nota huliðsskikkjuna aftur,“ sagði Harry við 
Ron. Við getum tekið Trygg með okkur. Hann er vanur því að 
vera í skóginum með Hagrid. Hann getur kannski hjálpað 
okkur.“ 


„Einmitt,“ sagði Ron og fitlaði taugaóstyrkur við sprotann 
sinn. „En - öh - er ekki sagt að - er ekki sagt að það séu 


varúlfar í skóginum?“ bætti hann við um leið og þeir settust í 


sætin sín aftast í kennslustofu Lockharts. 


Þetta var spurning sem Harry vildi helst ekki svara og sagði 
því aðeins: „Það eru líka margar góðar verur í skóginum. 


Kentárarnir eru mjög fínir og einhyrningarnir líka ...“ 


Ron hafði aldrei komið inn í forboðna skóginn. Harry hafði 
aðeins komið þangað einu sinni og hafði vonað að hann þyrfti 
aldrei að fara þangað aftur. 


Lockhart kom skokkandi inn og allur bekkurinn starði á hann. 
Flestir kennararnir í skólanum voru óvenju þungbúnir þessa 
dagana en Lockhart ljómaði blátt áfram af gleði. 


„Svona nú,“ hrópaði hann skælbrosandi. „Hvað á þessi 
fýlusvipur að þýða?“ 


Nemendurnir gutu augunum í uppgjöf hver á annan, en 


enginn svaraði. 


„Gerið þið ykkur ekki grein fyrir því,“ sagði Lockhart hægt og 
skýrt eins og þau væru öll dálítið treg, „að hættan er liðin hjá! 
Það er búið að fjarlægja sökudólginn ...“ 


„Segir hver?“ sagði Dean Thomas háum rómi. 


„Minn kæri, ungi maður. Ráðherrann hefði aldrei rekið Hagrid 
ef hann væri ekki alveg viss um að hann væri sá seki,“ sagði 
Lockhart eins og hann væri að útskýra að einn plús einn væri 


tveir. 


„Ó, jú, það myndi hann gera,“ sagði Ron jafnvel hærra en 
Dean. 


„Ég hef nú grun um að ég viti örlítið meira um handtöku 
Hagrids en þú, herra Ron Weasley,“ sagði Lockhart 
sjálfumglaður. 


Ron ætlaði að segja honum að hann efaðist um það, en 
bagnaði skyndilega þegar Harry sparkaði fast í hann undir 


borðinu. 
„Mundu að við vorum ekki á staðnum!“ muldraði Harry. 
En andstyggileg glaðværð Lockharts, aðdróttanir hans í þá 


veru að hann hefði alltaf grunað að Hagrid hefði eitthvað 
óhreint í pokahorninu og fullvissa hans um að málinu væri nú 


lokið, allt þetta pirraði Harry svo mjög að hann langaði mest 
að fleygja Á flakki með forynjum beint í heimskulegt andlitið á 
honum. Þess í stað lét hann sér nægja að hripa niður 
orðsendingu til Rons: Við förum í skóginn í kvöld. 


Ron las skilaboðin, tók andköf og gaut augunum á autt sætið 
hennar Hermione. Sú sjón virtist styrkja ákvörðun hans og 
hann kinkaði kolli. 


Setustofa Gryffindor var alltaf mjög þéttsetin þessa dagana 
þar sem enginn nemandi mátti yfirgefa turninn eftir klukkan 
sex á kvöldin. En það var svo margt um að tala að setustofan 
tæmdist yfirleitt ekki fyrr en eftir miðnætti. 


Harry náði í huliðsskikkjuna úr koffortinu sínu eftir kvöldmat 
og sat á henni allt kvöldið á meðan hann beið þess að 
setustofan tæmdist. Fred og George skoruðu á Harry og Ron í 
sprengi-eltingaleik og Ginny sat niðurlút og fylgdist með þeim 
úr stólnum hennar Hermione. Harry og Ron töpuðu öllum 
leikjunum viljandi til að ljúka þessu af sem fyrst en klukkan 
var samt orðin rúmlega tólf þegar Fred, George og Ginny fóru 
loks í rúmið. 


Harry og Ron biðu þar til þeir heyrðu dyrnar á svefnsölunum 
falla að stöfum áður en þeir köstuðu yfir sig skikkjunni og 
klifruðu út um gatið á veggnum. 


Þetta varð enn ein taugastrekkjandi ferðin í gegnum 
kastalann þar sem þeir þurftu stöðugt að vera á varðbergi 
gagnvart kennurum sem stóðu á verði á göngunum. Loks 
komu þeir í forsalinn, renndu slag brandinum fyrir útihurðinni 
frá og reyndu að smeygja sér út án þess að það ískraði í 
hurðinni. Svo hröðuðu þeir sér yfir grasflatirnar í tungl 
skinsbjartri nóttinni. 


„Það getur auðvitað verið,“ sagði Ron skyndilega á leiðinni 
yfir döggvott grasið, „að við finnum ekkert grunsamlegt í 
skóginum. Kannski voru þessar kóngulær ekkert á leiðinni út í 
skóg. Ég veit að þær virtust vera á leiðinni þangað, en ...“ 
Rödd hans fjaraði út. 


Þeir komu að húsinu hans Hagrids, sem virtist svo dapurlegt 
og yfirgefið með myrkvuðum gluggunum. Þegar Harry opnaði 
dyrnar stökk Tryggur ólmur af gleði á móti þeim. Þeir óttuðust 
að hann næði að vekja alla í kastalanum með háværu geltinu 
svo að þeir flýttu sér að gefa honum sírópsköku úr boxinu á 


arinhillunni og þá límdist saman á honum skolturinn. 


Harry skildi huliðsskikkjuna eftir á borðinu. Þeir hefðu enga 
börf fyrir hana inni í niðdimmum skóginum. 


„Komdu Tryggur, við ætlum í göngutúr,“ sagði Harry og sló á 
lærið á sér og Tryggur stökk kátur af stað á undan þeim. 
Hann rauk að útjaðri skógarins og lyfti löppinni upp að stórum 
hlyni. 


Harry dró fram sprotann sinn og muldraði: „Lumos!“ og lítið 
ljós birtist á broddinum á sprotanum, rétt nægilega bjart til að 
þeir gætu greint stíginn framundan. 


„Sniðugt hjá þér,“ sagði Ron. „Ég gæti reynt að kveikja á 
mínum, en - þú veist - ég myndi örugglega sprengja eitthvað 


4 


Harry pikkaði í öxlina á Ron og benti niður í grasið. Tvær 
kóngulær flýttu sér út úr ljósgeislanum og inn í skugga 


trjánna. 


„Allt í lagi,“ stundi Ron eins og hann væri tilbúinn að mæta 


örlögum sínum. „Ég er tilbúinn. Drífum okkur.“ 


Og svo gengu þeir inn í skóginn. Tryggur hoppaði og skoppaði 
áhyggjulaus í kringum þá, þefandi af trjárótum og 
laufblöðum. Dauf ljóstíran af sprotanum hans Harrys lýsti upp 
endalausa röð af kóngulóm sem trítluðu eftir stígnum. Þeir 
gengu á eftir þeim í tuttugu mínútur án þess að segja orð og 
sperrtu eyrun eftir öðrum hljóðum en þeim sem komu frá 
greinum undir fótum þeirra eða skrjáfi í lauf blöðum. Þegar 
trén stóðu orðið svo þétt að ekki sást lengur í stjörnu bjartan 
næturhimininn og litla tíran á sprotanum hans Harrys var eina 
birtan í glórulausu myrkrinu sáu þeir kóngulærnar trítla út af 
stígnum. Harry nam staðar til að sjá hvert kóngulærnar 
stefndu en litla tíran lýsti ekki nógu langt. Hann hafði aldrei 
komið svona langt inn í skóginn áður. Hann mundi greinilega 
eftir því að Hagrid hafði ráðlagt honum að yfirgefa aldrei 
stíginn síðast þegar þeir voru þarna. En Hagrid var óravegu í 
burtu, líklega lokaður inni í fangaklefa í Azkaban, og hann 
hafði líka sagt þeim að elta kóngulærnar. 


Eitthvað blautt snerti hönd Harrys, svo hann hrökklaðist aftur 
á bak og steig ofan á fótinn á Ron en uppgötvaði þá að þetta 
var bara trýnið á Tryggi. 


„Hvað finnst þér?“ sagði Harry við Ron. Hann rétt greindi 


andlit hans í skímunni frá ljósinu. 


„Ja, við erum komnir alla þessa leið,“ sagði Ron. 


Þeir héldu áfram á eftir kóngulónum sem skutust áfram inn á 
milli trjánna. Þeim miðaði mjög hægt; brotnar rætur og 
trjástubbar, sem sáust varla í myrkrinu, heftu för þeirra. Harry 
fann heitan andardrátt Tryggs á handarbakinu. Öðru hverju 
þurftu þeir að nema staðar til að Harry gæti beygt sig niður 
og fundið kóngulærnar með sprotaljósinu. Þeir gengu áfram í 
að minnsta kosti hálfa klukkustund; skikkjurnar þeirra 
flæktust í sífellu í trjágreinum og þyrnóttum runnum. Eftir 
nokkra stund tóku þeir eftir því að þeir voru farnir að ganga 
niður í móti þó að trén stæðu jafn þétt og áður. 


Skyndilega gelti Tryggur hátt og það bergmálaði í myrkrinu 
svo að Harry og Ron krossbrá. 


„Hvað?“ sagði Ron hátt og rýndi út í myrkrið um leið og hann 
greip þéttingsfast um olnbogann á Harry. 


„Þarna er eitthvað á hreyfingu,“ hvíslaði Harry. „Hlustaðu ... 
það er eins og eitthvað stórt...“ 


Þeir lögðu við hlustir. Einhvers staðar hægra megin við sig 
heyrðu þeir að eitthvað stórt braut sér leið í gegnum 
skógarþykknið. „Ó, nei,“ sagði Ron. „Ó, nei, ó, nei, ó ...“ 


„Þegiðu nú,“ sagði Harry örvæntingarfullur. „Það heyrir í þér. 


„Heyrir í mér?“ sagði Ron óeðlilega hárri röddu. „Það er nú 
þegar búið að heyra í Tryggi!“ 


Myrkrið virtist þrýsta á augu þeirra þar sem þeir stóðu í 
dauðans angist og biðu átekta. Þeir heyrðu furðulegt 
drynjandi hljóð og svo varð aftur þögn. 

„Hvað heldurðu að það sé að gera?“ spurði Harry. 
„Örugglega að búa sig undir að ráðast á okkur,“ sagði Ron. 
Þeir biðu skjálfandi á beinunum án þess að hreyfa legg eða 
lið. 


„Heldurðu að það sé farið?“ hvíslaði Harry. 


„eit ekki ...“ 


Í sömu andrá skall svo bjartur ljósgeisli á þeim að þeir gripu 
fyrir augun. Tryggur ýlfraði og reyndi að flýja en festist í 
byrniflækju og ýlfraði enn hærra. 


„Harry!“ hrópaði Ron, röddin brast af gleði. „Harry, þetta er 
bíllinn okkar!“ 


„Hvað þá?“ 


„Komdu!“ 


Harry skjögraði á eftir Ron í áttina að ljósinu og andartaki 


síðar komu þeir inn í rjóður. 


Bíll herra Weasleys stóð mannlaus undir þéttri laufþekju í 
rjóðri milli stórra trjáa. Bílljósin loguðu skært. Þegar Ron gekk 
í áttina að honum, opinmynntur af undrun, rann bíllinn hægt 
á móti honum, nák væmlega eins og stór, túrkísblár hundur 


að fagna eiganda sínum. 


„Hann hefur verið hérna allan tímann!“ sagði Ron hrifinn og 
gekk í kringum bílinn. „Sjáðu hann. Dvölin í skóginum hefur 
gert hann villtan ...“ 


Bílhliðarnar voru rispaðar og forugar. Það leit út fyrir að hann 
hefði ekið um skóginn upp á eigin spýtur. Tryggur virtist ekki 
of hrifinn; hann hélt sig í námunda við Harry og hríðskalf. 
Harry varpaði öndinni léttar og stakk sprotanum sínum undir 
skikkjuna. „Og við sem héldum að hann ætlaði að ráðast á 
okkur!“ sagði Ron, hallaði sér upp að bílnum og klappaði 
honum vingjarnlega. „Ég var búinn að velta því svo mikið fyrir 
mér hvert hann hefði farið!“ 


Harry skimaði í kringum sig á upplýstu svæðinu eftir fleiri 
kóngulóm en þær höfðu allar forðað sér úr blindandi 
ljóskeilunni. 


„Mið erum búnir að missa af kóngulónum,“ sagði hann. 
„Komdu. Við verðum að finna þær.“ 


Ron sagði ekki orð. Hann hreyfði sig ekki. Hann einblíndi á 
eitthvað í hér um bil þriggja metra hæð, beint fyrir aftan 
Harry. Andlitið var steinrunnið af skelfingu. 


Harry hafði ekki einu sinni tíma til að snúa sér við. Hann 
heyrði háan smell og skyndilega fann hann að eitthvað langt 
og loðið greip um mittið á honum og hóf hann á loft og hafði 
endaskipti á honum um leið. Hann barðist skelfingu lostinn 


um. Hann heyrði fleiri smelli og sá fæturna á Ron lyftast upp 
af jörðinni, hann heyrði Trygg ylfra og spangóla - og í næstu 
andrá var hann borinn burt inn í myrkrið á milli trjánna. 


Þaðan sem Harry hékk á hvolfi sá hann að skepnan sem hafði 
náð honum þrammaði á sex, gríðarlöngum loðnum fótum og 
tveir loðnir fætur héldu honum þétt undir tveimur skínandi 
svörtum griptöngum. Að baki sér heyrði hann í annarri 
skepnu sem eflaust hélt á Ron. Þeir stefndu beint inn í 
myrkviði skógarins. Harry heyrði að Tryggur barðist við að 
losna frá þriðja skrímslinu og ýlfraði hástöfum. Harry hefði 
ekki getað æpt þó að hann hefði feginn viljað; það var eins og 
hann hefði gleymt röddinni í rjóðrinu hjá bílnum. 


Hann gerði sér enga grein fyrir því hvað hann var lengi í klóm 
skepnunnar; það eina sem hann vissi var að skyndilega birti 
örlítið og þá sá hann að laufi þakin jörðin var krökk af 
kóngulóm. Hann sneri höfðinu til hliðar og sá að þeir voru 
komnir að brúninni á gríðarstórri holu. Öll tré í kringum 
holuna höfðu verið fjarlægð svo að stjörnurnar vörpuðu 
skærri birtu niður á þá hrikalegustu sjón sem hann hafði 


augum litið. 


Kóngulær. Ekki litlar kóngulær eins og streymdu yfir laufin 
fyrir neðan hann. Þetta voru kóngulær á stærð við vagnhesta, 
með átta augu og átta fætur, loðnar og risastórar. Stór og 
mikil kóngulóin sem hélt á Harry þrammaði niður brattann að 
bokukenndum, hvelfdum vef í miðri holunni. Á leiðinni 
hópuðust félagar hennar að henni og smelltu griptöngunum 
spenntir þegar þeir sáu bráðina sem hún flutti með sér. 


Harry féll niður á fjóra fætur þegar kóngulóin sleppti af 
honum takinu. Ron og Tryggur hrundu niður við hliðina á 
honum. Tryggur var hættur að spangóla en hnipraði sig 
saman þar sem hann hafði lent. Svipurinn á Ron lýsti 
nákvæmlega líðan Harrys. Munnurinn á honum hafði opnast í 
böglu ópi og augun stóðu á stilkum. 


Harry gerði sér skyndilega grein fyrir því að kóngulóin, sem 
hafði sleppt honum, var að segja eitthvað. Það var erfitt að 
skilja hana því hún smellti saman griptöngunum í hverju orði. 


„Aragog!“ kallaði hún. „Aragog!“ 


Og upp úr hvelfingum vefsins birtist kóngulóarkarl á stærð við 
lítinn fíl. Það voru gráar yrjur á búknum og fótum hans og öll 


augun á ljótum hausnum voru mjólkurhvít á lit. Hann var 
blindur. 


„Hvað vantar þig?“ sagði hann og smellti griptöngunum hratt. 


„Ég er með manneskjur,“ gall í kóngulónni sem hafði náð 


Harry. 


„Er þetta Hagrid?“ sagði Aragog og færði sig nær, 
mjólkurhvítu augun átta flöktu örlítið. 


„AðÖkomumenn,“ gall í kóngulónni sem hafði borið Ron. 
„Drepið þá,“ sagði Aragog önugur. „Ég var sofandi ...“ 

„Mið erum vinir Hagrids,“ hrópaði Harry. Hjartað í honum 
barðist svo í brjóstinu að það var eins og það hefði hoppað 


upp í háls. 


Klikk, klikk, klikk heyrðist í griptöngum kóngulónna allt í 
kringum holuna. 


Aragog hikaði. 


„Hagrid hefur aldrei sent manneskjur niður í holuna okkar 
áður,“ sagði hann hægt. 


„Hagrid er í vandræðum,“ sagði Harry andstuttur. „Þess 
vegna komum við hingað.“ 


„Í vandræðum?“ sagði gamli kóngulóarkarlinn og Harry fannst 
votta fyrir áhyggjutóni undir smellunum. „En af hverju sendi 


hann ykkur?“ 


Harry íhugaði að standa á fætur en lét það ógert; hann var 
ekki viss um að fæturnir gætu borið hann. Þess vegna sat 
hann áfram og talaði eins rólega og hann gat. 


„Uppi í skóla halda allir að Hagrid hafi verið að senda - öh - 
eitt hvað á nemendur. Hann var fluttur til Azkaban.“ 


Aragog smellti griptöngunum ofsafengið og allt í kringum 
holuna bergmáluðu smellir í griptöngum; þetta minnti á 
fagnaðarlæti, að öðru leyti en því að þau fylltu Harry 
skelfingu. 


„En það er óratími síðan,“ sagði Aragog ergilegur. „Mörg, 
mörg ár. Ég man það eins og það hefði gerst í gær. Það var 


ástæðan fyrir því að hann var rekinn úr skólanum. Þeir héldu 
að ég væri skrímslið sem byggi í þessum svokallaða 
leyniklefa. Þeir héldu að Hagrid hefði opnað klefann og sleppt 
mér lausum.“ 


„SVO ... svo þú kemur þá ekki úr leyniklefanum?“ sagði Harry 
og fann kaldan svita spretta fram á ennið. 


„Ég!“ sagði Aragog og smellti töngunum reiðilega. „Ég 
fæddist ekki í kastalanum. Ég kem frá fjarlægu landi. 
Ferðamaður færði Hagrid mig að gjöf þegar ég var bara egg. 
Hagrid var bara ungur drengur en hann annaðist mig. Hann 
faldi mig inni í skáp í kastalanum og gaf mér matarafganga. 
Hagrid er góður vinur minn og góður maður. Þegar þeir fundu 
mig og ásökuðu fyrir dauða ungrar stúlku þá varði hann mig. 
Síðan þá hef ég búið hérna í skóginum og hingað kemur 
Hagrid oft í heimsókn. Hann fann meira að segja fyrir mig 
eiginkonu, Mosag, og þú sérð hvað fjölskyldan hefur vaxið og 
svo er góðmennsku Hagrids fyrir að þakka ...“ Harry safnaði í 
sig kjarki. 


„Þú hefur þá aldrei - aldrei ráðist á neinn?“ 


„Aldrei!“ skrækti gamla kóngulóin. „Af virðingu við Hagrid hef 
ég aldrei skaðað manneskju þótt eðlishvöt mín ætti að bjóða 
mér það. Lík stúlkunnar, sem var drepin, fannst inni á klósetti 
en ég fór aldrei út úr skápnum þar sem ég ólst upp. Mínir líkar 
sækja í dimma og hljóðláta staði ...“ 


„En ... veistu þá hvað drap stúlkuna?“ spurði Harry. „Vegna 
þess að það sem drap hana hefur snúið til baka og er aftur 
farið að ráðast á fólk...“ 


Orð hans drukknuðu í háværum smellum og reiðilegu tifi 
langra fóta; stórir, svartir svipirnir þrengdu enn hringinn í 


kringum þá. 


„Veran sem byr í kastalanum,“ sagði Aragog, „er ævaforn og 
við kóngulærnar hræðumst hana umfram allt annað. Ég man 
mætavel eftir öllum þeim skiptum sem ég sárbændi Hagrid 
um að sleppa mér þegar ég varð þess áskynja að skepnan var 
á kreiki um skólann.“ „Hvers konar vera er þetta!“ spurði 


Harry ákafur. 


Aftur heyrðust smellir frá kóngulónum í kring; hringurinn 


umhverfis þá virtist enn vera að þrengjast. 


„Það tölum við ekki um!“ þrumaði Aragog. „Við nefnum hana 
ekki á nafn! Ég sagði Hagrid ekki einu sinni nafnið á þessari 
hræðilegu skepnu; þó spurði hann mig margoft.“ 


Harry vildi ekki leggja of hart að honum, sérstaklega ekki 
meðan kóngulærnar nálguðust þá frá öllum hliðum. Aragog 
virtist orðinn þreyttur á að tala. Hann gekk hægum skrefum 
aftur á bak inn í hvelfdan vefinn, en hinar kóngulærnar héldu 
áfram að nálgast Harry og Ron hægt og sígandi. 


„ið förum þá bara,“ kallaði Harry örvæntingarfullur til 
Aragogs þegar hann heyrði skrjáfið í laufunum undan 
kóngulóarfótunum rétt fyrir aftan sig. 


„Fara?“ sagði Aragog hægt. „Það held ég ekki...“ „En - en-“ 


„Ég hef skipað svo fyrir að synir mínir og dætur geri Hagrid 
ekki mein. En ég get ekki neitað þeim um ferskt kjöt þegar 
bað kemur svona sjálfviljugt til okkar. Vertu sæll, vinur 
Hagrids.“ 


Harry snarsnerist á hæli. Aðeins einn metra frá honum 


gnæfðu kóngulærnar yfir hann eins og þykkur veggur og 


smelltu griptöngunum í gríð og erg; augun glömpuðu í 


ógeðslegum, svörtum hausunum. 


Harry dró sprotann sinn fram enda þótt hann væri þess 
fullviss að það væri ekki til nokkurs gagns, þær voru alltof 
margar. En hann reyndi að brölta á fætur. Hann ætlaði að 
minnsta kosti að deyja með reisn. Þá hljómaði langdregið, 
hávært flaut og ljósgeisli lýsti upp holuna. 


Bíll herra Weasleys kom brunandi niður brattann með 
framljósin logandi og bílflautuna gargandi og ruddi 
fjölmörgum kóngulóm úr vegi; nokkrar köstuðust á bakið þar 
sem þær lágu og sprikluðu bjargarlausar. Bíllinn snarstansaði 
með miklu ískri fyrir framan Harry og Ron og bílhurðirnar 
þeyttust upp. 


„laktu Trygg!“ æpti Harry og kastaði sér í framsætið; Ron 
greip utan um veiðihundinn miðjan og fleygði honum ýlfrandi 
í aftursætið - hurðirnar skullu aftur - Ron kom ekki við 
bensíngjöfina en bíllinn þurfti engrar hjálpar við. Það drundi í 
vélinni og þeir óku af stað yfir enn fleiri kóngulær. Þeir 
brunuðu upp brattann og út úr holunni. Bíllinn ruddi sér leið í 


gegnum skóginn svo að greinar slógust í gluggana en hann 


virtist þekkja leiðina vel og ók af skynsemi eftir breiðustu 


stígunum. 


Harry leit á Ron. Munnurinn á honum var enn opinn í þöglu 
Ópi en augun stóðu ekki lengur á stilkum. 


„Er allt í lagi með þig?“ 


Ron starði beint fram fyrir sig án þess að svara. 


Þeir þutu í gegnum lággróðurinn. Tryggur gólaði hástöfum í 
aftursætinu og Harry sá hliðarspegilinn brotna af þegar þeir 
brengdu sér framhjá gömlu eikartré. Eftir tíu mínútur af 
hávaða og hristingi strjáluðust trén og Harry kom aftur auga á 
himininn á milli trjákrónanna. 


Bíllinn snarstansaði svo skyndilega að þeir köstuðust næstum 
út um framrúðuna. Þeir voru komnir að skógarjaðrinum. 
Tryggur henti sér á rúðuna í æsingnum við að komast út úr 
bílnum og þegar Harry opnaði skaust hann af stað á milli 
trjánna að kofanum hans Hagrids með skottið á milli 
lappanna. Harry steig út og þegar Ron virtist kominn með 
nægilega tilfinningu í útlimina klöngraðist hann líka út úr 


bílnum, stífur eins og drumbur og með starandi augnaráð. 


Harry klappaði bílnum þakklátur áður en hann bakkaði inn í 
skóginn og hvarf sjónum þeirra. 


Harry fór aftur inn í kofann hans Hagrids til að ná í 
huliðsskikkjuna. Tryggur lá skjálfandi undir teppi í körfunni 
sinni. Þegar Harry kom út aftur stóð Ron í matjurtagarðinum 
og kastaði upp. 


„Elta kóngulærnar,“ sagði Ron veiklulega og þurrkaði sér um 
munn inn á erminni. „Ég fyrirgef Hagrid aldrei. Við erum 


heppnir að vera á lífi.“ 


„Ég er viss um að hann hefur haldið að Aragog myndi ekki 
skaða vini hans,“ sagði Harry. 


„Það er einmitt það sem gengur að Hagrid!“ sagðiRon og 
barði í kofann. „Hann heldur alltaf að þessi óargadýr séu ekki 
jafn slæm og þau líta út fyrir að vera og sjáðu bara hvert það 
hefur skilað honum! Í klefa í Azkaban!“ Hann skalf 
óstjórnlega. „Hvað átti það að þýða að senda okkur inn í 
skóg? Komumst við svo sem að einhverju gagnlegu?“ 


„ið vitum að minnsta kosti að Hagrid opnaði ekki 
leyniklefann,“ sagði Harry, fleygði skikkjunni yfir Ron og ýtti 


honum úr sporunum. 


„Hann var saklaus.“ 


Ron hló hæðnislega. Honum fannst greinilega ekki mikið til 
um það sakleysi að unga Aragog út inni í skáp í skólanum. 


Þeir nálguðust kastalann og Harry lagaði skikkjuna til að 
fullvissa sig um að fæturnir á þeim sæjust ekki niður undan 
henni. Þegar þeir komu að útidyrunum ýtti hann upp þungri 
eikarhurðinni. Þeir gengu hljóðlega í gegnum forsalinn, upp 
marmaratröppurnar og héldu niðri í sér andanum þegar þeir 
gengu eftir göngunum þar sem kennarar stóðu enn á verði. 
Loks komust þeir upp í öryggi Gryffindorturnsins þar sem 
eldurinn í arninum var orðinn að glóandi ösku. Þeir tóku af sér 
skikkjuna og fóru hringstigann upp í svefnsalinn. Ron henti 
sér Í rúmið án þess að hafa fyrir því að hátta sig. En Harry var 
ekkert sérstaklega syfjaður. Hann settist á himinsængina sína 
og braut heilann um það sem Aragog hafði sagt. 


Skepnan sem leyndist í kastalanum virtist vera nokkurs konar 
Voldemortskrímsli - önnur skrímsli þorðu jafnvel ekki að 


nefna hana á nafn. En þeir Ron voru engu nær um hvers 
konar skepna þetta var eða hvernig hún fór að því að gera 
fórnarlömb sín að steini. Jafnvel Hagrid hafði aldrei vitað hvað 
bjó í leyniklefanum. 


Harry sveiflaði fótunum upp í rúmið sitt og hallaði sér upp að 
koddunum. Hann horfði á tunglskinið út um turngluggann. 


Hann vissi ekki hvað þeir gætu núna tekið til bragðs. Þeir 
höfðu hvarvetna gripið í tómt. Trevor hafði gripið rangan 
mann, arftaki Slytherins hafði komist undan og enginn gat 
sagt til um hvort það var sama manneskjan eða einhver 
önnur sem hafði opnað leyniklefann í þetta skiptið. Þeir höfðu 
engan að leita til. Harry lagðist niður og var enn með hugann 
við það sem Aragog hafði sagt. 


Hann var farinn að dotta þegar hugmynd skaut skyndilega 
niður í kollinn á honum. Þetta gæti verið síðasta hálmstráið. 
Hann settist beinstífur upp í rúminu. 


„Ron,“ hvíslaði hann út í myrkrið, „Ron ...“ 


Ron vaknaði með góli sem minnti mest á Trygg og leit 
tryllingslega í kringum sig þar til hann kom auga á Harry. 


„RON - stelpan sem dó. Aragog sagði að hún hefði fundist inni 
á klósetti,“ sagði Harry og lét sem hann heyrði ekki snörlið og 
hroturnar í Neville. „Hvað nú ef hún yfirgaf aldrei klósettið? 
Hvað ef hún er þarna ennþá?“ 


Ron nuddaði augun og hnyklaði brýnnar í tunglsljósinu. En 
svo rann upp fyrir honum ljós. 


„Þú heldur þó ekki að - að það geti verið Vala væluskjóða?“ 


Sextándi kafli 
Leyniklefinn 


„Öll þau skipti sem við vorum inni á klósettinu og hún var 
bara í næsta bás,“ sagði Ron beisklega við 
morgunverðarborðið næsta dag, „og við hefðum bara getað 
spurt hana...“ 


Það hafði verið nógu erfitt að leita að kóngulónum eins og 
ástandið var í kastalanum. En að laumast óséðir inn á 
stelpnaklósett átti eftir að reynast næstum ómögulegt, 
sérstaklega þegar það var stelpnaklósettið við hliðina á 
staðnum þar sem fyrsta árásin hafði átt sér stað. 


En þá gerðist nokkuð í ummyndunartíma sem varð til þess að 
þeir gleymdu leyniklefanum í fyrsta skipti í margar vikur. 
Þegar tíu mínútur voru liðnar af kennslustundinni tilkynnti 
McGonagall þeim að prófin hæfust fyrsta júní - eftir eina viku. 


„Próf?“ hrópaði Seamus Finnigan. „Tökum við próf þrátt fyrir 
allt sem hefur gerst?“ 


Það heyrðust háir brestir fyrir aftan Harry; Neville Longbottom 
hafði verið að fikta eitthvað við sprotann sinn með þeim 
afleiðingum að einn borðfóturinn á skrifborðinu hans hvarf. 
McGonagall prófessor setti hann aftur á sinn stað með einni 
sveiflu töfrasprotans og sneri sér brúnaþung að Seamus. 


„Eini tilgangurinn með því að halda skólanum opnum þessa 
dagana er að sjá til þess að þið hljótið ykkar menntun,“ sagði 
hún ströng á svip. „Prófin fara því fram eins og venjulega og 
ég ætla rétt að vona að þið hafið verið dugleg að læra.“ 


Dugleg að læra! Það hafði aldrei hvarflað að Harry að það 
yrðu próf eins og ástandið var í kastalanum. Úr öllum hornum 
bárust óánægjuhljóð og McGonagall varð enn reiðilegri á svip. 


„Dumbledore prófessor gaf mér þau fyrirmæli að halda 
starfinu í hefðbundnu horfi,“ sagði hún. „Og það felur 
auðvitað í sér að komast að raun um hversu mikið þið hafið 
lært þetta árið.“ 


Harry leit niður á hvítu kanínurnar tvær sem hann átti að 
breyta í inniskó. Hvað hafði hann lært fram að þessu? Honum 
kom ekkert í hug sem gæti komið honum að gagni í 
prófunum. 


Svipurinn á Ron var eins og einhver hefði sagt honum að 


hann þyrfti að fara og búa í forboðna skóginum. 
„Geturðu ímyndað þér hvernig ég á að fara að því að taka 
próf með þessum?“ sagði hann við Harry og benti á sprotann 


sinn sem var farinn að flauta hástöfum. 


Þremur dögum fyrir fyrsta prófið bar McGonagall fram aðra 
tilkynningu við morgunverðarborðið. 


„Ég hef góðar fréttir að færa ykkur,“ sagði hún og í stað 
bagnar brutust út fagnaðarlæti í Stóra salnum. 


„Dumbledore kemur aftur!“ æptu nokkrir glaðlega. 


„Þið hafið handsamað arftaka Slytherins!“ skrækti stelpa við 
Raven clawborðið. 


„Mið megum aftur spila Quidditch!“ hrópaði Oliver spenntur. 


Þegar uppnámið fjaraði út sagði McGonagall prófessor: „Spíra 
prófessor hefur tilkynnt mér að Alrúnirnar séu loks tilbúnar til 
tínslu. Í kvöld munum við endurlífga steingerðu fórnarlömbin. 
Ég þarf líklega ekki að segja ykkur að eitthvert þeirra kynni að 
geta sagt okkur hver eða hvað réðst á þau. Ég vona að þetta 
hræðilega ár endi með því að við náum sökudólgnum.“ 


Fagnaðarlætin ætluðu allt um koll að keyra. Harry leit yfir á 
Slytherinborðið og undraðist ekki þegar hann sá að Draco tók 
ekki þátt í gleðinni. Ron var aftur á móti glaðlegri en hann 
hafði verið dögum saman. 


„Það skiptir þá engu máli að við náðum ekki að spyrja Völu!“ 
sagði hann við Harry. „Hermione getur örugglega sagt þeim 
allt þegar hún vaknar! En hún verður brjáluð þegar hún fréttir 
að við erum að byrja í prófum eftir þrjá daga. Hún hefur 
ekkert lært. Það væri kannski fallega gert að bíða með að 
endurlífga hana.“ 


Nú kom Ginny Weasley að borðinu og settist við hliðina á Ron. 
Hún var kvíðin og taugaóstyrk að sjá og Harry tók eftir því að 
hendurnar skulfu í kjöltu hennar. 


„Hvað er að?“ sagði Ron og fékk sér annan skammt af 
hafragraut. Ginny svaraði ekki en gaut augunum á alla 
umhverfis Gryffindorborðið með hræðslusvip á andlitinu sem 
minnti Harry á einhvern sem hann þekkti, þótt hann kæmi 
ekki fyrir sig hver það væri. 


„Út með það!“ sagði Ron og horfði á hana. 
Skyndilega rann það upp fyrir Harry hverjum Ginny líktist. 
Hún ruggaði sér fram og aftur í stólnum alveg eins og Dobby 


gerði þegar hann var að því kominn að afhjúpa leyndarmál. 


„Ég verð að segja ykkur dálítið,“ muldraði Ginny og varaðist 
að líta á Harry. 


„Hvað er það?“ sagði Harry. 

Ginny virtist vera að leita að réttu orðunum. 

„Hvað?“ sagði Ron. 

Ginny opnaði munninn en kom ekki upp einu orði. Harry 


beygði sig fram og talaði lágt svo að einungis Ron og Ginny 
gætu heyrt í honum. 


„lengist þetta leyniklefanum á einhvern hátt? Sástu eitthvað? 
Hefur einhver hegðað sér undarlega?“ 


Ginny dró djúpt að sér andann en á sama augnabliki birtist 
Percy Weasley. Hann var fölur og þreytulegur að sjá. 


„Leyfðu mér að setjast hérna ef þú ert búin að borða, Ginny. 
Ég er glorhungraður eftir þessa löngu vakt.“ 


Ginny stökk á fætur eins og hún hefði fengið raflost, gaut 
augunum hræðslulega á Percy og þaut í burt. Percy settist 


niður og náði sér í drykkjarkönnu af miðju borðinu. 


„Percy!“ sagði Ron reiðilega. „Hún var að því komin að segja 
okkur eitthvað merkilegt!“ 


Percy svelgdist á í miðjum tesopa. 


„um hvað?“ sagði hann hóstandi. 


„Ég spurði hana hvort hún hefði séð eitthvað óvenjulegt og 


hún var að því komin ...“ 


„Ó - það - það tengist leyniklefanum ekkert,“ sagði Percy 


undireins. 


„Hvernig veist þú það?“ sagði Ron og hleypti brúnum. 


„Ja - þó að það komi ykkur ekki við, þá ... öh, kom Ginny að 
mér um daginn þegar ég var - æ, það skiptir ekki máli - 
aðalatriðið er að hún sá mig gera dálítið, og ég, uhumm, bað 
hana um að þegja yfir því. Ég hélt satt að segja að hún myndi 
standa við loforðið. En þetta er ekkert merkilegt, ég vil bara 
ekki ...“ 


Harry hafði aldrei séð Percy svona skömmustulegan. 
„Hvað varstu að gera, Percy?“ sagði Ron brosandi. „Svona, 
segðu okkur það, við lofum að hlæja ekki.“ Percy endurgalt 


ekki brosið. 


„Réttu mér rúnstykkin, Harry, ég er að deyja úr hungri.“ 


Harry vissi að líklega yrði ráðgátan leyst daginn eftir án 
aðstoðar þeirra. En ef hann fengi tækifæri til að tala við Völu 


ætlaði hann ekki að láta það ganga sér úr greipum - og 
honum til mikillar ánægju kom tækifærið upp í hendurnar á 
honum um miðjan morguninn þegar þau voru á leið í 
kennslustund í sögu galdranna í fylgd Lockharts. 


Lockhart var þess svo fullviss að engin hætta væri lengur á 
ferðum að honum fannst það hinn mesti óþarfi að sjá til þess 
að þau kæmust heil á húfi á milli kennslustunda. Hárið á 
honum var ekki jafn glansandi og venjulega; hann hafði 
greinilega staðið langa næturvakt á skóla göngunum. 


„Merið viss,“ sagði hann um leið og hann fylgdi þeim fyrir 


horn. 


„Fyrstu orðin, sem aumingja steingerðu fórnarlömbin munu 
stynja upp, verða: Það var Hagrid. Ég er alveg steinhissa á að 
McGonagall prófessor skuli finnast allar þessar 
öryggisráðstafanir nauðsynlegar.“ 


„Ég er alveg sammála, herra,“ sagði Harry og Ron missti 
bækurnar sínar í gólfið af undrun. 


„Þakka þér fyrir, Harry,“ sagði Lockhart á meðan þau biðu 
eftir að hópur af Hufflepuffnemendum færi framhjá. „Mér 


finnst bara að við kennararnir höfum nóg á okkar könnu þó að 
ekki bætist við að fylgja nemendum í kennslustundir og 


standa á verði allar nætur ...“ 


„Það er rétt,“ sagði Ron sem var nú með á nótunum. „Skildu 
okkur bara eftir hérna, herra, kennslustofan er bara hérna á 
næsta gangi...“ 


„Svei, mér þá, Ron, ég held ég geri það bara,“ sagði Lockhart. 
„Ég á eftir að undirbúa mig fyrir næsta tíma ...“ Og svo 
hraðaði hann sér á brott. 


„undirbúa næsta tíma,“ sagði Ron hæðnislega. „Ætli hann sé 
ekki frekar á leiðinni að krulla á sér hárið.“ 


Þeir drógust viljandi aftur úr hinum nemendunum og þutu 
niður lítinn gang sem lá að klósettinu hennar Völu 
væluskjóðu. En þegar þeir voru að hrósa hvor öðrum fyrir 
snarræðið ... 


„Harry Potter! Ron Weasley! Á hvaða ferðalagi eruð þið?“ 


Þetta var McGonagall prófessor. Munnurinn var örmjótt strik í 


andlitinu. 


„Mið vorum... við vorum...“ stamaði Ron. „Við vorum á 
leiðinni — á leiðinni til...“ 


„Hermione,“ sagði Harry. Ron og McGonagall prófessor litu 
bæði á hann. 


„ið höfum ekki séð hana í óratíma, prófessor,“ sagði Harry 
óðamála og steig ofan á fótinn á Ron, „og við ætluðum að 

laumast inn í sjúkrahúsálmuna og segja henni að Alrúnirnar 
væru tilbúnar og - öh - að hún þyrfti ekki að hafa áhyggjur 


4 


McGonagall starði enn á hann og eitt augnablik bjóst Harry 
við að hún myndi springa af reiði. En þegar hún loks mælti 


orð af vörum var málrómur hennar einkennilega hrjúfur. 


„Auðvitað,“ sagði hún og Harry varð alveg forviða þegar hann 
sá glitra tár í svörtum augunum. „Ég geri mér grein fyrir að 
þessi harm leikur er þungbærastur fyrir vini þeirra sem urðu 
fyrir ... Ég skil það mjög vel. Já, Harry, auðvitað megið þið 
heimsækja ungfrú Hermione Granger. Ég mun láta Binns 
prófessor vita hvert þið fóruð. Segið fröken Pomfrey að ég 
hafi gefið ykkur leyfi.“ 


Harry og Ron gengu á brott. Þeir trúðu því varla að þeir hefðu 
sloppið við áminningu. Þegar þeir gengu fyrir næsta horn 
heyrðu þeir greinilega að McGonagall snýtti sér. 


„Þetta er besta saga sem þú hefur fundið upp,“ sagði Ron 
ákafur. 


Það var ekki um annað að ræða en að fara upp í 
sjúkrahúsálmu og segja fröken Pomfrey að þeir hefðu leyfi 
McGonagall prófessors til að heimsækja Hermione. 


Fróken Pomfrey hleypti þeim treglega inn. 


„Það gerir bara ekkert gagn að reyna að tala við steingerða 
manneskju,“ sagði hún, og þeir urðu að viðurkenna að hún 
hafði nokkuð til síns máls þegar þeir settust við rúmið hennar 
Hermione. Það var augljóst að Hermione hafði ekki minnsta 
grun um að hún hefði fengið gesti og þeir gætu allt eins sagt 
náttborðinu hennar að hafa ekki áhyggjur, hvaða gagn sem 
væri svo sem að því. 


„Ætli hún hafi séð þann sem réðst á hana?“ sagði Ron og 
horfði niðurdreginn á stjarft andlit Hermione. „Ef hann læddist 
að þeim öllum kemur aldrei í ljós hver gerði þetta ...“ 


En Harry horfði ekki á andlitið á Hermione. Hann hafði meiri 
áhuga á hægri hendi hennar. Hún lá kreppt ofan á teppinu og 
begar Harry beygði sig nær sá hann að hún hélt fast utan um 
krumpaðan bréfmiða. 


Þegar hann hafði fullvissað sig um að fröken Pomfrey væri 
hvergi nálægt benti hann Ron á þetta. 


„Reyndu að ná honum,“ hvíslaði Ron og flutti stólinn til svo að 
fröken Pomfrey sæi ekki til þeirra. 


Þetta var ekki auðvelt verk. Höndin á Hermione var kreppt 
svo fast utan um blaðið að Harry var viss um að hann myndi 
rífa það. Hann sneri og togaði á meðan Ron stóð vakt og eftir 
nokkrar spennuþrungnar mínútur tókst honum loks að losa 
það. 


Þetta var blaðsíða úr gamalli bókasafnsbók. Harry slétti 
ákafur úr henni og Ron hallaði sér að honum til að geta lesið 
líka. 


Af öllum þeim skelfilegu skepnum og skrímslum sem reika um 
landið okkar er basilíuslangan þeirra forvitnilegust og 
banvænust. Hún gengur einnig undir nafninu konungur 
slangnanna. Þessi snákur getur náð gríðarlegri stærð og lifað 
í mörg hundruð ár. Basilíuslangan er klakin af nöðru úr 
hanaeggi. Drápsaðferðir hennar eru mjög furðulegar: Auk 
eitraðra höggtannanna hefur hún banvænt augnaráð. Hver sá 
sem verður fyrir tilliti hennar mun samstundis bíða bana. 
Kóngulær flýja undan basilíuslöngunni því hún er svarnasti 
óvinur þeirra og basilíuslangan sjálf flýr eingöngu undan gali 
hanans því það eitt getur fargað henni. 


Og fyrir neðan stóð eitt orð með rithendi Hermione: Pípur. 
Skyndilega kveikti Harry á perunni. 

„Ron,“ hvíslaði hann. „Hérna er svarið. Skrímslið í 
leyniklefanum er basilíuslangan - risastór slanga! Það er 
ástæðan fyrir því að ég hef heyrt þessa rödd alls staðar en 


enginn annar. Það er vegna þess að ég skil slöngutungu ...“ 


Harry leit á rúmin í kringum sig. 


„Basilíuslangan drepur fólk með augnaráðinu. En enginn hér 
er dáinn - af því að enginn leit beint í augun á henni. Colin sá 
hana í gegnum myndavélina sína. Basilíuslangan bræddi 
filmuna hans en Colin varð bara að steini. Justin ... Justin 
hlýtur að hafa séð basilíuslönguna í gegnum Næstum 
hauslausa Nick! Augnaráðið hlýtur að hafa lent beint á Nick 
en hann gat náttúrulega ekki dáið aftur... og Hermione og 
umsjónarmaðurinn í Ravenclaw fundust með spegil við hliðina 
á sér. Hermione hefur örugglega reiknað út að skrímslið væri 
basilíuslanga. Ég þori að veðja að hún hefur ráðlagt fyrstu 
manneskjunni sem hún mætti að líta fyrir öll horn með spegli! 
Og þá dró þessi stelpa fram spegilinn sinn - og -“ Ron gapti. 


„En hvað með Frú Norris?“ hvíslaði hann ákafur. 


Harry hugsaði sig um og reyndi að ímynda sér aðstæðurnar 
um kvöldið á hrekkjavökunni. 


„Natnið ...“ sagði hann hægt. „Vatnsflaumurinn frá klósettinu 
hennar Völu væluskjóðu. Ég þori að veðja að Frú Norris sá 
basilíuslönguna endurspeglast í vatninu ...“ 


Hann renndi augunum yfir blaðið í hendi sér. Því oftar sem 
hann las það sem þar stóð því augljósara varð þetta. 


„... gal hanans .... er það eina sem getur ógnað henni,“ las 
hann upphátt. 


„Hanarnir hans Hagrids voru drepnir! Arftaki Slytherins vildi 
ekki hafa þá í grennd við kastalann eftir að klefinn var 
opnaður! Kóngulær flýja undan henni! Þetta passar allt!“ 


„En hvernig kemst basilíuslangan um kastalann?“ spurði Ron. 


„Svona stórt dýr... einhver hlyti að hafa séð ...“ 


En Harry benti á orðið sem Hermione hafði hripað neðst á 
blaðið. 


„Pípur,“ sagði hann. „Pípur .... Ron, hún hefur notað 
pípulagnirnar til þess. Ég heyrði röddina innan úr veggjunum 
„.. RON greip í handlegginn á Harry. 


„Inngangurinn að leyniklefanum!“ stundi hann hásri röddu. 
„Setjum svo að inngangurinn sé klósett! Hvað nú, ef hann er 
á ...“ „Klósettinu hennar Völu væluskjóðu,“ sagði Harry. 


Þeir sátu þarna orðlausir og fundu spennuna streyma um 


líkamann. 


„Þetta þýðir,“ sagði Harry, „að ég er ekki eini slönguhvíslarinn 
í skólanum. Arftaki Slytherins skilur líka slöngutungu. Þannig 
hefur hann haft stjórn á basilíuslöngunni.“ 


„Hvað eigum við að gera?“ sagði Ron, augun í honum 
leiftruðu. „Eigum við að fara beint til McGonagall prófessors?“ 


„Mið skulum fara upp á kennarastofu,“ sagði Harry og stökk á 
fætur. 


„Hún kemur þangað í frímínútunum eftir tíu mínútur.“ 


Þeir hlupu niður. Þeir vildu ekki láta góma sig á rölti um 
gangana og fóru því beint inn á mannlausa kennarastofuna. 
Þetta var stórt, viðarklætt herbergi með þungum, dökkum 
tréstólum. Harry og Ron stikuðu um herbergið, alltof spenntir 
til að setjast niður. 


En bjallan hringdi aldrei út í frímínútur. 


Í stað þess bergmálaði rödd McGonagall prófessors á 
margföldum styrk um gangana. 


„Allir nemendur skulu snúa til heimavistar sinnar á stundinni. 
Allir kennarar mæti á kennarastofuna. Þegar í stað, þökk 
fyrir.“ Harry snarsnerist á hæli og starði á Ron. 


„Ekki enn ein árás? Ekki núna?“ 


„Hvað eigum við að gera?“ sagði Ron skelfingu lostinn. „Fara 
upp Í Gryffindorturn?“ 


„Nei,“ sagði Harry og leit í kringum sig. Honum til vinstri 
handar stóð óhrjálegur fataskápur fullur af kennaraskikkjum. 
„ið felum okkur hér. Við verðum að heyra hvað er að gerast. 
Svo getum við sagt þeim að hverju við höfum komist.“ 


Þeir földu sig inni í skápnum og hlustuðu á fótatak hundraða 
nemenda yfir höfðum sér. Hurðinni á kennarastofunni var 
beytt upp. Út úr fellingum á mölétnum skikkjunum sáu þeir 
kennarana streyma inn. Sumir þeirra voru undrandi, aðrir 
beinlínis skelfingu lostnir. Svo gekk McGonagall inn. 


„Nú hefur það gerst,“ sagði hún við hljóðan kennarahópinn. 


„Ófreskjan hefur numið einn nemanda á brott og tekið hann 
með sér inn í sjálfan leyniklefann.“ 


Flitwick prófessor æpti upp yfir sig. Spíra prófessor greip fyrir 
munninn. Snape tók fast um stólbak og sagði: „Hvernig 
geturðu verið viss um það?“ 


„Arftaki Slytherins skildi eftir önnur skilaboð á veggnum,“ 
sagði McGonagall prófessor náföl, „beint fyrir neðan þau fyrri. 
Beinagrind hennar mun hvíla í klefanum um ókomna tíð.“ 
Flitwick prófessor brast í grát. 


„Hver er það?“ sagði fröken Hooch sem hafði látið fallast 
máttvana niður í stól. „Hvaða nemandi?“ 


„Ginny Weasley,“ sagði McGonagall prófessor. 


Harry fann hvernig Ron rann hljóðlaust niður á skápbotninn 
við hlið hans. 


„Mið verðum að senda alla nemendurna heim á morgun,“ 
sagði McGonagall. „Þetta markar endalok Hogwartskóla. 
Dumbledore sagði alltaf...“ 


Aftur var hurðinni svipt upp. Eitt augnablik var Harry viss um 
að þetta væri Dumbledore. En þetta var Lockhart. 
Skælbrosandi. 


„Þið verðið að afsaka mig - ég blundaði - missti ég af 
einhverju?“ 


Hann virtist ekki taka eftir því að hinir kennararnir horfðu á 
hann með svip sem var eiginlega hatursfullur. Snape steig 
fram. 


„Alveg rétti maðurinn,“ sagði hann. „Maðurinn sem við vorum 
að bíða eftir. Skrímslið rændi stúlku, Lockhart. Fór með hana 
inn í sjálfan leyniklefann. Og nú færð þú tækifæri til að sýna 
hvað í þér býr.“ 


Lockhart fölnaði. 
„Einmitt, Gilderoy,“ skaut McGonagall inn. „Varst það ekki þú 
sem sagðir síðast í gær að þú hefðir alltaf vitað hvar 


inngangurinn að leyniklefanum væri?“ 


„Ég ... ja, ég ...“ stamaði Lockhart. 


„Já, þú sagðir mér líka að þú vissir hvað væri að finna inni í 
klefanum!“ gall í Flitwick prófessor. 


„Ge-gerði ég það? Ég man ekki ...“ 


„Ég man greinilega eftir því að þú sagðir að þér þætti verst 
að hafa ekki fengið að eiga við skrímslið upp á eigin spýtur. 
Það var löngu áður en Hagrid var handtekinn,“ sagði Snape. 
„Sagðirðu ekki að allt málið væri klúður frá upphafi til enda 
og þú hefðir átt að hafa frjálsar hendur við að hafa uppi á 


skrímslinu?“ 


Lockhart leit í kringum sig á samstarfsfélaga sína sem voru 


strangir á svip. 


„En ég hef aldrei .... þið hljótið að hafa misskilið ...“ 


„ið látum þig um málið, Gilderoy,“ sagði McGonagall 
prófessor. „Í kvöld er rétta augnablikið til að láta til skarar 
skríða. Við skulum sjá til þess að enginn ónáði þig. Þú færð að 
eiga við skrímslið upp á eigin spýtur. Þú færð loksins frjálsar 


hendur.“ 


Lockhart leit örvæntingarfullur í kringum sig en enginn kom 
honum til hjálpar. Hann hafði tapað öllum persónutöfrum 
sínum. Neðri vörin skalf og þegar breiða brosið var horfið 
virtist hann sviplaus og veikburða. 


„Þ-þá segjum við það,“ sagði hann. „Ég - ég verð á 


skrifstofunni minni að - að undirbúa mig.“ 
Og svo yfirgaf hann herbergið. 


„Jæja,“ sagði McGonagall prófessor og þandi nasavængina, 
„þá erum við laus við hann. Yfirmenn heimavistanna skulu 
fara á sínar vistir og upplýsa nemendur um hvað hefur gerst. 
Segið þeim að Hogwarthraðlestin muni keyra þau heim í 
fyrramálið. Við skulum líka ganga úr skugga um að engir 
nemendur séu á vergangi utan heimavistanna.“ Kennararnir 
stóðu á fætur og gengu út, einn af öðrum. 


Þetta var áreiðanlega versti dagurinn sem Harry hafði lifað. 
Hann, Ron, Fred og George sátu afsíðis Í setustofu Gryffindor 
án þess að mæla orð af vörum. Percy var ekki þarna. Hann 


hafði farið að senda uglu til Weasleyhjónanna og síðan lokað 


sig af inni í svefnsalnum sínum. 


Þetta síðdegi virtist aldrei ætla að líða. Setustofan í Gryffindor 
hafði aldrei verið svona þéttsetin nemendum og aldrei hafði 
þar verið svona hljótt. Við sólsetur fóru Fred og George upp 
að sofa; þeim var um megn að sitja þarna lengur. 


„Hún vissi eitthvað, Harry,“ sagði Ron. Þetta voru fyrstu orðin 
sem hann mælti síðan þeir stigu inn í fataskápinn á 
kennarastofunni. „Þess vegna var hún tekin. Hún ætlaði 
ekkert að segja okkur eitthvað um Percy. Hún hafði komist að 
einhverju um leyniklefann. Það hlýtur að vera þess vegna 
sem hún -“ sagði Ron og nuddaði augun æstur. „Ég meina, 
hún kemur úr hreinræktaðri galdrafjölskyldu. Það hlýtur að 
vera ástæðan.“ 


Harry horfði á blóðrauða sólina setjast við 
sjóndeildarhringinn. Honum hafði aldrei liðið jafn illa. Ef 
aðeins það væri eitthvað sem þeir gætu gert. Hvað sem væri. 


„Harry,“ sagði Ron. „Heldurðu að það sé einhver möguleiki á 
að hún sé ekki... þú veist...“ 


Harry vissi ekki hvað hann átti að segja. Honum fannst 
ótrúlegt að Ginny væri enn á lífi. 


„eistu hvað?“ sagði Ron. „Ég held að við ættum að fara til 
Lockharts og segja honum að hverju við komumst. Hann 
ætlar að reyna að finna innganginn að leyniklefanum. Við 
getum sagt honum hvar við höldum að hann sé og að hann 
verði að vara sig á basilíuslöngunni.“ 


Harry féllst á uppástungu Rons þar sem honum kom ekkert 
annað í hug sem þeir gætu aðhafst. Gryffindorkrakkarnir voru 
svo niðurdregnir og vorkenndu Weasleybræðrunum svo mikið 
að enginn sagði orð þegar þeir stóðu á fætur, gengu gegnum 
herbergið og fóru út um gatið á veggnum. 


Það var tekið að rökkva þegar þeir nálguðust skrifstofu 
Lockharts. Af hljóðunum að dæma gekk þar mikið á. Þeir 
heyrðu húsgögn dregin til, dynki og hratt fótatak. 


Harry barði að dyrum og allt í einu varð grafarþögn hinum 
megin við hurðina. Svo opnaðist pínulítil rifa og þeir sáu 
annað augað á Lockhart gægjast út. 


„Ó ... Harry... og Ron...“ sagði hann og opnaði dyrnar örlítið 
betur. 


„Ég á dálítið annríkt eins og er... ef þið gætuð verið fljótir ...“ 


„Prófessor, við höfum mikilvægar upplýsingar,“ sagði Harry. 
„ið höldum að þær gætu komið þér að gagni.“ 


„Ja ... Öh... það skiptir nú...“ Þeirri hlið sem þeir sáu af andliti 
Lockharts virtist líða mjög óþægilega. „Ég á við ... jæja ... þá 
það ...“ Hann opnaði dyrnar og þeir gengu inn. 


Skrifstofan hans var næstum alveg tóm. Tvö stór koffort 
stóðu opin á gólfinu. Ljósgrænar, lillabláar og miðnæturbláar 
skikkjur, sem höfðu verið brotnar saman í flýti, lágu efst í 
öðru þeirra; í hinu var mikill fjöldi bóka í óreiðu. 
Ljósmyndunum, sem höfðu þakið veggina, var búið að troða 
ofan í kassa á borðinu. 


„Ertu á leiðinni eitthvað?“ spurði Harry. 


„Öh, ja, já,“ sagði Lockhart um leið og hann reif niður mynd af 
sjálfum sér í fullri stærð af hurðinni og fór að vefja hana 


saman. „Ég var kallaður annað ... afar mikilvægt... verð að 
fara...“ „Hvað með systur mína?“ sagði Ron og skipti litum. 


„Ja ... það er því miður... afar óheppilegt...“ sagði Lockhart 
og forðaðist augnaráð þeirra um leið og hann reif út skúffu og 
tæmdi innihald hennar ofan í poka. „Mér þykir það reglulega 
leitt ...“ 


„ÞÚ ert kennari í vörnum gegn myrku öflunum!“ sagði Harry. 
„ÞÚ getur ekki farið núna! Ekki þegar verið er að fremja öll 
þessi myrkra verk hérna í skólanum!“ 


„Ja ... ég verð að viðurkenna ... þegar ég tók við þessari stöðu 
. muldraði Lockhart sem var í óðaðnn að raða sokkum ofan 
á skikkjurnar. „... það var ekkert í starfslýsingunni ... bjóst 


ekki við ...“ 


„Ætlarðu þá að flýja á brott!“ sagði Harry vantrúaður. „Eftir 
allt sem við höfum lesið í bókunum þínum ...“ 


„Bækur geta verið villandi,“ sagði Lockhart varlega. 


„ÞÚ skrifaðir þær!“ æpti Harry. 


„Minn kæri,“ sagði Lockhart brúnaþungur og rétti úr sér. 
„Notaðu skynsemina. Bækurnar mínar hefðu ekki selst 
nándar nærri eins vel ef fólk hefði ekki haldið að ég hefði 
framkvæmt alla þessa hluti. Það nennir enginn að lesa um 
einhvern gamlan, ljótan seiðkarl frá Armeníu, ekki einu sinni 
þótt hann hafi bjargað heilu þorpi undan varúlfum. Hann 
myndi líta hræðilega út á bókarkápunni. Hann hefur engan 
stíl. Og nornin sem rak Hvítu vofuna á brott var með skarð í 


vör. Ég meina, látið ekki svona ...“ 


„Svo að þú hefur eignað þér heiðurinn af því sem annað fólk 
hefur gert?“ sagði Harry fullur vantrúar. 


„Harry, Harry,“ sagði Lockhart og hristi höfuðið óþolinmóður, 
„það er ekki svo einfalt. Það er mikil vinna fólgin í þessu. Ég 
varð að hafa uppi á fólkinu. Fá nákvæmar útlistanir á því 
hvernig það hafði borið sig að. Svo lagði ég á það 
gleymskuálög svo það myndi ekki eftir neinu. Ef það er 
eitthvað sem ég er stoltur af, þá eru það gleymsku álögin 
mín. Nei, þetta hefur verið mikil vinna, Harry. Þetta snýst ekki 
bara um eiginhandaráritanir og blaðaljósmyndir. Ef þú vilt 
verða frægur skaltu búa þig undir hörkupúl.“ 


Hann lokaði koffortunum með skellum og læsti þeim. 


„Látum okkur sjá,“ sagði hann. „Þá held ég að allt sé komið. 
Já. Aðeins eitt eftir.“ 


Hann dró fram sprotann sinn og sneri sér að þeim. 


„Mér þykir það leitt, drengir, en ég verð að leggja á ykkur 
gleymskuálög. Ég get ekki leyft ykkur að kjafta 
leyndarmálunum mínum út um allt. Mér tækist aldrei að selja 


fleiri bækur ...“ 


Harry náði að draga fram sprotann sinn í tæka tíð. Lockhart 
hafði varla náð að lyfta sprotanum þegar Harry þrumaði: 


4 


„ExXpelliarmus 


Lockhart þeyttist aftur á bak og hrasaði um koffortið sitt; 
hann missti sprotann en Ron greip hann og fleygði honum út 


um opinn gluggann. 


„Þú hefðir ekki átt að láta Snape kenna okkur þetta bragð,“ 
sagði Harry bálreiður og sparkaði koffortinu til hliðar. Lockhart 
horfði veikburða upp til hans. Harry beindi sprotanum sínum 


enn að honum. 


„Hvað viljið þið að ég geri?“ sagði Lockhart máttvana. „Ég 
veit ekki hvar leyniklefinn er. Það er ekkert sem ég get gert.“ 


„Þá er heppnin með þér,“ sagði Harry og otaði 
töfrasprotanum að Lockhart svo að hann neyddist til að brölta 
á fætur. „Við höldum nefnilega að við vitum hvar klefinn er. 
Og hvað leynist í honum. Förum af stað.“ 


Þeir fóru með Lockhart út úr skrifstofunni, niður næsta stiga 
og eftir langa, dimma ganginum með skilaboðunum á 
veggnum þar til þeir komu að hurðinni á klósettinu hennar 


Völu væluskjóðu. 


Þeir sendu Lockhart fyrstan inn. Það gladdi Harry að sjá að 
hann skalf eins og hrísla. 


Vala væluskjóða sat ofan á klósettkassanum í innsta básnum. 


„Ó, ert þetta þú?“ sagði hún þegar hún sá Harry. „Hvað viltu í 
þetta skiptið?“ 


„Spyrja þig hvernig þú dóst,“ sagði Harry. 


Svipurinn á Völu breyttist samstundis. Hún leit út eins og 
henni hefði aldrei verið sýndur annar eins áhugi. 


„Ooooooh, það var hræðilegt,“ sagði hún ánægjulega. „Það 
gerðist nákvæmlega á þessu klósetti. Ég dó einmitt í þessum 
bás. Ég man þetta eins og það hefði gerst í gær. Ég faldi mig 
hérna inni af því að Olive Hornby hafði verið að stríða mér á 
gleraugunum mínum. Dyrnar voru læstar og ég var grátandi 
en þá heyrði ég að einhver kom inn. Ég heyrði skringilegt 
mál. Ég held að það hafi verið útlenska. Ég furðaði mig á því 
að það var strákur sem talaði. Þess vegna opnaði ég 
báshurðina til að segja honum að fara og nota strákaklósettið 
og þá...“ Vala þrútnaði af stolti og andlitið ljómaði. „Þá dó 
ég.“ „Hvernig?“ spurði Harry. 


„Hef ekki hugmynd,“ sagði Vala og lækkaði róminn. „Ég man 
að ég sá stór, gul augu. Líkaminn stífnaði og svo leið ég á 
brott ...“ Hún horfði dreymin á Harry. „En svo kom ég aftur. 
Sjáðu til, ég var staðráðin í að ásækja Olive Hornby. Hún sá 
sko eftir því að hafa nokkurn tíma hlegið að gleraugunum 


mínum.“ 


„Nákvæmlega hvar sástu þessi augu?“ spurði Harry. 


„Einhvers staðar þarna,“ sagði Vala og benti í áttina að 


vaskinum fyrir framan básinn hennar. 


Harry og Ron flýttu sér að honum. Lockhart hélt sig í hæfilegri 
fjarlægð með ægilegan skelfingarsvip á andlitinu. 


Vaskurinn virtist í engu frábrugðinn öðrum vöskum. Þeir 
rannsökuðu hvern þumlung nákvæmlega að meðtöldum 
pípulögnunum undir honum. Og þá sá Harry það: Á öðrum 
koparkrananum var lítil mynd af snák. 


„Þessi vaskur er alltaf bilaður,“ sagði Vala glaðlega þegar 
hann reyndi að skrúfa frá honum. 


„Harry,“ sagði Ron. „Segðu eitthvað. Eitthvað á slöngutungu.“ 
„En...“ Harry braut heilann. Einu skiptin sem hann hafði talað 
slöngutungu voru þegar hann hafði staðið frammi fyrir alvöru 
slöngum. Hann einblíndi á litlu myndina og reyndi að ímynda 

sér að hún væri raunveruleg. 


„Opnastu,“ sagði hann. 


Hann leit á Ron sem hristi hausinn. 


„Þetta skildi ég,“ sagði hann. 


Harry leit aftur á snákinn og reyndi að neyða sjálfan sig til að 
trúa því að hann væri lifandi. Þegar hann hreyfði höfuðið 
gerði bjarminn frá kertunum það að verkum að snákurinn 


virtist hreyfast. 


„Opnastu,“ sagði hann. 


En það var ekki orðið sem hann heyrði; sérkennilegt hvæs 
skrapp út úr honum og á sömu stundu varð kraninn 
hvítglóandi og snarsnerist í hringi. Á næsta andartaki 
hreyfðist vaskurinn; hann sökk raunar úr augsýn svo að við 
þeim blasti risastórt rör sem opnaðist ofan í gólfið, nægilega 
stórt til að fullvaxinn maður gæti skriðið ofan í það. 


Harry heyrði að Ron tók andköf og leit aftur upp. Hann hafði 
gert upp hug sinn. 


„Ég ætla þarna niður,“ sagði hann. 


Hann gat ekki gengið í burt núna, ekki þegar þeir voru loks 
búnir að finna innganginn að leyniklefanum. Og ekki ef það 
var minnsti möguleiki á að Ginny væri enn á lífi. 


„Ég líka,“ sagði Ron. Það varð þögn. 


„Þið virðist ekki þurfa á mér að halda,“ sagði Lockhart og það 
vottaði fyrir gamla brosinu. „Ég fer bara ...“ 


Hann lagði höndina á hurðarhúninn en Harry og Ron beindu 
báðir að honum sprotunum sínum. 


„Þú ferð fyrstur niður,“ urraði Ron. 


Lockhart nálgaðist opið náfölur og sprotalaus. 


„Drengir mínir,“ sagði hann veikri röddu. „Drengir mínir, 
hvaða gagn er að því?“ 


Harry potaði sprotanum í bakið á honum. Lockhart renndi 
fótunum ofan í rörið. 


„Ég held satt að segja ekki ...“ hóf hann máls en Ron ýtti við 
honum og hann rann úr augsýn. Harry flýtti sér á eftir honum. 
Hann lét sig síga ofan í rörið og sleppti takinu. 


Þetta var eins og að þjóta niður endalausa, slímuga, myrka 
rennibraut. Hann sá fleiri pípur greinast í allar áttir en engin 
var jafn stór og sú sem hann var í. Hún lá í sveigjum og 
beygjum og hallaðist bratt niður á við. Honum varð ljóst að 
hann stefndi miklu dýpra undir skólann en dýflissurnar lágu. 
Fyrir aftan sig heyrði hann Ron koma á fullri ferð. 


Og einmitt þegar hann var farinn að velta því fyrir sér hvað 
myndi gerast þegar hann lenti réttist úr pípunni og hann flaug 
út og lenti með dynk á röku gólfinu í steinlögðum göngum 
sem auðveldlega var hægt að standa uppréttur í. Lockhart 
var að rísa á fætur skammt undan, alþakinn slími og hvítur 
eins og lak. Harry færði sig til hliðar þegar Ron kom á 
fljúgandi ferð út úr rörinu. 


„ið hljótum að vera mörg hundruð metra undir skólanum,“ 


sagði Harry og röddin bergmálaði í dimmum göngunum. 


„Mið erum líklega undir stöðuvatninu,“ sagði Ron og leit í 
kringum sig á raka og slímuga veggina. 


Allir þrír sneru sér við og störðu inn í myrkrið sem var fram 


undan. 


„Lumos!“ muldraði Harry og endinn á sprotanum hans lýsti 
upp. 


„Komið þið,“ sagði hann við Ron og Lockhart og af stað héldu 
þeir. Það small undan skónum þeirra á blautu gólfinu. 


Göngin voru svo dimm að þeir sáu aðeins stutt frá sér. Á 
blautum veggjunum dönsuðu gríðarlegir skuggarnir þeirra í 
ljósinu frá sprota Harrys. 


„Munið,“ sagði Harry lágróma þegar þeir fikruðu sig varlega 
áfram, „ef þið verðið varir við minnstu hreyfingu, lokið þá 


strax augunum...“ 


En í göngunum var grafarþögn og fyrsta óvænta hljóðið sem 
þeir heyrðu var hávært marr þegar Ron steig ofan á eitthvað 
sem kom í ljós að var rottuhauskúpa. Harry lét sprotann síga 
til að líta á gólfið og sá að það var þakið litlum dýrabeinum. 

Um leið og þeir gengu fyrir drungalegt horn í göngunum með 


Harry í fararbroddi reyndi hann af alefli að hugsa ekki um 
hvernig Ginny kynni að líta út ef þeim tækist að finna hana. 


„Harry - það er eitthvað þarna fram undan -“ sagði Ron hásri 
röddu og greip í öxlina á Harry. 


Þeir frusu í sporunum og störðu fram fyrir sig. Harry sá óljóst 
útlínurnar á einhverju ferlíki sem lá í bugðum þvert yfir 


göngin. Það hreyfðist ekki. 


„Kannski sefur hún,“ hvíslaði hann og gaut augunum á hina 
tvo. Lockhart hélt höndunum fyrir augun. Harry sneri sér aftur 
að skepnunni, hjartað barðist svo ákaft að hann verkjaði í 
brjóstið. 


Hann pírði augun svo hann rétt sá milli augnlokanna og 
fikraði sig áfram með sprotann hátt á lofti. 


Ljósið lýsti upp gríðarstórt, eiturgrænt snákaskinn. Þetta var 
bara hamurinn sem lá þarna samanskroppinn og tómur. 
Skepnan sem hafði hleypt hömum var að minnsta kosti sjö 
metrar að lengd. 


„Ja, hérna,“ sagði Ron veikri röddu. 


Þeir urðu varir við skyndilega hreyfingu á bak við sig. Hné 
Lockharts höfðu gefið sig. 


„Stattu upp,“ sagði Ron hvassri röddu og beindi sprotanum að 
Lockhart. 


Lockhart stóð á fætur - í næstu andrá kastaði hann sér á Ron 


og felldi hann. 


Harry stökk að honum, en of seint - Lockhart rétti móður úr 
sér með sprotann hans Rons í hendinni og leiftrandi bros á 


vör. 


„Úti er ævintýri, drengir!“ sagði hann. „Ég mun taka með mér 
dálítið af þessum slönguham aftur í skólann og segja þeim að 
ég hafi því miður komið of seint til að bjarga stúlkunni og sá 
harmleikur hafi átt sér stað að þið tveir misstuð vitið þegar 
þið sáuð limlestan líkama hennar - kveðjið nú minningar 


ykkar!“ 


Hann hóf samanlímdan sprotann yfir höfuð sér og hrópaði: 
„Obliviate!“ 


Sprotinn sprakk af sama krafti og lítil sprengja. Harry greip 
um höfuðið og hljóp hrasandi yfir slönguhaminn til að forða 
sér undan stórum hnullungum sem hrundu niður úr loftinu 
með miklum gný. Á næsta andartaki var hann aleinn handan 
við grjóthrúgu sem hafði myndast og fyllti út í göngin. 


„Ron!“ kallaði hann. „Er í lagi með þig? Ron!“ 


„Ég er hérna!“ hljómaði hálfkæfð rödd Rons hinum megin við 
hrúguna. „Það er allt í lagi með mig - en bjáninn er eitthvað 
slappur - hann fékk högg frá sprotanum -“ 


Það heyrðist lágur dynkur og hávært „Ái!“ Það var helst að 
heyra að Ron hefði sparkað í sköflunginn á Lockhart. 


„Hvað gerum við nú?“ sagði Ron örvæntingarfullur. „Við 
komumst ekki í gegn... það tekur Óratíma ...“ 


Harry leit upp í loft. Stórar sprungur höfðu myndast. Hann 
hafði aldrei reynt að brjóta í sundur neitt svona stórt með 
hjálp galdra - og hvað ef göngin hryndu yfir þá? 


Það heyrðist annar dynkur og annað „Ái“ handan við grjótið. 
Þeir voru að sóa dýrmætum tíma til einskis. Ginny hafði verið 


inni í leyniklefanum í margar klukkustundir ... Harry vissi að 


það var aðeins um eitt að ræða. 


„Bíddu þarna!“ kallaði hann til Rons. „Bíddu með Lockhart. Ég 
held áfram ... Ef ég verð ekki kominn aftur eftir klukkutíma 
„.. Það varð mjög spennuþrungin þögn. 


„Ég ætla að reyna að færa þessa steina,“ sagði Ron og reyndi 
að láta orð sín hljóma eðlilega. „Svo þú komist - komist aftur í 
gegn. Heyrðu, Harry ...“ 


„Sé þig eftir smástund,“ sagði Harry og reyndi að láta sem 


hann væri hvergi smeykur. 


Og svo hélt hann einn af stað framhjá gríðarstórum 


slönguhamnum. 


Stuttu síðar var hann hættur að heyra í Ron strita við 
grjóthnull ungana. Göngin hlykkjuðust í endalausum 
beygjum. Hver taug í líkama Harrys var spennt til hins 
ýtrasta. Hann óskaði þess að göngin tækju brátt enda en á 
hinn bóginn kveið hann því sem biði hans þar. Þegar hann 
læddist fyrir enn eina beygjuna kom hann loks auga á sterk 


byggðan vegg fram undan sem í voru grafnir tveir 
samanfléttaðir snákar með skínandi smaragða í augna stað. 


Harry nálgaðist þá og var þurr í hálsinum. Hann þurfti ekki að 
hafa mikið fyrir því að ímynda sér að þessir snákar væru 


raunverulegir; augun voru sérkennilega lifandi. 


Hann gat getið sér þess til hvað hann þyrfti að gera næst. 
Hann ræskti sig og smaragðsaugun glömpuðu. 


„Opnastu,“ sagði Harry með lágværu hvæsi. 
Slöngurnar aðskildust þegar veggurinn opnaðist; helmingarnir 


tveir runnu hljóðlega til hliðar og Harry gekk inn í gapið 
skjálfandi á beinunum. 


Sautjándi kafli 
Arftaki Slytherins 


Hann stóð við endann á mjög löngum, rökkvuðum klefa. Háar 
steinsúlur, sem í voru grafnir fleiri samanfléttaðir snákar, 
teygðu sig upp og studdu við loft sem ekki var sjáanlegt í 
myrkrinu. Súlurnar vörpuðu löngum, svörtum skuggum á 
sérkennilegt, grænleitt húmið sem fyllti þennan stað. 


Hjartað barðist ótt í brjósti Harrys þar sem hann stóð og 
hlustaði á ískalda þögnina. Gæti basilíuslangan legið í leyni 
úti í skuggsælu horni eða ef til vill á bak við eina súluna? Og 


hvar var Ginny? 


Hann dró sprotann fram og færði sig varlega meðfram 
snákasúlunum. Hvert fótatak endurómaði frá myrkvuðum 
veggjunum. Hann pírði augun, tilbúinn að klemma þau aftur 
ef hann yrði var við minnstu hreyfingu. Tómar augntóftir 
snákanna virtust fylgja honum við hvert fótmál. Oftar en einu 


sinni hrökk hann í kút af því að honum fannst einhver þeirra 


hreyfa sig. 


Þegar hann nálgaðist innstu súlurnar kom stytta í ljós við 
endavegginn. Hún var jafnhá klefanum sjálfum. 


Harry varð að halla höfðinu aftur til að koma auga á 
gríðarstórt steinandlitið: Það var eldgamalt og apalegt, með 
langt, þunnt skegg sem náði næstum niður að 
skikkjufaldinum. Undan honum stungust tveir risastórir, gráir 
fætur sem stóðu á sléttu klefagólfinu. Á milli fótanna lá lítil, 
svartklædd vera með mikið eldrautt hár á grúfu. „Ginny!“ 
muldraði Harry. Hann þaut til hennar og féll niður á hnén. 


„Ginny - ekki vera dáin - gerðu það, ekki vera dáin -“ Hann 
fleygði sprotanum frá sér, greip um axlirnar á Ginny og sneri 
henni við. Andlit hennar var marmarahvítt og ískalt en augu 
hennar voru lokuð sem þýddi að hún var ekki steingerð. En 
þá hlaut hún að vera... 


„Ginny, vaknaðu nú, gerðu það,“ tautaði Harry 
örvæntingarfullur og hristi hana. Höfuðið á Ginny valt 
máttlaust til hliðanna. 


„Hún vaknar ekki,“ sagði mjúk rödd. Harry brá og sneri sér 


við á hnjánum. 

Hávaxinn, svarthærður strákur hallaði sér upp að nálægri 
steinsúlu og fylgdist með. Útlínur hans voru einkennilega 
óskýrar eins og Harry væri að horfa á hann í gegnum móðu. 
En Harry þekkti hann þrátt fyrir það ... 

„lrevor - Trevor Delgome?“ 


Trevor kinkaði kolli og hafði ekki augun af andliti Harrys. 


„Hvað áttu við með að hún vakni ekki?“ sagði Harry 
örvæntingarfullur. „Er hún ... hún er ekki ...?“ 


„Hún er enn á lífi,“ sagði Trevor. „Rétt tórir.“ 

Harry starði á hann. Trevor Delgome hafði gengið í 
Hogwartskóla fyrir fimmtíu árum en þó stóð hann hér, 
umvafinn furðulegri, móðukenndri birtu, ekki deginum eldri 


en sextán ára. 


„Ertu draugur?“ spurði Harry óöruggur. 


„Ég er minning,“ sagði Trevor hljóðlega. „Geymd í dagbók í 


fimmtíu ár.“ 


Hann benti í átt að gríðarstórum tám styttunnar. Þar lá hún 
opin, litla, svarta dagbókin sem Harry hafði fundið inni á 
klósettinu hennar Völu væluskjóðu. Eitt andartak velti Harry 
því fyrir sér hvernig hún hefði endað þarna - en það voru 
brýnni mál sem þurfti að leysa. 


„Þú verður að hjálpa mér, Trevor,“ sagði Harry og reisti 
höfuðið á Ginny. „Við verðum að koma henni héðan. Það er 
basilíuslanga ... ég veit ekki hvar hún er, en hún gæti birst 
hvenær sem er... Værirðu ekki til í að hjálpa mér...“ 


Trevor hreyfði sig ekki. Harry tókst með erfiðismunum að lyfta 
Ginny hálfvegis. Hann beygði sig niður til að ná í sprotann 
sinn. 

En hann var horfinn. 


„Sástu ...?“ 


Hann leit upp. Trevor horfði enn á hann - og sneri sprotanum 


hans Harrys á milli langra fingranna. 


„lakk,“ sagði Harry og rétti út höndina eftir honum. 


Það örlaði á brosviprum við munnvik Trevors. Hann hélt áfram 
að stara á Harry og snúa sprotanum letilega á milli fingranna. 


„Hlustaðu á mig,“ sagði Harry stressaður, hnén voru að gefa 
sig undan máttlausum líkama Ginnyar. „Við verðum að fara! 
Ef slangan kemur ...“ 


„Hún kemur ekki nema á hana sé kallað,“ sagði Trevor rólega. 


Harry lét Ginny síga niður á gólf. Það var honum um megn að 
halda á henni lengur. 


„Hvað áttu við?“ sagði hann. „Heyrðu, láttu mig fá sprotann 
minn, ég gæti þurft að nota hann ...“ 


Bros Trevors varð enn breiðara. 


„Þú munt ekki þurfa á honum að halda,“ sagði hann. Harry 
starði á hann. 


„Hvað áttu við með því?“ 


„Ég hef beðið lengi eftir þessu, Harry Potter,“ sagði Trevor. 
„Eftir tækifæri til að sjá þig. Tala við þig.“ 


„Sjáðu til,“ sagði Harry sem var að missa þolinmæðina, „ég 
held að þú skiljir þetta ekki alveg. Við erum inni í 


leyniklefanum. Við getum talað saman seinna...“ 


„ið tölum saman núna,“ sagði Trevor með breiðu brosi og 
stakk sprotanum hans Harrys í vasann. 


Harry starði á hann. Það var eitthvað skrítið á seyði hérna... 
„Hvað kom fyrir Ginny?“ spurði hann hægt. 


„Það er áhugaverð spurning,“ sagði Trevor vingjarnlega. „Og 
löng saga að segja frá því. Ég hugsa að hin raunverulega 
ástæða fyrir því að Ginny Weasley er í þessu ástandi sé sú að 
hún opnaði hjarta sitt og kjaftaði öllum leyndarmálum sínum í 
ósýnilegan mann sem hún þekkti ekki.“ 


„Hvað ertu að tala um?“ spurði Harry. 


„Dagbókina,“ sagði Trevor. „Dagbókina mína. Ginny litla hefur 


verið að skrifa í hana mánuðum saman. Hún hefur trúað mér 


fyrir öllum sínum vorkunnarverðu áhyggjum og sorgum. Hún 
skrifaði um bræður sína sem stríða henni, um það þegar hún 
kom í skólann með notaðar bækur og skikkjur, og“ - augu 
Trevors glömpuðu - „hvað hún óttaðist að hinum fræga, góða 
Harry Potter myndi aldrei líka við hana ...“ 


Augu Trevors hvíldu stöðugt á andliti Harrys. Það vottaði 
nærri því fyrir hungri í augnaráðinu. 


„Það var afskaplega leiðinlegt að þurfa að hlusta á kjánaleg 
vandamál ellefu ára gamallar stúlku,“ hélt hann áfram. „En 
ég var þolinmóður. Ég svaraði henni. Ég var skilningsríkur og 
góður. Ginny var farin að elska mig. Enginn hefur nokkurn 
tíma sýnt mér jafn mikinn skilning og þú, Trevor ... ég er svo 
fegin að hafa þessa dagbók sem ég get trúað fyrir leyndar 
málum mínum ... Þetta er eins og að eiga vin sem maður 
getur farið með út um allt...“ 


Trevor hló háum, köldum hlátri sem fór honum illa. Hárin risu í 


hnakkanum á Harry. 


„ÞÓ að ég segi sjálfur frá, Harry, þá hefur mér alltaf tekist að 
heilla þær manneskjur sem ég hef þarfnast. Þannig úthellti 


Ginny sál sinni yfir mig og sál hennar reyndist einmitt vera 


það sem ég þarfnaðist ... Ég nærðist á dýpstu leyndarmálum 
hennar og verstu áhyggjum og styrktist og efldist með 
hverjum deginum. Ég varð kraftmikill, mun kraftmeiri en 
Ginny litla Weasley. Ég varð nægilega sterkur til að innvígja 
hana í leyndarmálin mín ... til að úthella dálitlu af minni sál 


yfir hana...“ 


„Hvað áttu við?“ sagði Harry. Hann var orðinn skraufþurr í 


munninum. 


„Ertu ekki búinn að átta þig á því ennþá, Harry Potter?“ sagði 
Trevor mjúklega. „Ginny Weasley opnaði leyniklefann. Hún 
kyrkti hanana í skólanum og málaði ógnandi skilaboð á 
veggina. Hún sigaði Slytherinslöngunni á fjóra blóðníðinga og 
kött skvibsins.“ „Nei,“ hvíslaði Harry. 


„Jú,“ sagði Trevor rólega. „Í fyrstu vissi hún auðvitað ekki 
hvað hún var að gera. Það var mjög fyndið. Ég vildi að þú 
gætir séð dagbókarf ærslurnar eftir það ... þær voru mun 
áhugaverðari ... Kæri Trevor,“ þuldi hann og horfði á skelfingu 
lostið andlit Harrys, „ég held ég sé að missa minnið. Það eru 
hanafjaðrir á skikkjunni minni og ég veit ekki hvernig þær 
komust þangað. Kæri Trevor, ég man ekki hvað gerðist um 
kvöldið á hrekkjavökunni en það var ráðist á kött og skikkjan 


mín er ötuð í málningu. Kæri Trevor, Percy er alltaf að segja 
mér hvað ég sé föl og ólík sjálfri mér. Ég held að hann gruni 
mig ... Í dag átti sér stað önnur árás og ég veit ekki hvar ég 
var. Trevor, hvað á ég að gera? Ég held að ég sé að missa 
vitið ... Ég held að það sé ég sem er að ráðast á alla, Trevor!“ 


Harry kreppti hnefana svo ákaft að neglurnar skárust djúpt 
inn í lófana. 


„Það leið langur tími áður en heimska, litla Ginny hætti að 
treysta dagbókinni sinni,“ sagði Trevor. „En loks fylltist hún 
grunsemdum og reyndi að losa sig við hana. Og þá komst þú 
til sögunnar, Harry. Þú fannst hana og ekkert gæti hafa glatt 
mig meira. Af öllu því fólki sem hefði getað fundið hana varst 
það þú, maðurinn sem mig langaði mest að hitta ...“ 


„Og af hverju langaði þig að hitta mig?“ spurði Harry. Reiðin 
kraumaði í honum og hann átti erfitt með að láta röddina 
hljóma eðlilega. 


„JÚ, sjáðu til, Ginny sagði mér allt um þig, Harry,“ sagði 
Trevor. 


„Þessa hrífandi sögu.“ Augu hans hvörfluðu að örinu á enni 
Harrys og blikið varð enn græðgislegra. „Ég vissi að ég varð 
að komast að fleiru um þig, tala við þig, hitta þig ef ég gæti. 
Til að öðlast traust þitt ákvað ég að sýna þér þegar ég 
handsamasði bjálfann hann Hagrid ...“ 


„Hagrid er vinur minn,“ sagði Harry og gat ekki lengur dulið 
skjálftann í röddinni. „Og þú komst honum í klípuna, er það 
ekki? Ég hélt að þú hefðir gert mistök, en ...“ 


Trevor hló háværum hlátri. 


„Það voru mín orð gegn Hagrids, Harry. Þú getur ímyndað þér 
hvernig þetta kom Armando Dippet gamla fyrir sjónir. Annars 
vegar var Trevor Delgome, fátækur en bráðgáfaður, 
munaðarlaus en afar hug rakkur umsjónarmaður, 
fyrirmyndarnemandi ... en hins vegar var það stóri, klaufalegi 
Hagrid sem lenti í vandræðum í annarri hverri viku - reyndi 
að ala varúlfa undir rúminu sínu og laumaðist út í skóg til að 
glíma við tröll ... en ég verð að viðurkenna að meira að segja 
ég varð undrandi á því hversu vel áætlunin gekk. Ég var viss 
um að einhver hlyti að gera sér grein fyrir að Hagrid gæti ekki 
með nokkru móti verið arftaki Slytherin. Það hafði tekið mig 


fimm ár að viða að mér upplýsingum um leyniklefann og 


uppgötva leynilega innganginn ... eins og Hagrid hefði 
gáfurnar í það, hvað þá kraftinn! 


Það var bara ummyndunarkennarinn, Dumbledore, sem virtist 
viss um að Hagrid væri saklaus. Hann fékk Dippet til að leyfa 
Hagrid að vera áfram í Hogwartskóla og þjálfa hann sem 
skógarvörð. Já, ég held að Dumbledore hafi grunað eitthvað 
. honum virtist aldrei líka jafn vel við mig og hinum 


kennurunum ...“ 


„Ég þori að veðja að Dumbledore hefur séð beint í gegnum 
þig,“ sagði Harry og gnísti tönnum. 


„Ja, hann fylgdist svo sannarlega náið með mér eftir að 
Hagrid var rekinn,“ sagði Trevor kæruleysislega. „Ég gerði 
mér grein fyrir að það væri ekki óhætt að opna leyniklefann 
aftur á meðan ég var ennþá í skólanum. En ég ætlaði ekki að 
láta öll þessi ár sem ég hafði leitað hans fara til spillis. Ég 
ákvað að skilja dagbókina mína eftir í skólanum og varðveita 
hinn sextán ára gamla Trevor á síðunum í þeirri von að 
einhver fyndi hana seinna meir og hjálpaði mér við að ljúka 
því göfuga starfi sem Salazar Slytherin hafði byrjað á.“ 


„En þú hefur ekki lokið því,“ sagði Harry sigri hrósandi. 
„Enginn dó í þetta skiptið, ekki einu sinni kötturinn. Eftir 
nokkrar klukkustundir verður Alrúnadrykkurinn tilbúinn og 


allir sem liggja steingerðir munu vakna upp ...“ 


„Var ég ekki búinn að segja þér að það skiptir mig engu máli 
lengur að drepa blóðníðinga?“ sagði Trevor rólega. „Í marga 
mánuði hefur eina markmiðið mitt verið - þú.“ Harry starði á 


hann. 


„ÞÚ getur rétt ímyndað þér hvað ég varð reiður þegar 
dagbókin mín var opnuð aftur... og það var Ginny sem 
skrifaði í hana en ekki þú. Hún sá að dagbókin var komin í 
þína vörslu og varð skelfingu lostin. Hvað nú, ef þú kæmist að 
því hverrar náttúru bókin væri og ég segði þér öll 
leyndarmálin hennar? Og það sem verra var, hvað ef ég segði 
þér hver hefði verið að kyrkja hanana? Litli óþekktarormurinn 
læddist því inn í svefnsalinn þinn og beið þar til allir voru 
farnir svo hún gæti stolið henni aftur. En ég vissi hvað þurfti 
að gera. Þú varst greinilega kominn á slóð arftaka Slytherins. 
Af því sem Ginny sagði mér um þig gat ég ráðið að þú myndir 
leggja þig allan fram við að afhjúpa þennan leyndardóm - 
sérstaklega ef einn af bestu vinum þínum yrði fyrir árás. Og 


Ginny sagði mér að allur skólinn væri að pískra um að þú 


værir slönguhvíslari ... 


Þess vegna lét ég Ginny skrifa sinn eigin dauðadóm á 
vegginn og neyddi hana til að koma hingað niður að bíða. 
Hún barðist um og grét og var orðin mjög þreytandi. En nú er 
ekki mikið líf eftir í henni ... Hún lagði of mikið af sál sinni í 
dagbókina; í mig. Nægilega mikið til að ég gæti loks yfirgefið 
blaðsíðurnar ... Ég hef verið að bíða eftir þér síðan við komum 
hingað. Ég vissi að þú kæmir. Það er margt sem ég vil spyrja 
þig um, Harry Potter.“ 


„Eins og hvað?“ hreytti Harry út úr sér og kreppti hnefana. 


„Ja,“ sagði Trevor og brosti vinsamlega, „hvernig stendur á 
því að horuðum strák, án nokkurra sérstakra galdrahæfileika, 
tókst að sigra mesta galdramann allra tíma? Hvernig komst 
þú undan með eitt ör á enninu en hinn mikli Voldemort missti 
allan mátt sinn?“ Það var undarlegur, gráðugur, rauður 


glampi í augum hans. 


„Af hverju hefur þú áhuga á því hvernig ég komst undan?“ 
spurði Harry hægt. „Voldemort var uppi eftir þinn dag ...“ 


„Voldemort,“ sagði Trevor mjúklega, „er fortíð mín, nútíð og 
framtíð, Harry Potter ...“ 


Hann tók sprota Harrys upp úr vasanum og skrifaði með 
honum tvö skínandi orð í loftið: 


TREVOR DELGOME 


Og með einni sveiflu sprotans fóru stafirnir að umraða sér 
sjálfir: 


ÉG ER VOLDEMORT 


„Skilurðu nú?“ hvíslaði hann. „Ég var þegar farinn að nota 
þetta nafn í Hogwartskóla en að sjálfsögðu bara í nánum 
vinahópi. Ég ætlaði mér ekki að bera viðurstyggilegt 
Mugganafn föður míns til æviloka! Ég, sem hef blóð sjálfs 
Salazars Slytherin í æðum úr ætt móður minnar. Af hverju 
ætti ég að bera andstyggilegt Mugganafn einhvers sem 
yfirgaf mig áður en ég fæddist af því hann komst að því að 
móðir mín var norn? Nei, Harry - ég skapaði mér nýtt nafn. 
Nafn sem ég vissi að ætti eftir að vekja ótta dag einn, þegar 


ég væri orðinn mesti galdramaður heims!“ 


Heilinn í Harry virtist hættur að starfa. Hann starði dofinn á 
munaðarlausa drenginn sem seinna varð samviskulaus 
morðingi og drap foreldra Harrys og svo marga aðra ... Hann 
þurfti að beita sig hörðu til að geta talað. 


„Þú ert það ekki,“ sagði hann rólegri röddu sem var full af 
hatri. 


„Ekki hvað?“ hreytti Trevor út úr sér. 


„Mesti galdramaður í heiminum,“ sagði Harry og andaði 
þungt. 


„Mér þykir leitt að valda þér vonbrigðum og allt það, en mesti 
galdramaðurinn í heiminum er Albus Dumbledore. Það eru 
allir sammála því. Meira að segja þegar þú varst sem 
máttugastur þorðirðu ekki að ráðast inn í Hogwartskóla. 
Dumbledore sá í gegnum þig þegar þú gekkst í skólann og 
hann hræðir þig enn, hvar sem þú felur þig þessa dagana ...“ 


Brosið hafði dofnað á vörum Trevors og í stað þess breiddist 
andstyggilegur svipur yfir andlit hans. 


„Dumbledore var flæmdur úr kastalanum út af einni saman 


minningunni um mig!“ hvæsti hann. 


„Hann er ekki jafn fjarri og þú heldur!“ svaraði Harry um hæl. 
Hann slengdi þessu fram einungis til að hræða Trevor. Þetta 
var miklu fremur óskhyggja en að hann tryði því að það væri 


satt... Trevor opnaði munninn en stirðnaði. 


Sérkennileg tónlist barst þeim til eyrna. Trevor snarsnerist á 
hæli og litaðist einbeittur um í mannlausum klefanum. 
Tónlistin varð háværari. Tónarnir voru óhugnanlegir, kitlandi 
og ójarðneskir; hárin risu á höfðinu á Harry og það var sem 
hjarta hans þendist út. Og þegar tónlistin hafði náð slíkri hæð 
að Harry fann hana titra inni í líkama sínum brutust út logar 
efst uppi á næstu súlu. Blóðrauður fugl á stærð við svan kom 
í ljós, syngjandi þennan undarlega söng til móts við hvelft 
loftið. Hann hafði glitrandi, gyllt páfuglsstél og skínandi 
gylltar klær sem héldu um tötralegan böggul. 


Á næsta andartaki flaug hann beinustu leið til Harrys. Hann 
lét böggulinn falla að fótum hans og lenti sjálfur með miklum 
þunga á öxl hans. Þegar hann lagði saman vængina leit Harry 
upp og sá að hann var með hvassan, gylltan gogg og svört 


perluaugu. 


Fuglinn hætti að syngja. Hann sat kyrr og hlýr við vanga 
Harrys og hafði ekki augun af Trevor. 


„Þetta er fönix ...“ sagði Trevor og starði á móti á fuglinn með 


lævísu augnaráði. 


„Fawkes?“ hvíslaði Harry og hann fann gylltar klær fuglsins 
kreista öxl sína varlega. 


„Og þetta -“ sagði Trevor og horfði nú á tötralega böggulinn 
sem Fawkes hafði sleppt við fætur Harrys, „þetta er gamli 
flokkunarhatturinn ...“ 


Og þetta var hann. Hann lá hreyfingarlaus, bættur, slitinn og 
skítugur við fætur Harrys. 


Trevor fór aftur að hlæja. Hann hló svo hátt og skerandi að 
hláturinn endurómaði um myrkan klefann eins og tíu af hans 


tagi væru að hlæja í einu ... 


„Er þetta það sem Dumbledore sendir hjálparmanni sínum! 
Söngfugl og gamlan hatt! Finnst þér þú öruggur og hugrakkur 


núna, Harry Potter?“ 


Harry svaraði ekki. Í augnablikinu sá hann ekki hvaða gagn 
var að flokkunarhattinum og Fawkes, en hann var ekki lengur 
einn. Hann beið rólegur eftir að Trevor hætti að hlæja og fann 
hvernig kjarkur hans óx. 


„Jæja, snúum okkur að efninu, Harry,“ sagði Trevor sem brosti 
enn út að eyrum. „Við höfum hist tvisvar sinnum - í fortíð 
þinni og framtíð minni. Og í bæði skiptin hefur mér mistekist 
að drepa þig. Hvernig lifðir þú af? Segðu mér allt. Því lengur 
sem þú talar,“ bætti hann mjúklega við, „því lengur heldurðu 
lífi.“ 


Hugsanirnar sveimuðu um huga Harrys þegar hann íhugaði 
möguleika sína. Trevor var með töfrasprotann. Hann sjálfur 
hafði Fawkes og flokkunarhattinn, en hvorugur þeirra kom sér 
sérstaklega vel í einvígi. Útlitið var ekki gott ... en því lengur 
sem hann stæði þarna því minni yrðu lífslíkur Ginnyar. Og á 
meðan urðu útlínur Trevors sífellt skýrari ... Ef þetta varð að 
enda með átökum á milli hans og Trevors, þá var betra að 
það gerðist fyrr en síðar. 


„Það veit enginn hvers vegna þú misstir máttinn þegar þú 
réðst á mig,“ sagði Harry skyndilega. „Ég skil það ekki sjálfur. 


En ég veit hvers vegna þér tókst ekki að drepa mig. Vegna 
þess að móðir mín lét lífið við að bjarga mér. Mín ómerkilega 
Muggaættaða móðir,“ bætti hann við, nötrandi af innibyrgðri 
reiði. „Hún kom í veg fyrir að þú dræpir mig. Og ég hef séð 
hvernig þú ert í raun og veru. Ég sá þig á síðasta ári. Þú ert 
búinn að vera. Þú ert varla á lífi. Þú náðir ekki lengra með 
allan þinn mátt! Þú ert í felum. Þú ert ljótur, þú ert 


andstyggilegur ...“ 


Andlit Trevors afmyndaðist. Svo þvingaði hann fram 
brosgrettu. 


„Jæja. Svo að móðir þín lét lífið við að bjarga þér. Já, það eru 
öflugir gagntöfrar. Ég sé það núna ... þegar öllu er á botninn 
hvolft er ekkert merkilegt við þig. Ég hef nefnilega velt því 
mikið fyrir mér. Það er reyndar margt líkt með okkur. Meira að 
segja þú hlýtur að hafa tekið eftir því. Báðir með blandað blóð 
í æðum, munaðarleysingjar, aldir upp hjá Muggum. Líklega 
einu slönguhvíslararnir sem hafa gengið í Hogwartskóla síðan 
Salazar Slytherin var og hét. Við líkjumst meira að segja hvor 
öðrum Í útliti ... en þegar allt kemur til alls var það ekki annað 
en hundaheppni sem bjargaði þér frá mér. Það var allt og 


sumt sem ég vildi vita.“ 


Harry beið þess kvíðinn að Trevor lyfti sprotanum. En skakkt 
bros Trevors breikkaði enn. 


„Nú ætla ég að kenna þér örlitla lexíu. Við skulum efna til 
viðureignar á milli hins máttuga Voldemorts, arftaka Salazars 
Slytherin, og hins fræga Harrys Potter með þau bestu vopn 
sem Dumbledore gat látið honum í té...“ 


Hann leit glottandi á Fawkes og flokkunarhattinn og gekk fjær. 
Harry fann hvernig óttinn læsti sig um líkama hans og fylgdist 
með Trevor taka sér stöðu fyrir framan styttuna af Slytherin 
og líta upp á hálfmyrkvað andlit hans. Trevor opnaði munninn 
og hvæsti - en Harry skildi hvað hann sagði. 


„lalaðu til mín, Slytherin, þú máttugasti af fjórmenningum 
Hogwartskóla.“ 


Harry snarsneri sér við og leit upp á styttuna. Fawkes riðaði á 
öxl hans. 


Stórt steinandlit Slytherins hreyfðist. Harry horfði skelfingu 
lostinn á munninn opnast meira og meira þar til hann var 
orðinn að gríðarstórri, svartri holu. 


Og það var hreyfing inni í munni styttunnar. Eitthvað 
hlykkjaðist upp úr djúpinu. Harry hörfaði undan þar til hann 
stóð með bakið upp við vegg. Þegar hann lokaði augunum 
fann hann að Fawkes breiddi úr vængjunum og hóf sig til 
flugs. Harry langaði að æpa: „Skildu mig ekki eftir!“ en hvaða 


möguleika átti fönix á móti konungi slangnanna? 


Eitthvert ferlíki féll á steingólfið. Harry fann hvernig gólfið 
titraði - hann vissi hvað var að gerast, hann skynjaði það, 
hann sá greinilega fyrir sér hvernig risaslangan teygði hægt 
og rólega úr sér. Þá heyrði hann hvæsandi rödd Trevors: 


„Dreptu hann.“ 


Basilíuslangan mjakaði sér í áttina að Harry; hann heyrði 
þungan líkamann renna sér yfir rykugt gólfið. Harry hljóp til 
hliðar með augun klemmd aftur og hendurnar útréttar fyrir 
framan sig til að þreifa sig áfram. - Trevor hló - 


Harry hrasaði. Hann datt harkalega á steingólfið og fann 
blóðbragð - snákurinn var ekki nema nokkra metra frá 
honum, Harry heyrði hann nálgast ... 


Ærandi, spúandi hvæs hljómaði einhvers staðar fyrir ofan 
höfuð hans og skyndilega fékk Harry á sig svo þungt högg að 
hann kastaðist harkalega út í vegginn. Á meðan hann beið 
þess að finna höggtennurnar sökkva í líkama sinn heyrði 
hann að eitthvað slóst tryllingslega utan í súlurnar ... 


Hann gat ekki stillt sig - hann opnaði rifu á annað augað til að 
sjá hvað væri á seyði. 


Risastór slangan, eiturgræn og digur eins og eikarbolur, hóf 
sig hátt til lofts og sveiflaði stórum, flötum hausnum 
slyttislega á milli steins úlnanna. Harry skalf og var viðbúinn 
því að loka augunum ef slangan sneri sér aftur að honum en 
nú sá hann hvað hafði truflað hana. Fönixinn flögraði í 
kringum haus slöngunnar og hún glefsaði hamslaus á eftir 
honum með höggtönnunum sem voru langar og mjóar eins 


og sverð... 


Fawkes steypti sér niður og langur, gylltur goggurinn hvarf úr 
augsýn. Skyndilega sullaðist dökkt blóð yfir gólfið. Harry vék 
sér naumlega undan hala slöngunnar og áður en hann gæti 
lokað augunum sneri hún sér að honum. Harry leit beint 


framan í hana og sá að fönixinn hafði stungið úr henni qul, 


útstæð augun; blóð lagaði úr sárinu og slangan spýtti og 
hvæsti af sársauka. 


„Nei!“ heyrði hann Trevor öskra. „Láttu fuglinn eiga sig! Láttu 
fuglinn eiga sig! Strákurinn er fyrir aftan þig! Þú getur þefað 
hann uppi! Dreptu hann!“ 


Blinduð slangan sveiflaðist ringluð til og frá, enn banvæn. 
Fönixinn hringsólaði yfir hausnum á henni og söng 
óhugnanlega um leið og hann stakk hana aftur og aftur í 
alblóðugt snjáldrið. 


„Hjálp, hjálp,“ muldraði Harry tryllingslega, „einhver - hver 
sem er...“ 


Halinn á slöngunni slóst aftur yfir gólfið. Harry beygði sig. 
Eitthvað mjúkt hentist framan í hann. 


Basilíuslangan hafði sópað flokkunarhattinum í fangið á Harry. 
Hann greip hann. Hatturinn var eini möguleiki hans - hann 
keyrði hattinn niður yfir höfuðið og fleygði sér flötum á gólfið 
um leið og hali slöngunnar sveiflaðist yfir hann. 


Hjálpaðu mér - hjálpaðu mér - hugsaði Harry með hattinn 
klemmdan yfir augun. Ó, hjálpaðu mér nú ... 


Enginn svaraði honum. Þess í stað dróst hatturinn saman eins 
og ósýnileg hönd hefði gripið fast um hann. 


Eitthvað mjög hart og þungt hæfði Harry í höfuðið svo að 
minnstu munaði að hann missti meðvitund. Stjörnur dönsuðu 
fyrir augunum á honum þegar hann reif hattinn af sér. Ofan í 
honum var eitthvað langt og hart. 


Hann stakk hendinni ofan í hattinn og dró upp skínandi 
silfursverð með handfangi sem var alsett glitrandi rúbínum á 


stærð við hænuegg. 


„Dreptu strákinn! Láttu fuglinn eiga sig! Strákurinn er fyrir 
aftan þig! Þefaðu hann uppi!“ 


Harry stökk á fætur með sverðið á lofti. Hausinn á slöngunni 
seig niður og langur búkurinn hlykkjaðist og hringaðist um 
steinsúlurnar þegar hún sneri sér að honum. Hann sá stórar, 
tómar augntóftirnar, og hvernig munnurinn opnaðist upp á 
gátt, reiðubúinn að gleypa hann í heilu lagi. Hann kom auga á 
langar, eitraðar höggtennurnar ... 


Slangan kastaði sér áfram í blindni - Harry vék sér undan svo 
að hausinn á henni rakst utan í vegg. Hún gerði aðra atlögu 
og löng, klofin tungan straukst utan í Harry. Hann hóf sverðið 
á loft með báðum höndum ... 


Basilíuslangan miðaði enn einu sinni og í þetta sinn skeikaði 
henni ekki - Harry lét sverðið vaða af fullum þunga upp í 


góminn á slöngunni ... 


En um leið og heitt blóðið streymdi yfir hendur Harrys fann 
hann fyrir skerandi sársauka rétt fyrir ofan olnbogann. Löng, 
eitruð högg tönn stakkst dýpra og dýpra í handlegginn á 
honum og brotnaði þegar slangan steyptist í dauðakippunum 
niður á gólf. 


Harry seig niður vegginn. Hann greip um höggtönnina, sem 
dreifði eitri um æðar hans, og kippti henni úr handleggnum. 
En hann vissi að það var um seinan. Nístandi sársauki 
breiddist út um líkamann. Þegar hann hafði kastað frá sér 
höggtönninni og horfði á blóðið gegnvæta skikkjuna varð 
sjónin óskýrari. Klefinn var að leysast upp í óljósa litamóðu. 


Eitthvað blóðrautt sveif hjá og Harry heyrði skröltið í klóm við 
hlið sér. 


„Fawkes,“ sagði Harry óskýrt. „Þú varst frábær, Fawkes ...“ 
Hann fann að fuglinn lagði fagurt höfuðið ofan á sárið eftir 
höggtönnina. 


Hann heyrði fótatak bergmála um klefann og sá svartan 
skugga gnæfa yfir sig. 


„Þú ert dauður, Harry Potter,“ sagði rödd Trevors fyrir ofan 
hann. 


„Dauður. Meira að segja fuglinn hans Dumbledores veit það. 
Sérðu hvað hann er að gera, Potter? Hann er að gráta.“ 


Harry deplaði augunum. Hann sá höfuð Fawkes mjög 
ógreinilega. Þung, perlulaga tár runnu niður gljáandi 
fjaðrirnar. 


„Ég ætla að fá mér sæti hérna og fylgjast með þér deyja, 
Harry Potter. Vertu ekkert að flýta þér. Ég hef nægan tíma.“ 


Harry fann fyrir syfju. Allt virtist hringsnúast fyrir augum 
hans. 


„Nú er komið að endalokum hins fræga Harrys Potter,“ heyrði 
hann fjarlæga rödd Trevors segja. „Deyjandi í leyniklefanum, 
yfirgefinn af vinum sínum, sigraður af hinum mikla Voldemort 
eftir að hann gerði þau mistök að rísa gegn honum. Fyrr en 
varir verður þú kominn aftur til blóðníðingsins hennar móður 
þinnar, Harry ... Hún megnaði ekki að gefa þér meira en tólf 
ár... en hinn mikli Voldemort sigraði þig að lokum, eins og þú 
vissir að hann hlaut að gera...“ 


Ef þetta er dauðinn, hugsaði Harry, þá er hann ekki svo 
slæmur. Sársaukinn virtist meira að segja vera að hverfa ... 


En var þetta dauðinn? Í stað þess að leyniklefinn hyrfi sjónum 
hans varð hann sífellt greinilegri. Harry hristi höfuðið dálítið 
og þarna lá Fawkes og hvíldi höfuðið á handlegg Harrys. Rákir 
eftir tár hans skinu umhverfis sárið - en sárið var horfið ... 


„Færðu þig, fugl,“ sagði rödd Trevors allt í einu. „Farðu frá 
honum - ég sagði farðu ...“ 


Harry leit upp. Trevor beindi sprota Harrys að fuglinum; það 
heyrðist líkt og byssuskot og Fawkes hóf sig til flugs með 
miklu, gylltu og dimmrauðu fjaðrafoki. 


„lár fönixins ...“ sagði Trevor rólega og starði á handlegginn á 
Harry. 


„Auðvitað ... lækningamátturinn ... ég var búinn að gleyma 


4 


Hann leit í augun á Harry. „En það skiptir engu. Raunar kýs ég 
þetta fremur. Bara þú og ég, Harry Potter... þú og ég...“ 


Hann hóf sprotann á loft ... 


Yfir höfðum þeirra heyrðist vængjaþytur þegar Fawkes kom 
flögrandi aftur og eitthvað féll ofan í kjöltu Harrys - dagbókin. 


Eitt sekúndubrot störðu Harry og Trevor á hana; Trevor enn 
með sprotann á lofti. Harry þreif höggtönnina upp af gólfinu, 
umhugsunar laust og eins og hann hefði ætlað sér það frá 
upphafi, og stakk henni beint í miðja bókina. 


Það heyrðist langt, hræðilegt, skerandi öskur. Út úr 
dagbókinni sprautaðist blek í stríðum straumum, flæddi yfir 
hendurnar á Harry og niður á gólf. Trevor vatt sér og engdist 
sundur og saman, öskrandi og æpandi og svo... 


Hann var horfinn. Sprotinn hans Harrys datt á gólfið með 
skelli. Svo varð þögn, fyrir utan hljóðið sem barst þegar blekið 
hélt áfram að seytla úr dagbókinni. Höggtönn slöngunnar 
hafði brennt glóandi gat í gegnum hana. 


Harry reis á fætur, skjálfandi á beinunum. Það hringsnerist 
allt í höfðinu á honum eins og hann væri nýkominn úr langri 
ferð með hjálp flugduftsins. Hann beygði sig seinlega eftir 
sprotanum sínum og flokkunarhattinum og dró glitrandi 
sverðið úr gini slöngunnar með erfiðismunum. 


Lág stuna hljómaði úr enda herbergisins. Ginny bærði á sér. 
Þegar Harry kom á hlaupum til hennar settist hún upp. Hún 
leit ringluð af dauðri basilíuslöngunni á Harry í blóðstokkinni 
skikkjunni og niður á dagbókina sem hann hélt á í hendinni. 
Hún tók andköf og tárin byrjuðu að streyma niður andlitið á 
henni. 


„Harry - ó, Harry - ég reyndi að segja ykkur þetta við m- 
morgun verðarborðið en ég gat ekki sagt þetta fyrir framan 
Percy - það var ég, Harry - en ég - ég sver að ég gerði þetta 
ekki viljandi - T-Trevor neyddi mig til þess, hann náði valdi á 
mér - og - hvernig tókst þér að drepa þetta skrímsli? Hv-hvar 
er Trevor? Það síðasta sem ég man er að hann kom út úr 


dagbókinni ...“ 


„Þetta er allt í lagi,“ sagði Harry, lyfti dagbókinni og sýndi 
henni gatið eftir höggtönnina. „Trevor er búinn að vera. Sjáðu! 
Hann og basilíuslangan. Komdu, Ginny, drífum okkur héðan 


4 


„Ég verð rekin!“ grét Ginny um leið og Harry hjálpaði henni 
hálfklaufalega á fætur. „Ég hafði hlakkað svo lengi til að byrja 
í Hogwartskóla og n-nú verð ég að fara og - hvað ætli 
mamma og pabbi segi?“ 


Fawkes flögraði um þar sem hann beið eftir þeim við 
innganginn á leyniklefanum. Harry hvatti Ginny áfram; þau 
stigu yfir líflausa slönguna og gengu í gegnum drungalegan 
klefann og inn í göngin fyrir utan. Harry heyrði steindyrnar 
lokast að baki þeim með lágværu hvæsi. 


Þau höfðu gengið nokkra stund eftir dimmum göngunum 
þegar fjarlægir skruðningar bárust þeim til eyrna. 


„Ron!“ kallaði Harry og greikkaði sporið. „Það er allt í lagi með 
Ginny! Ég fann hana!“ 


Hann heyrði niðurbæld fagnaðaróp í Ron og þegar þau komu 
fyrir hornið sáu þau ákaft andlit hans í gegnum nokkuð stórt 
gat sem honum hafði tekist að grafa í gegnum grjóthrúguna. 
„Ginny!“ Ron stakk hendinni í gegnum gatið og dró hana fyrst 
í gegn. „Þú ert lifandi! Ég trúi því ekki! Hvað gerðist? Hvernig 
- hvert - hvaðan kom þessi fugl?“ 

Fawkes hafði flögrað í gegnum gatið á eftir Ginny. 


„Dumbledore á hann,“ sagði Harry og tróð sér í gegn. 


„Og hvernig náðirðu í þetta sverð?“ sagði Ron og starði 
opinmynntur á glitrandi vopnið í hendi Harrys. 


„Ég útskýri það þegar við erum komin héðan út,“ sagði Harry 


og gaut augunum á Ginny sem grét sárar en nokkru sinni fyrr. 


A 


„Seinna,“ sagði Harry stuttur í spuna. Honum leist ekki vel á 
blikuna að segja Ron strax hver hefði opnað leyniklefann, ekki 
fyrir framan Ginny að minnsta kosti. „Hvar er Lockhart?“ 


„Þarna,“ sagði Ron, ennþá undrandi á svip, og hnykkti höfðinu 
í átt að rörinu. „Hann er í slæmu ástandi. Komdu og sjáðu.“ 


Þau gengu að rörinu með Fawkes fljúgandi í fararbroddi, gullið 
fjaðraskrautið varpaði frá sér mjúkri, gullinni birtu í myrkrinu. 
Þar sat Gilderoy Lockhart og raulaði fyrir munni sér í friði og 
spekt. 


„Hann er búinn að missa minnið,“ sagði Ron. 
„Gleymskuálögin virkuðu öfugt með sprotanum mínum. 
Bölvunin hæfði hann í staðinn fyrir okkur. Hann hefur ekki 
hugmynd um hver hann er, hvar hann er eða hver við erum. 
Ég sagði honum að fara og bíða hér. Hann gæti farið sér að 
voða.“ 


Lockhart leit ljúfmannlega upp til þeirra. 


„Halló,“ sagði hann. „Þetta er skrítinn staður. Búið þið hérna?“ 


„Nei,“ sagði Ron og leit með uppgjöf á Harry. 


Harry beygði sig niður og leit upp eftir löngu og myrkvuðu 


rörinu. 


„Hefurðu hugmynd um hvernig við eigum að komast aftur 
upp Í gegnum þetta?“ sagði hann við Ron. 


Ron hristi hausinn en nú flögraði fönixinn framhjá Harry og 
stillti sér upp við opið á rörinu. Hann veifaði löngu, gylltu 
fjaðrastélinu og svört augun leiftruðu í myrkrinu. Harry horfði 


óviss á hann. 


„Hann virðist vera að biðja þig um að grípa um stélið ...“ 
sagði Ron ráðþrota. „En þú ert alltof þungur til að hann geti 
borið þig alla leið upp ...“ 


„Fawkes er enginn venjulegur fugl,“ sagði Harry. Hann sneri 
sér í flýti að hinum. „Við verðum að halda okkur hvert í annað. 


Ginny, taktu í höndina á Ron. Lockhart prófessor ...“ 


„Hann á við þig,“ sagði Ron hvassri röddu við Lockhart. 


„Þú tekur í höndina á Ginny ...“ 


Harry stakk sverðinu og flokkunarhattinum undir beltið, Ron 
greip um skikkjuna hans og Harry teygði sig fram og tók utan 
um sérkennilega heitt fjaðrastélið á Fawkes. 


Furðulegur léttleiki virtist breiðast út um líkama hans og á 
næsta andartaki varð mikill fjaðraþytur og þau þutu af stað 
upp Í gegnum rörið. Harry heyrði Lockhart sveiflast fyrir 
neðan hann og hrópaði: 


„Ótrúlegt! Ótrúlegt! Þetta er göldrum líkast!“ Svalur gustur 
lék um hár Harrys en áður en hann vissi af var þessi 
ánægjulega ferð á enda - og þau steyptust öll niður á blautt 
gólfið á klósetti Völu væluskjóðu. Lockhart lagfærði hattinn á 
höfði sér og um leið rann vaskurinn, sem huldi rörið, aftur á 
sinn stað. 


Vala glápti á þau. 


„Þú ert á lífi,“ sagði hún tómlega við Harry. 


„Það er óþarfi að vera svona vonsvikin,“ sagði hann illilega og 


þerraði blóð og slím af gleraugunum sínum. 


„O ... ég var bara að hugsa... ef þú hefðir dáið, þá hefðum 
við getað deilt þessu klósetti,“ sagði Vala og silfurroði litaði 
kinnarnar. 


„Oj!“ sagði Ron þegar þau voru komin út af klósettinu og fram 
á dimman, mannlausan ganginn fyrir utan. „Harry! Ég held að 
Vala væluskjóða sé orðin skotin í þér! Þú hefur eignast 
keppinaut, Ginny!“ En tárin streymdu ennþá hljóðlát niður 
kinnarnar á Ginny. 


„Hvert förum við nú?“ spurði Ron og leit kvíðinn á Ginny. 


Harry benti. 
Fawkes flaug sem gullinn logi á undan þeim út ganginn. Þau 
hröðuðu sér á eftir honum og stóðu stuttu síðar fyrir utan 


skrifstofu McGonagall prófessors. 


Harry barði að dyrum og opnaði dyrnar upp á gátt. 


Átjándi kafli 
Umbun Dobbys 


Eitt andartak var dauðaþögn þegar Harry, Ron, Ginny og 
Lockhart stóðu í dyragættinni, þakin slími og drullu og (hvað 


Harry snerti) blóði. 
„Ginny!“ 


Þetta hrópaði frú Weasley sem hafði setið grátandi við 
arineldinn. Hún stökk á fætur með herra Weasley á hælunum 


og bæði fleygðu sér á dóttur sína. 


En Harry leit framhjá þeim. Dumbledore prófessor stóð við 
arinhilluna, ljómandi af gleði, með McGonagall prófessor sér 
við hlið sem tók djúp andköf með hönd á hjartastað. Fawkes 
flögraði framhjá eyra Harrys og lenti á öxl Dumbledores. Í 
næstu andrá voru Harry og Ron í þéttu faðmlagi frú Weasley. 


„Þið björguðuð henni! Þið björguðuð henni! Hvernig fóruð þið 
að því?“ 


„Ég held við höfum öll áhuga á að heyra það,“ sagði 
McGonagall prófessor veikum rómi. 


Frú Weasley sleppti takinu á Harry, sem hikaði eitt andartak, 
en gekk svo að borðinu og lagði þar frá sér flokkunarhattinn, 
rúbínskreytta sverðið og leifarnar af dagbók Trevors. 


Svo hóf hann að segja þeim allt. Hann talaði án afláts í tæpan 
stund arfjórðung: Hann sagði þeim frá dularfullu röddinni og 
því þegar Hermione komst að því að hann heyrði í 
basilíuslöngunni inni í pípulögnunum; frá því þegar þeir Ron 
fylgdu kóngulónum inn í forboðna skóginn og frá Aragog sem 
sagði þeim hvar síðasta fórnarlamb basilíuslöngunnar hefði 
dáið; hvernig hann hafði getið sér þess til að Vala væluskjóða 
væri það fórnarlamb og þess sömuleiðis að inngang inn að 
leyniklefanum væri ef til vill að finna inni á klósettinu hennar 


„Gott og vel,“ skaut McGonagall inn í þegar Harry þagnaði, 


„svo að þið komust að því hvar inngangurinn var - með því að 


brjóta um það bil hundrað skólareglur - en hvernig í 
ósköpunum komust þið öll þaðan á lífi, Harry?“ 


Harry, sem var orðinn hás af öllu þessu tali, sagði þeim frá 
Fawkes sem hafði komið á síðustu stundu og sverðinu Í 
flokkunarhattinum. En þá hikaði hann. Hann hafði fram að 
þessu komist hjá því að nefna dagbók Trevors - og Ginny. Hún 
stóð og hallaði höfðinu að öxl frú Weasley og grét hljóðlega. 
Hvað ef hún yrði nú rekin? Harry braut heilann ákaft. 
Dagbókin hans Trevors var ónýt... Hvernig gætu þau sannað 
að hann hefði fengið hana til að gera þetta allt? 


Hann leit eins og af eðlishvöt á Dumbledore. Gleraugun hans 
endur köstuðu skini arineldsins og hann brosti dauflega. 


„Það sem vekur mestan áhuga minn,“ sagði hann blíðlega, 
„er hvernig Voldemort tókst að beita Ginny töfrum, þegar 
heimildarmenn mínir segja mér að hann sé þessa stundina í 
felum í skógunum í Albaníu.“ 


Léttir - fullkominn, dásamlegur léttir - greip Harry. 


„Hv-hvað áttu við?“ sagði herra Weasley furðu lostinn. „Þú- 
veist-hver? Beita Ginny töfrum? En Ginny er ekki... Ginny var 
ekki ... er það nokkuð?“ 


„Það var dagbókin,“ sagði Harry óðamála, tók hana upp og 
sýndi Dumbledore. „Trevor skrifaði í hana þegar hann var 


sextán ára ...“ 


Dumbledore tók hana og einblíndi niður með nefi sér á 
brunna og rennblauta dagbókina. 


„Ótrúlega snjallt,“ sagði hann mjúklega. „En hann var nú líka 
gáfað asti nemandinn sem hefur nokkurn tíma gengið í 
Hogwartskóla.“ Hann sneri sér að Weasleyhjónunum sem 
voru afskaplega ringluð að sjá. 


„Það eru ekki margir sem vita að Voldemort hét einu sinni 
Trevor Delgome. Ég kenndi honum sjálfur hérna í 
Hoqwartskóla fyrir fimmt íu árum. Hann hvarf þegar hann 
hafði lokið námi ... ferðaðist vítt og breitt .... sökkti sér djúpt í 
myrku öflin og var í sambandi við þá verstu af okkar 
sauðahúsi. Hann gekkst undir svo margar hættulegar 
galdraumbreytingar að þegar hann skaut aftur upp kollinum 


sem hinn mikli Voldemort var hann næstum óþekkjanlegur. 


Það tengdi hann næstum enginn við gáfaða, myndarlega 
drenginn sem hafði eitt sinn verið nemendafélagsformaður 
skólans.“ „En, hvernig tengist Ginny okkar - honum?“ sagði 
frú Weasley. 


„Dag-dagbókin hans!“ stundi Ginny upp á milli ekkasoganna. 
„Ég hef verið að sk-skrifa í hana og hann hefur svarað mér í 
allan vetur...“ 


„Ginny!“ sagði herra Weasley furðu lostinn. „Hef ég ekki 
kennt þér neitt? Hvað hef ég alltaf sagt? Treystu aldrei neinu 
sem hefur eigin vilja ef þú getur ekki séð hvaða heili er á bak 
við það! Af hverju sýndirðu mér eða mömmu þinni ekki 
dagbókina? Svona grunsamlegur hlutur var greinilega 


gegnsýrður af myrku öflunum ...“ 


„Ég vi-vissi það ekki,“ snökti Ginny. „Ég fann hana inni í einni 
af bókunum sem mamma keypti handa mér. Ég hélt að 
einhver hehefði skilið hana þar eftir og gleymt henni ...“ 


„Ginny ætti að fara upp í sjúkraálmu á stundinni,“ greip 
Dumbledore ákveðinn fram í. „Hún hefur mátt þola hræðilega 
eldraun. Það verður ekki um neina refsingu að ræða. 
Voldemort hefur tekist að blekkja bæði eldri og vitrari 


galdramenn en hana.“ Hann stikaði að dyrunum og opnaði 
bær. „Góð hvíld og kannski bolli af heitu súkkulaði. Það hefur 
alltaf hressandi áhrif á mig,“ bætti hann vingjarnlega við og 
drap tittlinga framan í Ginny. „Fröken Pomfrey er enn á fótum. 
Hún var að gefa Alrúnadrykkinn - nú gætu fórnarlömb 
basilíuslöngunnar vaknað á hverri stundu.“ 


„Er þá allt í lagi með Hermione?“ sagði Ron glaður í bragði. 
„Það er enginn varanlegur skaði skeður,“ sagði Dumbledore. 


Frú Weasley leiddi Ginny út og herra Weasley fylgdi á eftir. 


Þau voru enn skelfingu lostin. 


„Veistu hvað, Minerva,“ sagði Dumbledore íhugull við 
McGonagall, „ég held bara að þetta sé tilefni til góðrar veislu. 
Mætti ég biðja þig um að fara niður í eldhús og láta vita?“ 


„Ágætt,“ sagði McGonagall prófessor fjörlega og gekk í áttina 
að dyrunum. „Þá legg ég það í þínar hendur að fást við Harry 


Potter og Ron Weasley!“ 


„Auðvitað,“ sagði Dumbledore. 


Hún flýtti sér af stað og Harry og Ron störðu óöruggir á 
Dumbledore. Hvað átti McGonagall við með að fást við þá? 
Það gat þó ekki þýtt að það ætti að refsa þeim? 


„Ég minnist þess að hafa sagt ykkur að þið yrðuð reknir ef þið 
brytuð fleiri skólareglur,“ sagði Dumbledore. 


Ron gapti af skelfingu. 


„Sem sýnir bara að það kemur jafnvel fyrir besta fólk að þurfa 
að éta ofan í sig það sem það hefur sagt,“ hélt Dumbledore 
brosandi áfram. 


„Þið hljótið báðir viðurkenningu fyrir framúrskarandi störf í 
þágu skólans og - látum okkur sjá - já, Gryffindor hlýtur tvö 
hundruð stig í nafni hvors ykkar.“ 


Ron varð ljósbleikur í framan eins og valentínusarblómin hans 
Lockharts og lokaði munninum. 


„En einn ykkar virðist afskaplega fáorður um hlutverk sitt í 
þessu hættulega ævintýri,“ bætti Dumbledore við. „Af hverju 
ertu svona hógvær, Gilderoy?“ 


Harry hrökk við. Hann hafði alveg gleymt Lockhart. Hann 
sneri sér við og sá að Lockhart stóð úti í horni skrifstofunnar 
með dauflegt bros á vör. Þegar Dumbledore ávarpaði hann 
leit hann um öxl til að gá að því við hvern hann væri að tala. 


„Dumbledore prófessor,“ sagði Ron óðamála, „það varð 
óhapp niðri í leyniklefanum. Lockhart prófessor ...“ 


„Er ég prófessor?“ sagði Lockhart undrandi. „Hamingjan 
sanna, ég hlýt að hafa verið vonlaus í því, var það ekki?“ 


„Hann reyndi að koma yfir okkur gleymskuálögum en sprotinn 
bilaði svo að álögin snerust gegn honum sjálfum,“ útskýrði 
Ron í lágum hljóðum. 


„Ja, hérna,“ sagði Dumbledore og hristi höfuðið svo að sítt, 
silfrað skeggið bifaðist örlítið. „Þar snerust vopnin í 
höndunum á þér, Gilderoy!“ 


„Vopn?“ sagði Lockhart sljólega. „Ég á engin vopn. En þessi 
drengur þarna á sverð.“ Hann benti á Harry. „Hann getur 
lánað þér það.“ 


„iltu ekki vera svo vænn að fara með Lockhart prófessor upp 
í sjúkraálmu,“ sagði Dumbledore við Ron. „Mig langar að eiga 
orð við Harry...“ 


Lockhart ráfaði út. Ron gaut augunum forvitnislega á 
Dumbledore og Harry áður en hann lokaði á eftir sér. 


Dumbledore gekk yfir að einum stólnum við arineldinn. 


„Fáðu þér sæti, Harry,“ sagði hann og Harry settist, 
einkennilega óstyrkur. 


„Mig langar að byrja á að þakka þér, Harry,“ sagði 
Dumbledore með glampa í augum. „Þú hlýtur að hafa sýnt 
mér mikið trygglyndi niðri í leyniklefanum. Ekkert annað gæti 
hafa kallað Fawkes til þín.“ 


Hann strauk fuglinum sem hafði komið sér fyrir á hnjánum á 
honum. Harry brosti vandræðalega þegar Dumbledore leit 


aftur á hann. 


„Þú hittir sem sagt Trevor Delgome,“ sagði Dumbledore 
hugsi. „Ég get ímyndað mér að hann hafi haft mikinn áhuga á 


4 


þér ... 


Skyndilega hrökk nokkuð út úr Harry sem hafði verið að angra 


hann. 


„Dumbledore prófessor ... Trevor sagði að það væri svo margt 
líkt með okkur. Sláandi svipur ...“ 


„Sagði hann það, já?“ sagði Dumbledore og horfði íhugqull á 
Harry undan þykkum, loðnum augabrúnunum. „Og hvað 
finnst þér, Harry?“ 


„Mér finnst ég alls ekki eins og hann!“ sagði Harry hærra en 
hann hafði ætlað sér. „Ég meina, ég - ég er í Gryffindor, ég 
.. En hann þagnaði. Efinn nagaði hann. 


„Prófessor,“ hóf hann aftur máls eftir stutta stund. 
„Flokkunarhatturinn sagði að ég - ég hefði getað staðið mig 
vel í Slytherin. Á tímabili héldu allir að ég væri arftaki 
Slytherins ... af því að ég tala slöngutungu ...“ 


„ÞÚ getur talað slöngutungu, Harry,“ sagði Dumbledore 
rólega, „af því að Voldemort - sem er síðasti afkomandi 
Salazars Slytherins - getur talað slöngutungu. Ef mér 
skjátlast ekki, þá færði hann eitthvað af mætti sínum yfir í þig 


nóttina sem þú fékkst örið á ennið. En ég er viss um að hann 
hefur ekki ætlað sér það ...“ 


„Flutti Voldemort eitthvað af mætti sínum yfir í mig?“ sagði 
Harry sleginn. 


„Það lítur út fyrir það.“ 


„Ég ætti þá að vera í Slytherin,“ sagði Harry og leit 
örvæntingarfullur framan í Dumbledore. „Flokkunarhatturinn 


sá Í gegnum mig og hann...“ 


„Setti þig í Gryffindor,“ sagði Dumbledore rólega. „Hlustaðu 
nú á mig, Harry. Það vill svo til að þú býrð yfir hæfileikum sem 
Salazar Slytherin mat mikils í fari nemendanna sem hann 
valdi. Þú býrð yfir óvenjulegri náðargáfu hans sjálfs, 
slöngutungu - þú ert úrræðagóður - staðfastur - og sýnir 
reglum ákveðna lítilsvirðingu,“ bætti hann við og skeggið 
bifaðist aftur. „En samt setti flokkunarhatturinn þig í 
Gryffindor. Þú veist af hverju það er. Hugsaðu.“ 


„Hann setti mig bara í Gryffindor af því að ég bað hann um að 
setja mig ekki í Slytherin ...“ sagði Harry niðurdreginn. 


„Einmitt,“ sagði Dumbledore með geislandi brosi. „sem gerir 
þig mjög frábrugðinn Trevor Delgome. Það er val okkar í lífinu 
sem gerir okkur að því sem við erum, miklu frekar en hæfni 
okkar.“ Harry sat hreyfingarlaus og agndofa í stólnum. „Ef þú 
vilt fá sönnun fyrir því að þú eigir heima í Gryffindor, þá 
skaltu líta nánar á þetta.“ 


Dumbledore teygði sig yfir á skrifborð McGonagall og tók 
blóðstokkið silfursverðið og rétti Harry. Harry sneri því við, 
daufur í bragði, rúbínarnir loguðu í skini eldsins. Þá sá hann 
nafnið sem var greypt í brandinn við hjalt sverðsins. 


Godric Gryffindor. 


„Það hefði enginn getað dregið þetta upp úr hattinum nema 
sannur Gryffindornemi,“ sagði Dumbledore blátt áfram. 


Þeir sátu þögulir nokkra stund. Þá opnaði Dumbledore skúffu 
á skrifborði McGonagall og dró upp fjaðurstaf og blekbyttu. 


„Það sem þú þarfnast núna er góð máltíð og svefn. Þú skalt 
fara og taka þátt í veisluhöldunum á meðan ég skrifa til 
Azkaban - við verðum að fá skógarvörðinn okkar aftur. Og ég 
verð líka að setja auglýsi ngu í Spámannstíðindi,“ bætti hann 


íhugull við. „Við þurfum nýjan kennara í vörnum gegn myrku 
öflunum ... ja, okkur virðist ætla að haldast illa á þeim, ekki 
satt?“ 


Harry stóð upp og gekk að dyrunum. Hann var að teygja sig Í 
hurðarhúninn þegar hurðin opnaðist af svo miklu afli að hún 
skall í vegginn. 


Í dyrunum stóð Lucius Malfoy heiftúðugur á svip. Í hnipri á 
bak við fótleggi hans stóð Dobby vafinn sárabindum frá hvirfli 
til ilja. 


„Gott kvöld, Lucius,“ sagði Dumbledore vingjarnlega. 


Herra Malfoy hrinti Harry næstum um koll þegar hann 
geystist inn í herbergið. Dobby skaust á eftir honum og 
hnipraði sig saman við skikkjufaldinn hans með skelfingu og 
eymdarlegur á svipinn. 


Álfurinn hélt á blettóttri tusku og reyndi að fægja skó herra 
Malfoys. Hann hafði greinilega rokið út í flýti, því það var ekki 
nóg með að skórnir væru hálfburstaðir heldur var hárið, sem 


venjulega var svo vandlega greitt, allt úr skorðum. Hann 


leiddi hjá sér álfinn sem þvældist fyrir fótunum á honum og 
hvessti kuldaleg augun á Dumbledore. 


„Jæja!“ sagði hann. „Þú ert kominn aftur. Skólastjórnin vék 
þér úr embætti, en það hefur greinilega engin áhrif á þig.“ 


„Ja, sjáðu til, Lucius,“ sagði Dumbledore og brosti 
friðsamlega, „hinir ellefu í skólastjórninni höfðu samband við 
mig í dag. Það var eins og að lenda í hríð af uglum ef ég á að 
segja eins og er. Þeir höfðu frétt að dóttir Arthúrs Weasley 
hefði verið drepin og vildu fá mig samstundis til starfa aftur. 
Þegar allt kom til alls töldu þeir greinilega að ég væri besti 
maðurinn í starfið. Þeir sögðu mér líka ótrúlegar sögur ... 
Nokkrir þeirra virtust halda að þú hefðir hótað að leggja 
bölvun á fjölskyldur þeirra ef þeir samþykktu ekki að víkja 


mér úr embætti.“ 


Herra Malfoy varð jafnvel fölari en venjulega en augun skutu 
enn gneistum af reiði. 


„Og - hefur þér þá tekist að koma í veg fyrir þessar árásir?“ 
sagði hann hæðnislega. „Tókst þér að handsama 
sökudólginn?“ „Okkur tókst það,“ sagði Dumbledore brosandi. 


„Jæja?“ sagði herra Malfoy hvasst. „Hver er það?“ 


„Sami maðurinn og síðast, Lucius,“ sagði Dumbledore. „En í 
þetta skipti starfaði Voldemort í gegnum aðra manneskju. 
Með því að nota dagbókina sína.“ 


Hann lyfti litlu, svörtu bókinni með gatinu í miðjunni og 
fylgdist náið með herra Malfoy. Harry horfði aftur á móti á 
Dobby. 


Álfurinn hegðaði sér mjög einkennilega. Stór augu hans 
horfðu íbyggin á Harry; hann benti í sífellu á dagbókina, því 
næst á herra Malfoy og lamdi sig svo fast í hausinn með 
hnefanum. 


„Ég skil...“ sagði herra Malfoy með hægð við Dumbledore. 


„Sniðugt ráð,“ sagði Dumbledore án þess að hækka róminn 
og starði enn beint í augun á herra Malfoy. „Því ef hann 
Harry“ - herra Malfoy gaut augunum hvasst á Harry - „og 
vinur hans Ron hefðu ekki uppgötvað þessa bók hefði Ginny 
Weasley líklega þurft að taka á sig sökina. Enginn hefði 
nokkurn tíma getað sannað að hún hefði ekki gert þetta af 


fúsum og frjálsum vilja ...“ 


Herra Malfoy sagði ekkert. Andlitið var eins og gríma. 


„Og ímyndaðu þér hvaða afleiðingar það hefði getað haft,“ 
hélt Dumbledore áfram, „Weasleyfjölskyldan er ein af okkar 
þekktustu, hreinræktuðu galdrafjölskyldum. Hugsaðu þér 
hvaða áhrif það hefði haft á Arthúr Weasley og lög hans til 
verndar Muggunum ef upp hefði komist að dóttir hans stæði á 
bak við árásir á nemendur af Muggaættum ... Það var mjög 
heppilegt að dagbókin fannst og minningar Trevors voru 
þurrkaðar úr henni. Hver veit hvar við stæðum nú ...“ Herra 
Malfoy neyddi sig til að taka til máls. 


„Mjög heppilegt,“ sagði hann stirðlega. 


Fyrir aftan hann hélt Dobby áfram að benda, fyrst á 
dagbókina, svo á herra Malfoy og sló sig svo í hausinn. 


Skyndilega rann upp ljós fyrir Harry. Hann kinkaði kolli til 
Dobbys og Dobby hörfaði út í horn og sneri upp á eyrun á sér 
Í refsingarskyni. 


„Veistu hvernig Ginny komst yfir þessa dagbók, herra 
Malfoy?“ sagði Harry. 


Lucius Malfoy sneri sér að honum. 


„Hvernig ætti ég svo sem að vita hvernig þessi heimska, litla 
stúlka náði í hana?“ sagði hann. 


„Af því að þú gafst Ginny hana,“ sagði Harry. „Í verslun 
Flourish á. Blotts. Þú tókst gömlu ummyndunarkennslubókina 
og laumaðir dagbókinni inn í hana, var það ekki?“ 


Hann sá að herra Malfoy kreppti hnefana svo að þeir 
hvítnuðu. 


„sannaðu það,“ hvæsti hann. 


„Ó, nei, það er ekki hægt núna,“ sagði Dumbledore og brosti 
til Harrys. „Trevor er horfinn úr bókinni. En ég vil samt 
ráðleggja þér að hætta að dreifa gömlu skóladóti úr eigu 
Voldemorts, Lucius. Ef eitthvað fleira úr safni hans lendir í 
saklausum höndum er ég þess fullviss að Arthúr Weasley 
verður ekki lengi að rekja það til þín ...“ 


Lucius Malfoy stóð kyrr eitt andartak og Harry var viss um að 
hann sá hægri hönd hans kippast til eins og hann langaði að 


teygja sig í sprotann sinn. Þess í stað sneri hann sér að 


húsálfinum. 


„Nú förum við, Dobby!“ 


Hann rykkti hurðinni upp og þegar álfurinn kom trítlandi til 
hans sparkaði hann í hann svo hann flaug út um dyrnar. Þeir 
heyrðu sársaukaveinin í Dobby niður eftir öllum ganginum. 
Harry stóð í sömu sporum um stund og braut heilann. 
Skyndilega fékk hann hugmynd ... 


„Dumbledore prófessor,“ sagði hann óðamála. „Má ég láta 
herra Malfoy fá dagbókina aftur?“ 


„Að sjálfsögðu, Harry,“ sagði Dumbledore rólega. „En flýttu 


þér. Veislan, manstu ...“ 


Harry greip dagbókina og þaut út úr skrifstofunni. Hann 
heyrði að það dró úr sársaukaveinum Dobbys handan við 
hornið. Á meðan hann velti því fyrir sér hvort áætlunin hans 
gengi upp klæddi hann sig úr öðrum skónum, dró af sér 
ógeðslegan, slímugan sokkinn og tróð dagbókinni ofan í hann. 
Svo hljóp hann af stað eftir rökkvuðum ganginum. 


Hann náði þeim á stigapallinum. 


„Herra Malfoy,“ stundi hann móður þegar hann nam staðar 
fyrir framan þá, „ég er með dálítið handa þér...“ 


Svo stakk hann illa lyktandi sokknum í höndina á Luciusi 
Malfoy. 


„Hvað í ...“ 


Herra Malfoy reif sokkinn utan af dagbókinni, fleygði honum 
til hliðar og leit ævareiður af ónýtri bókinni á Harry. 


„Einn góðan veðurdag munt þú mæta sömu hræðilegu 
örlögum og foreldrar þínir,“ sagði hann mjúklega. „Þau voru 
líka afskiptasamir bjánar.“ 

Hann sneri sér við. 


„Komdu, Dobby. Ég sagði komdu.“ 


En Dobby hreyfði sig ekki. Hann hélt á viðbjóðslega sokknum 


hans Harrys eins og hann væri ómetanlegur fjársjóður. 


„Húsbóndinn gaf sokk,“ sagði álfurinn með furðu í rómnum. 


„Húsbóndinn gaf Dobby hann.“ 


„Hvað?“ hreytti herra Malfoy út úr sér. „Hvað sagðirðu?“ 


„Fékk sokk,“ sagði Dobby vantrúaður. „Húsbóndinn kastaði 
honum og Dobby greip hann, og Dobby - Dobby er frjáls.“ 


Lucius Malfoy stóð sem steini lostinn og starði á álfinn. Svo 
stökk hann á Harry. 


„Þú kostaðir mig þjóninn minn, drengur!“ 


En Dobby æpti: „Þú skalt ekki gera Harry Potter mein!“ 


Hár hvellur bergmálaði um ganginn og herra Malfoy kastaðist 
aftur á bak. Hann hrapaði niður stigann, þrjár tröppur í einu, 
og lenti í hrúgu niðri á næsta stigapalli. Hann stóð á fætur, 
náfölur, og dró fram sprotann sinn en Dobby beindi löngum, 
ógnandi fingri að honum. 


„ÞÚ skalt fara núna,“ sagði hann öskureiður og benti niður á 
herra Malfoy. „Þú skalt ekki gera Harry Potter mein. Þú skalt 


fara núna.“ 


Lucius Malfoy átti engra kosta völ. Hann horfði reiðilega á þá, 
sveipaði um sig skikkjunni og hraðaði sér úr augsýn. 


„Harry Potter frelsaði Dobby!“ skrækti álfurinn og einblíndi 
upp til Harrys. Tunglskin úr nálægum glugga endurspeglaðist 
í kringlóttum augunum. „Harry Potter frelsaði Dobby!“ 


„Það var nú það minnsta sem ég gat gert, Dobby,“ sagði 
Harry bros andi. „Lofaðu mér bara að reyna aldrei aftur að 
bjarga lífi mínu.“ 


Munnurinn á ófrýnilegu, brúnu andliti álfsins opnaðist 
skyndilega í breiðu, vel tenntu brosi. 


„Ég er bara með eina spurningu, Dobby,“ sagði Harry um leið 
og Dobby klæddi sig skjálfhentur í sokkinn hans. „Þú sagðir 
að þetta tengdist alls ekki Honum-sem-ekki-má-nefna, 
manstu? Ja...“ 


„Það var vísbending, herra minn,“ útskýrði Dobby, og glennti 
upp augun eins og það væri augljóst mál. „Var að gefa yður 
vísbendingu. Það gátu allir nafngreint myrkrahöfðingjann 
frjálslega áður en hann skipti um nafn, skilurðu?“ 


„Einmitt,“ sagði Harry óðöruggur. „Jæja, ég verð að fara. Það 
er verið að halda veislu og vinkona mín hún Hermione ætti að 


vera vöknuð núna ...“ 


Dobby slengdi handleggjunum utan um mittið á Harry og 
faðmaði hann. 


„Harry Potter er miklu gófugri en Dobby grunaði!“ snókti 
hann. 


„Mertu sæll, Harry Potter!“ 


Og með háum hvelli var Dobby horfinn. 


Harry hafði verið í nokkrum Hoqwartveislum en engri sem 
komst í líkingu við þessa. Allir voru á náttfötunum og 
hátíðahöldin stóðu alla nóttina. Harry gat ekki gert upp við sig 
hver var hápunktur veislunnar; hvort það var þegar Hermione 
kom hlaupandi á móti honum og æpti: „Þú leystir ráðgátuna! 
Þú leystir ráðgátuna!“ eða þegar Justin kom til þeirra frá 
Hufflepuffborðinu til að taka í höndina á honum og biðjast 
margfaldlega afsökunar á því að hafa grunað hann; eða þegar 
Hagrid birtist og klappaði Harry og Ron svo fast á bakið að 


þeir hrundu með andlitin ofan í eftirréttinn; eða þegar tilkynnt 
var að stigin þeirra fjögur hundruð tryggðu Gryffindor 
heimavistarbikarinn; eða þegar McGonagall stóð á fætur til að 
segja þeim að búið væri að aflýsa prófunum og sú ákvörðun 
væri gjöf til allra nemendanna („Ó, nei!“ stundi Hermione); 
eða þegar Dumbledore lét þau vita að Lockhart prófessor 
gæti ekki snúið aftur til starfa á næsta ári þar sem hann þyrfti 
að komast í burt til að fá minnið aftur. Nokkrir kennaranna 
tóku þátt í fagnaðarlátunum sem fylgdu þessum síðustu 
fréttum. 


„Það var leitt,“ sagði Ron um leið og hann teygði sig Í 
kleinuhring. „Mér var farið að þykja vænt um hann.“ 


Það sem eftir var annarinnar leið hjá í glaðasólskini. Skólalífið 
í Hogwart var að komast í eðlilegt horf með örfáum 
undantekningum - kennslustundum í vörnum gegn myrku 
öflunum var aflýst („en við fengum hvort sem var ekki næga 
æfingu í þeim,“ sagði Ron við Hermione, sem var ekki 
ánægð) og Lucius Malfoy hafði verið rekinn úr skólastjórninni. 
Draco spígsporaði ekki lengur um skólann eins og hann ætti 
hann. Hann var þvert á móti fýldur og gramur. Ginny Weasley 
hafði aftur á móti tekið gleði sína á ný. 


Sú stund þegar þau þurftu að fara aftur heim með 
Hoqwarthraðlestinni rann alltof fljótt upp. Harry, Ron, 
Hermione, Fred, George og Ginny fengu lestarklefa út af fyrir 
sig. Þau nýttu til fulls þann tíma sem þau höfðu til að beita 
göldrum áður en þau kæmu heim í frí. Þau fóru í 
sprengieltingarleik, sprengdu síðustu Filibusterflugelda Freds 
og Georges og æfðu sig í að afvopna hvert annað með 
töfrum. Harry var orðinn nokkuð góður í því. Þau voru 
næstum komin að King's Cross-brautarstöðinni þegar Harry 
mundi skyndilega eftir dálitlu. 


„Ginny - hvað var það sem þú sást Percy gera sem hann vildi 
ekki að þú segðir neinum?“ 


„Já, það,“ sagði Ginny og flissaði. „Percy á kærustu.“ Fred 
missti bókastafla ofan á höfuðið á George. 


„Ha?“ 


„Það er umsjónarmaðurinn í Ravenclaw, Penelope 
Clearwater,“ sagði Ginny. „Það er hún sem hann var að skrifa 
bréf allt síðasta sumar. Þau áttu leynileg stefnumót úti um 
allan skóla í vetur. Ég kom að þeim að kyssast í mannlausri 


kennslustofu einn daginn. Hann varð svo miður sín þegar hún 


varð - þið vitið - fyrir árás. Þið stríðið honum ekki, er það 
nokkuð?“ bætti hún kvíðin við. 


„Mér dytti það ekki í hug,“ sagði Fred og það hlakkaði í 
honum. 


„Að sjálfsögðu ekki,“ sagði George flissandi. 
Hoqgwarthraðlestin hægði á sér og nam að lokum staðar. 


Harry dró fram fjaðurstafinn sinn og pergamentsnepil og sneri 
sér að Ron og Hermione. 


„Þetta kallast símanúmer,“ sagði hann við Ron, skrifaði það 
tvisvar, reif blaðið í tvo hluta og rétti þeim. „Síðasta sumar 
sýndi ég pabba þínum hvernig á að nota síma - hann sýnir 
þér hvernig þú ferð að. Hringið nú í mig til 
Dursleyfjölskyldunnar. Ég get ekki hugsað mér að hafa engan 
nema Dudley að tala við næstu tvo mánuðina ...“ 


„Merða frændi þinn og frænka samt ekki stolt?“ sagði 
Hermione um leið og þau stigu út úr lestinni og slógust í 
hópinn sem flykktist út í gegnum álagahliðið. „Þegar þau 
heyra hvað þú afrekaðir í vetur?“ 


„Stolt?“ sagði Harry. „Ertu brjáluð? Öll þessi skipti sem ég 
hefði getað dáið en gerði það ekki? Þau verða bálreið ...“ 


Og svo gengu þau saman í gegnum hliðið inn í 
Muggaheiminn. 


